Vible , ko 








l Pe Swahili Bib. SE 
1883 
NS KITABU CHA 


AGANO JIPYA 


LA 


BWANA NA MWOKOZI WETU 


ISA MASIYA. 


KIMEFASIRIKA KATIKA MANENO YA KWANZA YA KIYONANI. 


CONDON: 
KIMEPIGWA CHAPA KWA BRITISH AND FOREIGN 
BIBLE SOCIETY. 


1853. 


ANJILI KWA MATTAYO, 


KITABU cha kizazi chake Isa Masiya, mwana wa 
Daúd, mwana wa Ibrahimu. 

Ibrahimu alizaa Isaak, Isaak akazaa Yakób, Yakób 
akazaa Yuda na ndugu zake. Yuda akazaa Farez na Zara 
kwa Tamar, Farez akazaa Hesrón, Hesrón akazaa Arám, 
Arám akazaa Aminadáb, Aminadáb akazaa Nahashón, 
Nahashón akazaa Salmón, Salmón akazaa Boaz kwa 
Raháb, Boaz akazaa Obéd kwa Ruth, Obéd akazaa Yese, 
Yese akazaa Mfalme Daud. 6 

Mfalme Daud akazaa Suleman kwake wa Uriya, 
Suleman akazaa Rehabyam, Rehabyam akazaa Abiya, 7 
Abiya akazaa Asa, Asa akazaa Yehoshafát, Yeho- 8 
shafat akazaa Yoram, Yoram akazaa Uziya, Uziya 9 
akazaa Yotham, Yotham akazaa Ahaz, Ahaz akazaa 
Hezekiya, Hezekiya akazaa Manasse, Manasse akazaa 10 
Amon, Amón akazaa Yosiya, Yosiya akazaa Yekoniya 11 
na ndugu zake wakati walipohamishwa Babel. 

Na baada ya kuhamishwa Babél, Yekoniya akazaa 12 
Shealtiel, Shealtiel akazaa Zerubabel, Zerubabél aka- 13 
zaa Abihúd, Abihúd akazaa Eliyakim, Eliyakim akazaa 
Azór, Azor akazaa Sadok, Sadók akazaa Ahim, Ahim 14 
akazaa Eliyud, Eliyud akazaa Eleazar, Eleazar akazaa 15 
Mattan, Mattan akazaa Yakob. Yakob akazaa Yusuf, 16 
aliye mume wake Maryamu, aliye mzaa ISA, aitwaye 
Masiya. 

Navyo vizazi vyote tangu Ibrahimu hatta Daud, vizazi 17 
kumi na vinne; navyo tangu Daúd hatta kuhamishwa 
Babel, vizazi kumi na vinne; navyo tangu kuhamishwa 
Babél hatta Masiya, vizazi kumi na vinne, 

Na kizazi chake Isa Masiya chalikuwa hivi. Walipoa- 18 
hadiana mama yake Maryamu na Yusuf, hawajakari- 
biana pamoja, alionekana ana mimba kwa Roho Mtaka- 
tifu. Naye Yusuf mumewe, akiwa mwenyi kaki, asitake 19 
kumwaibisha, alithani kumwacha kwa siri. Alipokuwa 20 

A ð 


(a g oo ha 


6 MATTAYO, II. 


akiwaza vile, malaika ya Bwana akamtokea katika ndoto, 
akamwambia, Yusuf, mwana wa Daúd, usiogope kumtwaa 
mkewo Maryamu, kwani atakachozaa ndicho cha Roho 

21 Mtakatifu. Naye atazaa mtoto mume, na utamwita jina 
lake ISA, kwani ndiye atakayeokoa watu wake katika tha- 

22 mbizao. Hivi vyote vyalifanywa illi litimie lililonenwa 

23 na Bwana kwa nabii, akisema, Angalia, mwana mwali 
atachukua mimba, naye atazaa mwana, na watamwita 
jina lake Emmanuél, lililofasirika, Muungu naswi. 

24 Alipo mka Yusuf katika usingizi, akafanya kama 
alivyomwagiza malaika wa Bwana, akamtwaa mkewe : 

25 wala hakumjua hatta amezaa mwanawe wa kwanza : 
akamwita jina lake ISA. 

2 ALIPOZALIWA Isa katika Betlehemu ya Uyahudi, 
zamani za mfalme Hercde, Mamajusi wa mashariki 

2 wakafika Yerusalemi, wakisema, Yuko wapi yeye aliye- 
zaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwani tumeona nyota 
yake katika mashariki, naswi tumekuja kumsujudia. 

3 Aliposikia haya mfalme Herode akafathaika, na Yeru- 

4 salemi pia naye. Akakusanya wakohani wakuu wote 
na waandishi wa watu, akawauliza, Masiya angazaliwa 

5 wapi? Nao wakamwambia, Katika Betlehemu ya Uya- 

6 hudi; kwani ndivyo ilivyoandikwa na nabii, Nawe Bet- 
lehemu ya Uyahudi si mdogo katika majumbe ya Yuda, 
kwani katika wewe atatoka liwali atakayewatawala 
watu wangu Israeli. 

7 Bassi Herode, alipowaita kwa siri Mamajusi, akawau- 

8 liza sana wakati gani nyota ilipoonekana. Akawapeleka 
Betlehemu, akawaambia, Enendeni, mkatafute sana 
mambo ya mtoto; hatta mtakapomwona, mniletee habari, 
illi nami nije nimsujudie. 

9 Walipomsikia mfalme, wakashika njia; nayo nyota 
waliyoiona katika mashariki ikawatangulia, hatta ikaja 

10 ikasimama juu ya mahali alipokuwako mtoto. Wali- 
poiona nyota wakafurahi furaha bora. 

11 Wakiingia nyumbani, wakamwona mtoto na Maryamu 
mama yake, wakaanguka, wakamsujudia, na walipo- 
kwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, thahabu, 

12 na uvumba, na manemane. Na walipoonywa kwa ndoto 
wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia 
nyingine. 

13 Na hao walipokwisha AA zao malaika ya Bwana 


MATTAYO, III. 7 


akamtokea Yusuf ndotoni, akamwambia, Ondoka, 
umtwae mtoto na mama yake, ukimbie hatta Misri, ukae 
huko hatta nitakapokwambia; kwani Herode atam- 
tafuta mtoto, ampoteze. 

Naye alipoamka akatwaa mtoto na mamaye usiku, 14 
akaenda zake hatta Misri. Akawa kule hatta alipokufa 15 
Herode; illi litimie alilonena Bwana kwa nabii, akisema, 
Katika Misri nimemwita mwana wangu. 

Naye Herode akiona ya kwamba amedanganywa na 16 
Mamajusi, akaghathabika sana, akapeleka akawaua wa- 
toto wote walio katika Betlehemu na mipaka yake yote, 
tangu miaka miwili na waliopunguka, kwa majira aliyo- 
hakiki kwa Mamajusi. Ndipo likatimia alilonena 17 
nabii Yeremiya, akisema, Sauti imesikiwa katika 18 
Rama, kilio, na maombolezo, na msiba mwingi, Rahél 
akiwalilia watoto wake, asikubali kufarajika, kwani 
hapana. 

Alipofariki Herode, malaika ya Bwana akamtokea 19 
Yusuf ndotoni katika Misri, akamwambia, Ondoka, 20 
utwae mtoto na mamaye, uende inchi ya Israeli: wale 
wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Akaondoka, 21 
akamtwaa mtoto na mamaye, akaja inchi ya Israeli. 
Lakini aliposikia ya kwamba Arkhelao amiliki katika 22 
Uyahudi mahali pa Herode babaye, akaogopa kwenda 
huko. Na alipopata jawabu katika ndoto, : akaenda 
zake hatta inchi ya Galilaya, akaja, akakaa kitako ka- 23 
tika mji ulioitwa Nazareti; illi litimie lililonenwa nao 
nabii, Ataitwa Mnazarayo. 

SIKU zile akaja Yohana ’mbatizaji akihubiri barani 
mwa Uyahudi, akasema, Tubuni, kwani uralme wa 
mbingu umekaribia. Huyo ndiye aliyenenwa na nabii 
Isaya, akisema, Sauti yake aliaye barani, Fanyeni njia 
ya Bwana, nyosheni mapito yake. Naye Yohana aliku- 
wa na mavazi ya nyele za ngamia, na mshipi wa ngozi 
kiunoni mwake, na chakula chake nzige na asali ya 
mwituni. 

Wakamtoekea Yerusalemi na Uyahudi wote na inchi 
yote ya upande wa Yardani, wakabatizwa nave mtoni 
Yardani, wakiungama thambi zao. Hatta alipowaona 
Mafarisayo wengi na Masadukayo wengi wakijia ubatizo 
wake, akawaambia, Enyi,waana nyoka,nani aliyewaonya 
mkimbie hasira itakayokuja? Fanyeni matunda yalio- 8 


Ae vow 


NODO OI 


8 MATTAYO, IV. 


9 ipasa toba. Msithani kusema moyoni, Tunaye baba, 
ndiye Ibrahimu ; kwani nawaambia ya kwamba Muungu 
anaweza kwa mawe haya kumfanyia Ibrahimu watoto. 

10 Hatta leo shoka linakaa shinani kwa miti; nayo killa 
mti usiozaa matunda mema hukatwa, hutupwa motoni. 

11 Mimi nawabatiza na maji kwa toba: yeye anifuataye 
ni hodari kuliko mimi, sistahili hatta kuchukua viatu 
vyake; naye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa 

12 moto. Pepeo lake li mkononi mwake, naye atatakasa 
sana sakafu yake, atakusanya ngano ghalani, lakini 
makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. 

13 Ndipo Isa akitoka Galilaya akamfikia Yohana katika 

14 Yardani, abatizwe naye. Lakini Yohana akamkataza, 
akasema, Mimi naihtajia kubatizwa na wewe, nawe 

15 waja kwangu? Akamjibu Isa, akamwambia, Uache 
sasa, kwani hivi imetupasa kutimiza haki yote. Kusha 
akamwacha. 

16 Naye Isa alipokwisha kubatizwa akatoka marra maji- 
ni: mbingu zikamfunukia, akaona Roho ya Muungu 

17 akishuka kama hua, aka'mwasilia: na sauti katika 
mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu mpendwa ani- 
pendezaye. 

4 ISA akaongozwa barani na Roho, ajaribiwe na She- 

2 tani. Akafunga siku arobaini mchana na usiku, ha- 

3 lafu akaona njaa. Mjaribu akamkaribia, akamwambia, 
Kama ndiwe Mwana wa Muungu, unene mawe haya 

4 yawe mikate. Akamjibu, akasema, Imeandikwa, Mtu 
haishi kwa mkate tu, illa kwa neno lo lote litokalo kanwa- 
ni kwa Muungu. 

5 Kusha, Shetani akamleta hatta mji mtakatifu, aka- 

6 "mweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, Kama 
ndiwe Mwana wa Muungu, ujitupe chini, kwani imeandi- 
kwa, Atakuagizia malaika zake, mikononi mwao 

7 watakuchukua, usijikwae mguu wako katika jiwe. Isa 
akamwambia, Imeandikwa tena, Usimjaribu Bwana 
Muungu wako. 

S Shetani akampeleka tena katika mlima mkubwa 
"mno, akamwonyesha mulki zote za ulimwengu, na 

9 fahari zao, akamwambia, Hizi zote nitakupa, utakapoa- 

10 nguka kunisujudia. Naye Isa akamwambia, Ondokea 
mbali, Shetani, kwani imeandikwa, Utamsujudia 
Bwana Muungu wako, naye pekeyake utamwabudu. 


MATTAYO, V. 9 


Kiisha Shetani akamwacha; wakaja malaika wakam- 11 
ngojea. 

Aliposikia Isa ya kwamba Yohana amefungwa, aka- 12 
enda zake hatta Galilaya. Akaacha Nazareti, akaja, 13 
akakaa Kapernaum, ulioko pwani katika mipaka ya 
Zabulón na Nafthalim : illi litimie neno la nabii Isaya, 14 
likisema, Inchi ya Zabulón na inchi ya Nafthalim, njia 15 
ya bahari, ng'ambo ya pili ya Yardani, Galilaya ya 
mataifa; watu waliokaa gizani wameona mwanga 16 
mwingi, na wale waliokaa mahali na uvulini mwa mauti, 
mwanga umewazukia. 

Tangu hapo akaanza Isa kuhubiri na kusema, Tubuni, 17 
kwani ufalme wa mbingu umekaribia. 

Alipokuwa Isa akitembea karibu na bahari ya Galilaya, 18 
akaona ndugu wawili, Siman alioitwa Petro na Andrea 
nduguye, wakitupa jarifa baharini, kwani walikuwa 
wavuvi. Akawaambia, Nifuateni, nami nitawafanya 19 
wavuvi wa watu. Marra wakaziacha nyavu wakam- 20 
fuata. 

Akiendelea mbele, akaona ndugu wawili wangine, 21 
Yakob wa Zebedayo na Yohana nduguye, chomboni 
pamoja na Zebedayo baba yao, wakitengeneza nyavu 
zao: akawaita. Marra wakaacha chombo na baba yao 22 
wakamfuata. l 

Akatembea Isa Galilaya yote akifundisha katika 23 
masunagogi yao, na kuhubiri anjili ya ufalme, na ku- 
ponya ugonjwa wote na uthaifu wote katika watu. 
Zikatoka habari zake katika Sham yote: wakamletea 24 
wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na marathi 
menginemengine na mateso, nao wenyi pepo, na wenyi 
kichaa, na wenyi kupooza; akawapona. Makutano 25 
mengi wakamfuata, wakitoka Galilaya, na Dekapoli, 
na Yerusalemi, na Uyahudi, na ng'ambo ya pili ya 
Yardani. 

AKIYAONA mafuatano akapanda jabalini ; akakaa 
kitako, waanafunzi wake wakamjilia. Akafunua kanwa 
lake, akawafundisha, akisema: Heri walio maskini 
kwa roho; kwani wao ni ufalme wa mbingu. Heri 
wenyi huzuni; kwani watafarajika. Heri wenyi upole; 
kwani watairithi inchi. Heri wenyi njaa na kiu kwa 
haki; kwani watashiba. Heri wenyi rehema; kwani 
watapata rehema. Heri walio safi mioyo; kwani wata- 


DH UA AOAN 


10 MATTAYO, V. 


9 mwona Muungu. Heri wasuluhishi; kwani wataitwa 
10 waana wa Muungu. Heri wafukuzwao kwa sababu ya 
ll baki; kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri ninyi 
watakapowatukana, na watakapowafukuza, na wataka- 
posema juu yenu killa neno baya kwa uwongo, kwa 

12 sababu yangu. Furahini, mkapendezewe: ya kuwa tha- 
wabu zenu nyingi mbinguni: kwani kama haya waliwa- 
fukuza nabii waliokuwa kabla yenu. 

13 Ninyi ni chumvi ya dunia; lakini kama chumvi ime- 

oza itatiwaje chumvi? Haifai tena kabisa, illa kutu- ` 

14 pwa 'nje, ikanyagwe na watu. Ninyi ni mwanga wa 

ulimwengu. Mji hauwezi kustirika, ulio juu ya mlima; 

15 wala haiwashwi taa ikatiwa chini ya kapu, illa kuwe- 

kwa juu ya mwango, nayo yangazia wote waliomo nyu- 

16 mbani. Mwanga wenu wangaze hivi mbele za watu, 

hatta waone vitendo vyenu vizuri, wamtukuze Baba 
yenu aliye mbinguni. 

17 Msinithanie nimekuja kuzitangua torati ao nabii. 
18 Sikuja kutangua, illa kutimiliza. Kwani amin na- 

waambia, Hatta mbingu na inchi zitakapokoma, wala 
yodi moja, wala nukta moja ya torati haitakoma, hatta 
19 zote zitakapotimia. Naye atakayevunja amri hiyo 
mojawapo hatta ndogo kuliko zote, akifundisha hivi 
watu, ataitwa mdogo katika ufalme wa mbingu ; naye 
atakayezitenda na atakayezifundisha, ndiye ataitwa 

20 mkuu katika ufalme wa mbingu. Kwani nawaambia, 

Isipokuwa haki yenu imepita haki yao waandishi na 
Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbingu. 

21 Mmesikia watu wa kale walivyosema, Usiue, naye aua- 

22 ye itampasa hukumu. Nami nawaambia, Killa aonaye 
hasira kwa nduguye burre, itampasa hukumu; naye 
amwambiaye ndugu yake, Raka, itampasa baraza; 
naye anenaye Mpumbafu, itampasa meto wa jehannum. 

28 Hatta ukiwa umeleta sadaka yako hatta mathbahu, 
na huko ukikumbuka ya kwamba nduguyo analo neno 

24 juu yako; yache sadaka yako huko mbele ya mathbahu, 
uende ukapatane kwanza na nduguyo, halafu urudi 

25 ukatoe sadaka yako. Upatane na mtesi wako kwa 
haraka uwapo naye njiani, illi mtesi asikulete kwa 
kathi, wala kathi asikutoe kwa asikari, wala usitiwe 

26 kifungoni. Amin nakwambia, Hutatoka kule hatta 
utakapokwisha lipa pesa la mwisho. 


MATTAYO, VI. sia. 


Mmesikia watu wa kale walivyosema, Usizini. 27 
Nami nawaambia, Killa mtu amtazamaye mwanamke 28 
hatta kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni 
mwake. Kama jicho lako la kuume limekuchukizisha, 29 
uling’oe, ulitupie mbali; u heri kiungo kimoja chako 
kiharibike, wala mwili wako mzima usitupwe katika 
jehannum. Na kama mkono wako wa kuume umeku- 30 
chukizisha, uukate, uutupie mbali; u heri kiungo ki- 
moja chako kiharibike, wala mwili wako mzima usi- 
tupwe katika jehannum. 

Ilinenwa, Mtu akiacha mkewe, ampe khati ya talaka. 31 
Nami nawaambia, Mtu amwachaye mkewe, illa kwa sa- 32 
babu ya zani, amfanya azini; naye amwoaye aliyeachwa 
azini. 

Mmesikia tena ilinenwa nao wa kale, Usifanye zuli, 33 
lakini umtimizie Bwana nyapo zako. Nami nawaambia, 34 
Usiape kabisa, wala kwa mbingu, ndizo kiti cha Muu- 
ngu; wala kwa inchi, ndiyo mahali pa nyayo zake; 35 
wala kwa Yerusalemi, ndio mji wa Mfalme mkuu ; wala 36 
usiape kwa kitwa chako, kwani huwezi kufanya unyele 
mmoja wala mweupe wala mweusi. Maneno yenu yawe, 37 
Ndio, ndio; Siyo,siyo: kwani yapitayo haya yatoka mao- 
vuni. Mmesikia ilinenwa, Jicho kwa jicho, na jino kwa 38 
jino. Nami nawaambia, Msishindane na maovu, lakini 39 
mtu akupigaye chafu la kuume, umgeuzie na la pili; 
na atakaye kukushtaki atwae kanzu yako, umwachie 40 
na joho; na atakayekuongoza milio moja, uende naye 41 
mbili. Akuombaye mpe; usigeuke kwake atakaye kua- 42 
zima. 

Mmesikia ya kwamba ilinenwa, Mpende jirani yako, 43 
na mchukie adui yako. Nami nawaambia, Pendeni 44 
adui zenu, wabarikini wawalaanio, "mwatendee mema 
wawachukiao, "mwaombee wawatendeao mabaya, nao 
wawafukuzao ; illi mpate kuwa waana wa Baba yenu 45 
aliye mbinguni, afanyaye jua lake liwazukie waovu na 
wema, awapaye mvua wenyi haki na wasio haki. Nanyi 46 
mkiwapenda wawapendao, mnayo thawabu gani? Hatta 
mapublikano hawafanyi hivi? Nanyi mkiwasalimia 47 
ndugu zenu tu, mmewapitaje? Hatta mapublikano hawa- 
fanyi hivi? "Mwe wakamilifu, kama Baba yenu aliye 48 
mbinguni ni mkamilifu. 


ANGALIENI msifanye haki zenu mbele za watu, illi 6 


12 MATTAYO, VI. 


kuonekana nao; kwani ukifanya hivyo hupati thawabu 
kwa Baba yenu aliye mbinguni. 

2 Kwa sababu hii, uzifanyapo sadaka, usipige mzomari 
mbele yako kama wanafiki katika masunagogi na njiani, 
wapate heshima kwa watu. Amin nawaambia, wamepata 

3 thawabu zao. Lakini wewe ufanyapo sadaka, hatta 
mkono wako wa kushoto usijue mkono wa kuume 

4 ufanyalo: hatta sadaka zako zikiwapo kwa siri, naye Baba 
yako aonaye kwa siri atakupa thawabu kwa thahiri. 

Ə Nawe usalipo, usiwe kama wanafiki, wapendao kusali 
wakisimama katika masunagogi na pembeni mwa njia, 
illi waonekane na watu. Amin nawaambia, wamepata 

6 thawabu zao. Lakini wewe usalipo, ingie chumbani 
kwako kwa ndani, hatta ukusha kufunga mlango umwo- 
mbe Baba yako aliye kwa siri, na Baba yako aonaye 
kwa siri atakupa thawabu kwa thahiri. 

7T Nanyi msalipo, msiseme maneno matupu, kama watu 
wa mataifa, wathanio watakubalika kwa maneno yao 

8 kwa kuwa mengi. Msifanane na hao; kwani Baba 
yenu ajua mtakavyo kabla ya ninyi kanipa 

9 Bassi msali kama hivi: 

Baba yetu, ulioko mbinguni, Taian lsaii jina lako. 

10 Ufalme wako uje. Upendalo litendeke, kama mbinguni, 

ll na katika inchi. Utupe leo chakula tunachoihtajia. 

12 Utusamehe deni zetu, kama tuwasamehevyo wawiwao 

13 na sisi. Usitulete katika nyonda, lakini utuokoe mao- 
vuni. Hakika yako wewe ni ufaume, na nguvu, na 
heshima, hatta milele. Amina. 

14 Kwani mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba 

15 yenu ya mbinguni atawasamehe ninyi; lakini msipowa- 
samehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe 
makosa yenu. 

16 Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki, wenyi uso wa 
huzuni; kwani hubadilika nyuso zao, illi waonekane 
na watu wakifunga. Amin nawaambia, wamepata 

17 thawabu zao. Lakini wewe ufungapo, ujitie mafuta 

18 kitwani, ukanawe uso; illi usionekane na watu uki- 
funga, illa na Baba yako aliye kwa siri; na Baba yako 

19 aonaye kwa siri atakupa thawabu kwa thahiri. Msiji- 
wekee mali duniani, ziharibikapo na noondo na kutu, 

20 na waivi hutoboa na kwiba; lakini jiwekeeni mali 
mbinguni, zisikoharibika na noondo wala na kutu, wala 


MATAYO, VIH. 13 


waivi hawatoboi wala hawaibi. Kwani zikiwapo mali 21 
zenu, tena na moyo wenu utakuwapo. 

Taa ya mwili ni jicho : jicho lako likiwa kwa moja, 22 
mwili wako wote utajaa mwanga; lakini jicho lako 23 
likiwa ovu, mwili wako wote utajaa giza. Mwanga 
uliomo ndani yako ukiwa giza, giza ipi kubwa? 

Hakuna mtu awezaye kuwatumikia bwana wawili : 24 
kwani ao atamchukia mmoja akimpenda wa pili; ao 
atamshika mmoja akimtweza wa pili. Hamwezi 
kuwatumikia na Muungu na Mamona. Kwa sababu 25 
hii nawaambia, Msishughulike kwa maisha yenu, 
mtakulani, wala mtakunwani; wala kwa mwili wenu 
mtavaani. Si maisha zayidi ya chakula, na mwili 
zayidi ya mavazi? Angalieni ndege za anga: ha- 26 
wapandi, wala hawavuni, wala hawaweki ghalani; la- 
kimi Baba yenu ya mbinguni awalisha wale. Ninyi 
ha’mwapiti hao? Nani wenu akishughulika, awezaye 27 
kujizidisha urefu wake kwa mkono mmoja? Na mbo- 28 
na mwashughulika kwa mavazi? Kumbukeni maua 
ya mashamba, yameavyo; hayatendi kazi, wala hayaso- 
koti; lakini nawaambia wala Suleman katika utukufu 29 
wake wote, hakuvaa kama mojawapo wao. Kwani 30 
Muungu akivika hivi majani ya mashamba yaliyo leo, 
na kesho hutupwa motoni, hatazidi kuvika ninyi, enyi 
wa imani haba? Kwa sababu hii, msishughulike mki- 31 
sema, Tutakulani, ao tutakunwani, ao tutavaani? 
Kwani haya yote mataifa huyataka. Kwani Baba 32 
yenu ya mbinguni amejua ya kwamba mwaihtajia haya 
yote. Takeni kwanza ufalme wa Muungu na haki ya- 33 
ke, na haya yote mtaletewa. Msishughulike kwa ke- 34 
sho: kwani keshoitataabika kwa mambo yake. Yatosha 
kwa siku mabaya yake. 

MSIAMUEFE, illi msiamuliwe. Kwani na maamzi 
yale mwamuavyo, mtaamuliwa: na kipimo kile mpi- 
mavyo, mtapimiwa tena ninyi. 

Mbona waangalia kibanzi kilicho jichoni pa nduguyo, 
wala hukumbuki mti ulio jichoni pako? Ao utamwa- 
mbiaje nduguyo, Uniache niondoe kibanzi kilicho ji- 
choni pako; na tazama, pana mti jichoni pako wewe? 
Ewe mnafiki, ondoa kwanza mti katika jicho lako, 5 
ndipo utaona sana uondoe kibanzi katika jicho la ndu- 
guyo. 


A oo a ay 


14 MATTAYO, VII. 


6 Usiwape mbwa vilivyo vitakatifu; wala msitupe lulu 
zenu mbele ya nguuwe, wasizikanyage kwa miguu yao, 
wala wakigeuka wasiwararue ninyi. 

7 Ombeni na mtapewa; tafuteni na mtaona; bisheni 

8 na mtafunguliwa; kwani killa aombaye hupewa, na 

9 atafutaye huona, na abishaye hufunguliwa. Ao mtu 
yupi wenu mwanawe akimwomba mkate, ampa jiwe? 

n Ao akimwomba samaki, aampa nyoka? Kama ninyi 
tena, mlio waovu, mwajua kuwapa watoto wenu vema, 
Baba yenu aliye mbinguni atazidije kuwapa vema 

12 wamwombao? Kwa sababu hii, lo lote mtakalo kufa- 
nyiwa na watu, nanyi ’mwafanyie vivyo; kwandi ndio 
torati na nabii. 

13 Ingieni katika mlango mwembamba : kwani mpana 
mlango, na nafasi 1 katika njia iletayo uharibifu, nao 

14 wengi waingiao : kwani mwembamba ni mlango, na 
yenyi shidda njia iletayo uzima, nao wachache waionao. 

l5 Angalieni kwa nabii za uwongo, wawajiapo katika 
mavazi ya kondoo, wallakini kwa ndani ni mbwa wa 

16 mwitu walio wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. 
Huchuma zabibu kwa miiba, ao tini kwa mbaruti? 

17 Vivyo killa mti mwema huzaa matunda mema, na mti 

18 "mbaya huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi 
kuzaa matunda mabaya, wala mti "mbaya kuzaa ma- 

19 tunda mema. Killa mti usiozaa matunda mema huka- 

20 twa ukatupwa motoni. Vivyo kwa matunda yao mta- 
watambua. 

21 Siye killa aniambiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia 
katika ufalme wa mbingu, illa alitendaye alipendalo 

22 Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku 
ile, Bwana, Bwana, hatukutabiri kwa jina lako? hatu- 
kufukuza pepo kwa jina lako? hatukufanya miujiza 

23 mingi kwa jina lako? Ndipo nitawaambia, Sikuwajua 

24 kamwe: niondokeleeni nyote mtendao uovu. Bassi killa 
asikiaye maneno yangu haya, akiyatenda, nitamfafanisha 
na mtu mwenyi akili, aliyeijenga nyumba yake katika 

25 mwamba; mvua ikanya, maji mengi yakaja, pepo 
zikavuma, zikapiga nyumba ile, isianguke ; kwani mi- 

26 sinji yake ilkuwa katika mwamba. Na killa asikiaye 
maneno haya yangu, asiyatende, atafafanishwa na mtu 
mpumbafu, aliyeijenga nyumba yake katika mchanga ; 

27 mvua ikanya, maji mengi yakaja, pepo zikavuma, zika- 


MATTAYO, VHI. 15 


piga nyumba ile, ikaanguka ; na maanguko yake ma- 
kubwa. 

Ikawa alipokwisha Isa maneno haya, makutano wa- 2 
kashangaa kwa mafundisho yake; kwani aliwafu- 29 
ndisha kama mwenyi mamlaka, wala si kama waandishi. 

ALIPOSHUKA jabalini makutano mengi waka- 8 
mfuata. Akaja mwenyi ukoma akamsujudia, akasema, 2 
Bwana, kama ukipenda, waweza kunitakasa. Isaaka- 3 
nyosha mkono wake, akamgusa, akasema, Napenda ; 
utakasike. Marra ukoma wake ukatakasika. Isa aka- 4 
mwambia, Angalia, usimwambie mtu : illa enenda zako, 
akuone mkohani, ukatoe sadaka Musa aliyoiamuru kwa 
ushahidi kwao. 

Akiingia Isa katika Kapernaum, amiri akaja, akam- 
sihi, akasema, Bwana, mtumishi wangu amelazwa nyu- 
nbani mwenyi kupooza, aumwa sana. Isa akamwa- 
nbia, Nitakuja nimponye. Amiri akamjibu, akasema, 
Bwana, sistahili ya wewe kuingia chini ya dari yangu: 
lakini useme neno tu, na mtumishi wangu atapona. 
Kwani mimi ni mtu chini ya nguvu, mwenyi asikari 9 
chini yangu; nikimwambia huyu, Enenda, huenda; 
na mwingine, Njoo, huja; na mtumwa wangu, Fanya 
hivi, hufanya. Akisikia Isa, akataajabu, akawaambia 10 
wafuatao, Amin, nawaambia, sikuona imani kama hii 
wala katika Israel. Nami nawaambia ya kwamba 11 
wengi watatoka mashariki na magharibi, waketi na 
Ibrahimu, na Isaak, na Yakob, katika ufalme wa mbi- 
ngu, na waana wa ufalme watatupwa katika giza za 12 
"nje, ndiko kilio na kutafuna meno. Isa akamwambia 13 
amiri, Enda zako, na kama ulivyoamini, upate. Mtu- 
mishi wake akapona saa ileile. 

Alipoingia Isa nyumbani mwa Petro akaona mkwe 14 
wake amelazwa, hawezi homa. Akamgusa mkono, homa 15 
ikamwacha: akaondoka, akawangojea. Ilipokuwa jioni, 16 
wakamletea wengi wenyi pepo: akawafukuza pepo kwa 
neno, akawaponya wote waliokuwa hawawezi: illi liti- 17 
mie lililonenwa na nabii Isaya, akisema, Yee alitwaa 
uthaifu wetu, akachukua uweli. 

Isa alipoona makutano mengi wakimzunguka, aka- 18 
amuru kuvuka hatta ng'ambo ya pili. Mwandishi 19 
mmoja akaja akamwambia, Mwalimu, nitakufuata 
uendako kote. Isa akamwambia, mbweha zinalo paango, 20 


QO N 0D r 


16 MATTAYO, IX. 


na ndege za anga matundu; illa Mwana wa adamu 
hana pa kulaza kitwa chake. 
2l Mwanafunzi wake mwingine akamwambia, Bwana, 
22 uniruhusu kwanza, niende nimzike baba yangu. Isa 
akamwambia, Nifuate: uwaache wafu wazike wafu wao. 
23 Akipanda chomboni, waanafunzi wake wakamfuata. 
24 Na tharuba kuu ilikuwa katika bahari, hatta chombo 
25 kikafunikizwa na mawimbi: naye alikuwa amelala. Waa- 
nafunzi wake wakaja, wakamwa’msha, wakasema, Bwana, 
26 utuponye: tumekufa. Akawaambia, Mbona mwaogopa, 
wenyi imani haba? Kiishą , akaondoka, akazikemea 
27 pepo na bahari; ikawa shwari kuu. Watu wakataajabu 
wakasema, Mtu gani huyu, hatta pepo na bahari zamtii? 
28 Naye akafika ng'ambo ya pili katika inchi ya Wager- 
geseni. Wakamjia wawili wenyi pepo, wakitoka maka- 
burini, wakali mno, hatta hawezi mtu kupita njia ile. 
29 Wakalia, wakasema, Tunani nawe, Isa, Mwana wa 
Muungu? Umekuja kutuuma mbele ya muhulla wetu? 
30 Kulikuwako mbali kundi la nguuwe wengi wakila. 
31 Bassi pepo wakamsihi, wakasema, Ukitufukuza, utuache 
32 tuwaendee kundi la nguuwe. Akawaambia, Enendeni. 
Wakatoka, wakaenda kundini mwa nguuwe. Na kundi 
pia la nguuwe wakaenda kwa kassi wakatelemkia baha- 
33 rini, wakafa majini. Wachunga wakakimbia, wakae- 
nda zao mjini wakahubiri pia, na mambo ya wenyi 
34 pepo. Na mji wote ukatoka wamkute Isa ; hatta wali- 
pomwona, wakamsihi aondoke mipakani mwao. 
9 AKAPANDA chomboni, akavuka, akafika mjini mwake 
2 yeye. Wakamletea mwenyi kupooza amelazwa kita- 
ndani. Na Isa akiona imani yao, akamwambia mwenyi 
kupooza, Moyo wako na uwe mkuu, mwanangu ; umeo- 
3 ndolewa thambi zako. Na baathi ya waandishi wakasema 
4 moyoni, Mnajisi huyu. Naye Isa akiona mawazo yao, 
akasema, Ginsi gani, mwawaza viovu moyoni mwenu? 
5 Ipi nyepesi, kusema, Umeondolewa thambi zako, ao 
6 kusema, Simama, utembee? Illa mmjue Mwana wa 
adamu ndiye mwenyi nguvu duniani kuondoa thambi, 
(akamwambia mwenyi kupooza), Simama, utweke kita- 
7 nda chako, uende nyumbani kwako. Akaondoka akaenda 
8 zake hatta nyumbani kwake. Wakimwona maku- 
tano wakastaajabu, wakamtukuza Muungu aliyetoa 
nguvu kama hizi kwa watu. 


MATTAYO, IX. 17 


Alipotoka kule Isa, akaona mtu anakaa forthani, 9 
aliyeitwa Mattayo. Akamwambia, Nifuate. Akaondo- 
ka akamfuata. 

Ikawa alipokaa kitako nyumbani, wakaja mapubli- 10 
kano wengi, na wengi wenyi thambi, wakaketi pamoja 
na Isa na waanafunzi wake. Mafarisayo walipoona 11 
wakawaambia waanafunzi wake, Sababu gani mwalimu 
wenu anakula na mapublikano na wenyi thambi? Aki- 12 
sikia Isa akawaambia, Wazima hawamtaki tabibu, illa 
wagonjwa. Endeni mkajifunze nini hii, Nataka rehema, 13 
wala si sadaka: kwani sikuja kuwaita wenyi haki, illa 
wenyi thambi watubu. 

Wakamjia waanafunzi wa Yohana, wakamwambia, 14 
Sababu gani sisi na Mafarisayo twafunga marra nyingi, 
lakini waanafunzi wako hawafungi? Isa akawaambia, 15 
Wenyi arusi waweza kulia, akiwa bwana arusi nao? 
Wallakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana arusi; 
siku zile watafunga. Hakuna mtu atiaye kipande cha 16 
nguo mpya katika vazi kukuu, kwani iliyotiwa kuli- 
fanya huliharibu vazi, na iliyopasuka huzidi kupasuka. 
Wala watu hawatii mvinyo mpya katika kiriba kukuu: 17 
illa kiriba hupasuka na mvinyo humwagika, kiriba zika- 
haribika: lakini hutia mvinyo mpya katika kiriba mpya, 
na zote mbili zahifathika. 

Alipokuwa akiwaambia maneno haya, yuaja jumbe 18 
mmoja akamsujudia, akamwambia, Binti yangu hatta 
sasa amekufa: lakini ukija wewe umwekee mkono ata- 
pona. Akaondoka Isa akamfuata na waanafunzi wake. 19 

Na mwanamke aliyekuwa hawezi na kutoka damu 20 
miaka thenashara, akaja nyuma yake, akamgusa upindo 
wa mavazi yake: kwani alisema moyoni, Kama nikiu- 21 
gusa tu upindo wa mavazi yake nitapona. Isa akageu- 22 
ka, akamwona, akamwambia, Moyo wako na uwe mkuu, 
binti ; imani yako imekuponya. Na mwanamke akapona 
tangu saa ile. Isa alipofika nyumbani kwa jumbe, 23 
akaona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombo- 
lezo, akawaambia, Ondokeni: kwani kijana hakufa; 24 
amelala tu. Wakamchekelea. Hatta makutano wali- 25 
pokwisha toka, akaingia, akamtwaa mkono wake, kijana 
akasimama. Zikaenea habari hizi katika inchi ile yote. 26 

Naye Isa alipokuwa akitoka kule, vipofu wawili 27 
wakamfuata wakalia, wakasema, Uturehemu, ee mwana 


18 MATTAYO, X. 


28 wa Daud. Alipofika nyumbani, vipofu wakaja, Isa 
akawaambia, Mwasadiki naweza kufanya haya? Waka- 

29 mwambia, Yakini,bwana. Akagusa macho yao, akisema, 

30 Kwa kadri ya imani yenu na mpate. Macho yao yaka- 
funuka; Isa akawaagiza, akasema, Angalieni asijue mtu. 

31 Lakini wakatoka wakamnena katika inchi ile yote. 

32 Nao wakitoka wakamletea mtu bubu mwenyi pepo. 

38 Akafukuza pepo, yule bubu akanena. Wakastaajabu 
makutano, wakasema, Hakuonekana kabisa hivi katika 

34 Israeli. Mafarisayo wakasema, Kwa mkuu wa pepo 
afukuza pepo. 

35 Akazunguka Isa miji yote mikubwa na midogo, aka- 
fundisha katika masunagogi yao, akahubiri anjili ya 
ufalme, akaponya ugonjwa wote na uthaifu wote ulio 

36 katika watu. Alipowaona makutano, akawasikitikia, 
kwani walikuwa wamechoka mno na wametawanyika 

37 kama kondoo wasio na mchunga. Akawaambia waana- 
funzi wake, Mavuno ni makubwa, na watenda kazi wa- 

38 chache; nanyi mwombeni Bwana wa mavuno, apeleke 
watenda kazi katika mavuno yake. 

10 AKAWAITA waanafunzi wake thenashara, akawapa 
nguvu juu ya pepo wabaya, wawafukuze, na waponye 
ugonjwa wote na uthaifu wote. 

2 Bassi majina yao mitume thenashara ni haya; wa 
kwanza Simán aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye ; 
3 Yakób wa Zebedayo na Yohana nduguye; Filipo na 
Bartolomayo; Tomaso, na Mattayo publikano; Yakób wa 
4 Alfayo, na Lebayo aliyeitwa Thadayo; Simán Kananita, 
na Yuda Iskariota aliyemtoa. 
5 Isa akawatuma hawa thenashara, akawaonya, akisema, 
Katika njia ya mataifa msiende, wala mjini mwa Wasa- 
6 maria msiingie; endeni kwanza kwa kondoo waliopotea 
7 wa nyumba ya Israeli. Mkienda hubirini, mkaseme, 
8 Ufalme wa mbingu umekaribia. Ponyeni wagonjwa, 
watakaseni wenyi ukoma, wafufueni wafu, wafukuzeni 
9 pepo: mmepata burre, burre na mtoe. Msitwae thahabu, 

10 wala fetha, wala shaba mishipini mwenu, wala mkoba 
wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala gongo; 

11 kwani mtenda kazi astahili posho yake. Na killa 
mwingiamo mji, mkubwa ao mdogo, mwuuze nani humo 

12 astahiliye; mkae kwake hatta mtakapotoka. Mkiingia 

13 nyumbani toeni salaamu, na nyumba ikistahili salaamu 














MATTAYO, X. 19 


yenu iingie humu ; kama haistahili, salaamu yenu iwaru- 
die. Naye asiyewakaribisha ninyi, wala asiyesikia ma- 14 
neno yenu, mkitoka nyumbani kule ao mjini kule, 
kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amin na- 15 
waambia, inchi ya Sodoma na Gomorra itasameheka siku 

ya hukumu kuliko mji ule, 

Angalieni, nawatuma kama kondoo katika mbwa wa 16 
mwitu : "mwe tena na busara kama nyoka, msiwe na hila 
kama hua. Angalieni kwa watu: kwani watawatoa kwa 17 
baraza, na katika masunagogi yao watawapiga; mtape- 18 
lekwa mbele za maliwali na wafaline kwa sababu yangu, 
kwa ushahidi kwao na kwa mataifa. Nanyi watakapo- 19 
watoa msishughulike ginsi gani ao maneno gani mta- 
nena: mtapewa saa ile mtakayonena; kwani si ninyi 20 
mnenao, illa Roho ya Baba yenu inenaye mwenu. 

Na ndugu atamtoa ndugu afe, na baba mwana; na 21 
watoto watawaondokea wazazi wao wawafishe. Mta- 22 
chukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu: lakini 
atakayedumu hatta mwisho ataokoka. Watakapowa- 23 
fukuza katika mji huu kimbieni hatta wa pili. Amin 
nawaambia, hamtatimia miji ya Israeli, hatta atakapo- 
kuja Mwana wa adamu. 

Mwanafunzi hampiti mwalimu, wala mtumwa hampiti 24 
bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwa- 25 
limu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. 
Kwamba wamemwita mwenyi nyumba Beelzebul, si 
zayidi wale walio nyumbani mwake? 

Msiwaogope, kwani hakuna jambo lililostirika lisilo- 26 
funuka; wala lililofichwa, lisilojuliwa. Niwaambialo 27 
gizani, lisemeni mchana; na msikialo sikioni lihubirini 
juu ya nyumba. Wala msiwaogope wauao mwili wasi- 28 
weze kuua roho: afathali mmwogope awezaye kupoteza 
na mwili na roho motoni. Haviuzanyi videge viwili 29 
kwa pesa moja? Na hatta mmojawapo wao haanguki 
chini isipokuwa na Baba yenu. Na hatta nyele za ki- 30 
twani kwenu zimehesabika zote. Msiogope tena, mwafaa 31 
ninyi kuliko videge vingi. 

Naye yote aniungamaye mbele za watu, nami nitamwu- 32 
ngama mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Naye 33 
yote anikaniaye mbele za watu, nami nitamkania mbele 
za Baba yangu aliye mbinguni. 

Msinithanie nimekuja kuleta amani duniani: sikuja 34 


20 MATTAYO, XI. 


39 kuleta amani, ila upanga. Nimekuja kuwafarikisha 
mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na 

36 mkwewe; na adui za mtu watakuwa wale wakaao naye. 

37 Apendaye baba ao mama kuliko mimi hanistahilii; na 
apendaye mwana ao binti kuliko mimi hanistahili. 

38 Naye asiyetwaa msalaba wake akafuata nyuma yangu 

39 hanistahili. Aipataye roho yake ataipoteza, na aipote- 
zaye roho yake kwa ajili yangu ataipata. 

40 Awakubaliye ninyi amenikubali mimi, anikubaliye 

41 mimi amemkubali aliyenituma. Amkubaliye nabii kwa 
jina la nabii, atapata thawabu ya nabii; naye amku- 
baliye mwenyi haki kwa jina la mwenyi haki, atapata 

- 42 thawabu ya mwenyi haki. Naye amnyweshaye mmoja- 
wapo wa wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi tu 
kwa jina la mwanafunzi, amin nawaambia, haitampotea 
thawabu yake. 

11 ALIPOKWISHA Isa kuwaagiza waanafunzi wake 
thenashara, akatoka huko kwenda kufundisha na kuhu- 
biri katika miji yao. 

2 Naye Yohana akasikia mle gerezani matendo yake Ma- 
3 siya, akapeleka waanafunzi wake wawili, akamwambia, 
Wewe ndiye atakayekuja, ao tumtazamie mwingine ? 
4 Akajibu Isa, akawaambia, Rudini, mmweleze Yohana 
5 mwonavyo na msikiavyo : vipofu waona, wachechemeao 
watembea, wenyi ukoma wametakasika, viziwi wasikia, 
wafu wafufuka, na masikini wamehubiriwa anjili. 
6 Ndiye heri asiyechukiwa nami. 
7 Hao walipokwenda zao Isa akaanza kusema na maku- 
tano kwa Yohana, Mwalikwenda barani kutazama nini? 
8 "Mwanzi uliotikisika na upepo? Lakini mwalikwenda 
kutazama nini? Mtu aliyevaa meroro? Wale wavaao 
9 meroro, wamo nyumbani mwa wafalme. Lakini mwali- 
kwenda kutazama nini? Nabii? Yakini, nawaambia, 

10 na apitaye nabii. Kwani huyo ndiye aliyeandikiwa, 
Angalieni, namtuma tume yangu mbele ya uso wako, 

ll afanye tayari njia mbele yako. Amin, nawaambia, 
hakuondoka katika wale waliozaliwa na waanawake mtu 
mkuu kuliko Yohana "mbatizaji; naye aliye mdogo 

12 katika ufalme wa mbingu ni mkuu kuliko yeye. Tangu 
siku za Yohana "mbatizaji hatta leo ufalme wa mbingu 
wapatika kwa nguvu, nao wenyi nguvu wautwaa. 

13 Kwani nabii zote na torati walikitangaza hatta Yo- 








| 


MATTAYO, XII. 21 


haca; na mkipenda kukubali, ndiye Eliya atakayekuja. 14 
Mwenyi masikio ya kusikia, asikie. . 15 
Nitafafanisha na nini kizazi hiki? Kimefanana na 16 
watoto wakikaa ugani wakiwaita wenzi wao, wakisema, 17 
tumewapigia mzomari wala ninyi hamkucheza, tumewa- 
lilia wala hamkulia. Kwani Yohana alikuja asile wala 18 
asinywe, wakasema, Yuna pepo. Mwana wa adamu 19 
amekuja akila na kunywa, wakasema, Tazama, mlafi 
huyu na mnwa mvinyo, rafiki ya mapublikáno na wenyi 
thambi. Lakini hekima itasifiwa kwa watoto wake. 

Akaanza tena kuinenea miji, alimofanya miujiza yake 20 
mingi, kwa sababu haikutubu. 

Ole wako Khorazín! Ole wako Betsaida! Kwani 21 
kama miujiza ingalifanywa katika Turo na Sidon, kama 
imefanywa kwenu, wangalitubu zamani katika sako na 
majifu. Lakini nawaambia, Turo na Sidón watasame- 22 
heka siku ya hukumu kuliko ninyi. 

Nawe Kapernaúmulioinuka hatta mbinguni, utashuka 23 
hatta ahera: kwani kama miujiza ingalifanywa katika 
Sodoma iliyofanyika kwako, ingaliishi hatta leo. La- 24 
kini nawaambia, inchi ya Sodoma itasameheka siku ya 
hukumu kuliko wewe. 

Siku zile Isa akajibu, akasema, Nakushukuru, Baba, 25 
Bwana wa mbingu na inchi, kwani umewaficha haya 
wenyi hekima na busara, ukawafunulia wadogo. Ya- 26 
kini, Baba, kwamba hivi umeona vema. 

Nimetolewa vyote na Baba yangu, wala hakuna mtu 27 
amjuaye Mwana, illa Baba, wala hamjui mtu Baba, 
illa Mwana naye aliye Mwana apenda kufunulia. Njoo- 28 
ni kwangu, enyi nyote msumbukao, nanyi wenyi mi- 
zigo, nami nitawapumzisha. Twaeni nira yangu, mji- 29 
funze kwangu, kwani ndimi mwenyi upole, na moyo 
wangu umenenyekea; nanyi mtapata raha kwa roho 
zenu : kwani laini nira yangu, na mzigo wangu mwepesi. 30 

WAKATI ule Isa alikuwa akipita siku ya sabato kati- 12 
ka makoonde, waanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza 
kuchuma masuke, wakala. Mafarisayo wakiwaona, 2 
wakamwambia, Tazama, waanafunzi wako wafanya iliyo 
haramu katika sabato. Akawaambia, Hamkusoma ali- 3 
vyofanya Daúd alipokuwa na njaa, yeye na wafuasi 
wake? alivyoingia nyumbani mwa Muungu, akala 4 
mikate ya wonyesho, iliyo haramu iliwe na yeye na 


22 MATTAYO, XII. 


Ə wenziwe, illa na wakohani peke yao? Ao hamkusoma 
katika torati wakohani hekaluni siku ya sabato wavu- 
6 njavyo sabato wasipate hatiya? Nawaambia ya kwamba 
7 yupo hapa aliye mkuu kuliko hekalu. Kama mngalijua 
maana yake, Nataka rehema, wala si sadaka, hamngali- 
8 wahukumia wasio na hatiya. Kwani Mwana wa adamu 
ni Bwana tena wa sabato. 
9 Akaondoka kule akaja katika sunagogi lao; yumo na 
10 mtu mwenyi mkono yabis. Wakamwuliza, wakisema, 
kama halali kumponyesha mtu siku za sabato, illi wa- 
11 pate kumshtaki. Akawaambia, Mtu yupi wenu mwe- 
nyi kondoo mmoja, ikitumbukia shimoni siku ya sabato, 
12 asiyemkamata akamwondoa? Mtu hapiti kondoo? 
13 Kwani ni halali kutenda mema siku ya sabato. Akamwa- 
mbia mtu, Unyoshe mkono wako. Akaunyosha; uka- 
14 pona kama mkono wa pili. Mafarisayo wakatoka waka- 
15 fanya shauri juu yake, wapate kumpoteza. Isa akajua, 
akatoka huko; makutano mengi wakamfuata, akawa- 
16 ponya wote, akawaagiza wasimjulishe; illi litimie 
18 lililonenwa na nabii Isaya, akisema, Angalia mtumishi 
wangu, mteule wangu, pendo langu, anifurahishaye 
roho yangu. Nitamtia Roho yangu, naye atawahubiria 
19 mataifa hukumu. Hatateta, wala hatalia, wala mtu 
20 hatamsikia sauti yake njiani: "mwanzi uliopondeka 
hatauvunja, wala kitani zikivivia hatazizima, hatta ata- 
21 kapoleta haki kwa shangwi; na kwa jina lake mataifa 
wataamini. 
22 Akaletewa mwenyi pepo kipofu na bubu; akamponya, 
23 hatta kipofu na bubu akaona akanena. Makutano wa- 
kashangaa wote, wakasema, Si huyu mwana Daud? 
24 Wakisikia Mafarisayo wakasema, Huyu hafukuzi pepo 
25 illa kwa Beelzebtl, mkuu wa pepo. Akijua Isa mawazo 
yao, akawaambia, Killa ufalme ukishindana na nafsi 
yake, utapotea; na killa mji ao nyumba ikishindana na 
26 nafsi yake, haitaishi. Na kama Shetani amfukuza She- 
tani, ashindana na nafsi yake, na ufalme wake utaishije? 
27 Na mimi nikifukuza pepo kwa Beelzebúl, kwa nani 
wawafukuza waana wenu? Kwa sababu hii na hawa 
28 watawaamua. Lakini mimi nikifukuza pepo kwa Roho 
ya Muungu, ndipo ufalme wa Muungu umewajilia. 
29 Atawezaje tena mtu kuingia nyumbani mwake mwenyi 
nguvu ateke vyombo vyake, isipokuwa kwanza amemfu- 





MATTAYO, XII. 23 


nga mwenyi nguvu? ndipo atakapoteka nyumba yake. 
Mtu asipokuwa nami, yu juu yangu, na mtu asipoku- 30 
sanya nami, hutawanya. 

Kwa sababu hii nawaambia, Killa thambi na killa 31 
tukano litasameheka kwa watu, illa kumtukana Roho 
hakutasameheka kwa watu. Naye asemaye neno juu 32 
ya Mwana wa adamu, atasamehewa; lakini anenaye juu 
ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, wala katika uli- 
mwengu wa sasa, wala katika ule utakaokuwa. Ao fa- 33 
nyeni mti mwema na mazao yake mema, ao fanyeni mti 
mbaya na mazao yake mabaya, kwani kwa mazao yake 
mti hujulikana. Enyi kizazi cha nyoka, mtawezaje ku- 34 
sema vema, mkiwa wabaya? Kwani kwa wingi wa mo- 
yoni kinwa hunena. Mtu mwema katika hazina jema 35 
hutoa vema, na 'mbaya katika hazina baya hutoa vi- 
baya. Lakini nawaambia, Killa neno vivu watu wane- 36 
nalo, watatoa hesabu yake siku ya hukumu. Kwa ma- 37 
neno yako utapata sifa za haki, na kwa maneno yako 
utahukumiwa. 

Baathi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu, wa- 38 
kasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Aka- 39 
jibu, akawaambia, Kizazi kibaya na cha zani chataka 
ishara ; wala hakitapewa ishara, illa ishara ya nabii Yu- 
nus. Kwani kama Yunus alivyokuwa siku tatu tu- 40 
mboni mwa nyamgumi, vivyo na Mwana wa adamu 
atakuwa siku tatu moyoni mwa inchi. 

Watu wa Ninawi watasimama katika hukumu na watu 41 
wa kizazi hiki, na watawahukumia: kwani walitubu kwa 
kuhubiri kwake Yunus; na aliyempita Yunus yupo hapa. 
Malkiya ya kusini atasimama katika hukumu na kizazi 42 
hiki, na atawahukumia : kwani yeye alitoka katika "ncha 


_za ulimwengu, asikie hekima ya Suleman; na aliyempita 


Suleman yupo hapa. 

Alipotoka katika mtu pepo mchafu, hutembea pa- 43 
hali pakavu akitafuta raha, asiipate. Halafu husema, 44 
Nitarudi nyumbani mwangu nilikotoka; akirudi aiona 
tupu, imefagiwa na imepambwa. Bassi huenda kutwaa 45 
pepo saba waovu kuliko yeye, waingia wakaa mle: na 


hali ya mtu yule ya mwisho mbaya kuliko ile ya kwa- 


nza. Hivyo kitapata na kizazi kibaya hiki. 
Alipokuwa akisema na makutano, mamaye na ndu- 46 
guze walikuwa wakisimama 'nje, wakamtaka kusema 


1 


IE 


24 MATTAYO, XIII. 


47 naye. Mmoja akamwambia, Mama yako na ndugu za- 
48 ko wasimama 'nje, wataka kusema nawe. Akajibu, 
akamwambia amwambiaye, Ni nani mama yangu, na 
49 ndugu zangu? Akanyosha mkono wake kwa waana- 
funzi wake, akasema, Tazama, mama yangu na ndugu 
50 zangu. Kwani yee yote atakayefanya alipendalo Baba 
yangu aliye mbinguni, ndiye ndugu yangu, na umbu 
langu, na mama yangu. 
13 SIKU ileile Isa-akitoka nyumbani akakaa kando la 
2 bahari. Wakamkusanyikia mafuatano mengi, hatta 
akapanda chomboni akakaa kitako; na makutano yote 
3 wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa 
4 mifano, akasema, Mpanzi alitoka kupanda mbegu. Ali- 
pokuwa akipanda, nyingine zikaanguka katika njia, 
ndege wakaja wakazila; nyingine zikaanguka katika 
mawe, usipokuwako udongo mwingi, marra Zikachupuka 
6 kwa udongo hauna kwenda chini sana, na jua lilipo- 
choma zikaungua, na kwa sababu hazina shina zika- 
7 kauka; nyingine zikaanguka katika magugu, magugu 
8 yakamea yakazithiisha; nyingine zikaanguka katika 
inchi njema, zikazaa, moja mia, moja sisi moja the- 
lathini. Mwenyi masikio ya kusikia, asikie. Wakaja 
waanafunzi wakamwambia, Ya nini kusema nao kwa 
11 mifano? Akawajibu akasema, Ninyi mmepewa kujua 
12 siri za ufalme wa mbingu, hawa hawakupewa. Yee yote 
anayo, atapewa, hatta atazidi; yee yote asiye nayo, atao- 
13 ndolewa nacho anacho. Kwa sababu hii nasema nao 
kwa mifano, illi waonapo wasione, na wasikiapo wasi- 
14 sikie, wala wasitambue. Nalo lawatimilia alilotabiri 
i Isaya, akisema, Kwa kusikia mtasikia wala hamtata- 
mbua; kwa kutazama mtatazama wala hamtaona. 
15 Kwani moyo wa watu hawa umenona, na masikio yao 
yamekuwa mavivu, na macho yao wameyafumba ; illi 
wasipate kuona kwa macho, na kusikia kwa masikio, na 
kutambua kwa moyo, hatta kuongoka, nami niwaponye. 
16 Lakini macho yenu ya heri, kwamba yaona; na ma- 
17 sikio yenu, kwamba yasikia. Kwani amín nawaambia, 
Nabii wengi na wenyi haki wengi walitamani kuyaona 
mwonayo, Fala hawakuyaona; na kuyasikia msikiayo, 
wala hawakuyasikia. 
18 Nanyi msikie mfano wa mpanzi. 
19 Killa asikiaye maneno ya ufalme asipotambua, huja 


DR 


-ite 


1 





MATTAYO, XIII. 29 
vule mwovu ayanyakua yaliyopandika moyoni mwake; 
ndiye aliyezipokea mbegu njiani. 

Naye aliyezipokea katika mawe, ndiye yule asikiapo 20 
maneno ayakubaliye marra furaha, lakini hana shina 21 
ndani yake, hubadilibadili; ukiwa uthia ao ufukuzo kwa 
sababu ya maneno, marra huchukiwa. 

Naye aliyezipokea mbegu maguguni, ndiye asikiaye 22 
maneno, na taabu za dunia na udanganifu wa mali 
huthiisha maneno, wala hazai. 

Naye aliyezipokea mbegu katika inchi njema, ndiye 23 
asikiaye maneno, akayatambua; na kuzaa, mwingine 
mia, mwingine sitini, na mwingine thelathini. Aka- 24 
watolea mfano mwingine, akasema, Ufalme wa mbingu 
umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika koo- 
nde lake: na watu wakilala, akaja adui akapanda magugu 25 
mwitu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye yali- 26 
pochupuka majani yakazaa masuke, yakaonekana na ma- 
gugu mwitu. Wakaja watumwa wake wakamwambia 27 
mwenyi nyumba, Bwana, hukupanda mbegu njema koo- 
ndeni mwako? imepataje magugu mwitu? Akawaambia, 28 
Mtu adui ndiye aliyeifanya. Watumwa wakamwambia, 
Wapenda twende tuyakusanye? Akawaambia, La; la- 29 
buda mkiwa mnakusanya magugu mwitu mtang’oa na ` 
ngano pamoja nayo. Yaacheni yamee yote hatta ma- 30 
vuno; na wakati wa kuvuna nitawaambia wavunao, Ku- 
sanyeni kwanza magugu mwitu myafunge kwa matiti 
yateketee, nazo ngano "mweke ghalani mwangu. 

Akawatolea mfano mwingine, akisema, Ufalme wa 31 
mbingu umefanana na chembe ya kharadali, aliyoi- 
twaa mtu akaipanda katika shamba lake. Ndiyo ndogo 32 
kuliko mbegu zote; lakini ilipomea ndiyo kubwa kuliko 
magugu, ikiwa mti, hatta ndege za anga huja wakae 
katika matawi yake. 

Akawaambia mfano mwingine. Ufalme wa mbingu 33 
umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke akaisetiri 
katika vipimo vitatu vya unga, hatta wote ukachachwa. 

Haya yote Isa akawaambia mafuatano kwa mifano, na 34 
isipokuwa kwa mfano hakuwaambia neno; illi litimie 35 
lililonenwa na nabii, akisema, Nitafunua kanwa langu 
kwa mifano, nitatoa mambo yaliyostirika tangu mwanzo 
wa ulimwengu, 

Akisha Isa akawaaga makutano, akaingia nyumbani. 36 
Waanafunzi wake wakamjia wakisema, Utueleze mfano 

B 


26 MATTAYO, XIII. 


37 wa magugu mwitu katika koonde. Akajibu akawaambia, 
38 Apandaye mbegu njema ndiye Mwana wa adamu, koonde 
ndio ulimwengu, mbegu njema waana wa ufalme, na ma- 

39 gugu mwitu waana wa yule mwovu; adui aliyeyapanda 
ndiye shetani; mavuno ndiyo mwisho dunia, na 

40 wavunao ndio malaika. Kama magugu mwitu yakusa- 
nyikavyo yateketee motoni, vivyo > katika mwisho wa 

41 dunia hii. Mwana wa alana atawatuma malaika zake, 
nao watakusanya katika ufalme wake zote zichukizazo 

42 nao watendao ubaya, wawatupe katika tanuu la moto, 

43 ndiko kilio na kutafuna meno. Nao wenyi haki wata- 
ng’aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenyi 
masikio ya kusikia, asikie. 

44 Tena ufalme wa mbingu umefanana na hazina iliyosti- 
rika katika shamba, nayo mtu alipoiona aificha, na kwa 
tamaa yake aenda akauza alivyo navyo vyote, apate 
kununulia shamba lile. 

45 Tena ufalmewa mbingu umefanana na mfanya biashara, 

46 atafutaye lulu nzuri, na alipoiona lulu moja ya thamani 
kubwa akaenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. 

47 Tena ufalme wa mbingu umefanana na juya liliotupwa 

48 baharini likakusanya za killa namna; hatta lilipojaa wa- 
kalivuta pwani, wakakaa wakachagua njema vyomboni, 

49 nazo mbaya wakazitupa. Vivyo katika timio la dunia, 
malaika watatoka watawapambanua waovu katika wenyi 

50 haki, na watawatupa tanuuni mwa moto; ndiko kilio 

51 na kutafuna meno. Isa akawaambia, Haya yamewae- 

52 lea? Wakamwambia, Yakini, Bwana. Akawaambia, 
Kwa sababu hii, killa mwandishi mwenyi elimu ya 
ufalme wa mbingu, amefanana na mtu mwenyi nyumba 
atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. 

53 Ikawa alipokwisha Isa mifano hii akatoka akaenda 

54 zake. Hatta alipofika inchi yake, akawafundisha katika 
masunagogi yao, hatta wakashangaa wakasema, Huyu 

55 amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Siye mwana 
wake sermala? Mamaye haitwi Maryamu? Na ndu- 

56 guze Yakob, na Yose, na Simán, na Yuda, na maumbu 
yake, si wote kwetu? Amepata wapi huyu mambo 

57 haya yote? Wakachukiwa naye. 

Isa akawaambia, Nabii hakosi heshima, asipokuwa 

58 katika inchi yake na nyumbani mwake. Wala haku- 

fanya kule miujiza mingi, kwa sababu ya kutoa kuamini 
kwao. 





MATTAYO, KIV. 217 
WAKATI ule Herode tetrarkha akasikia habari za Isa, 14 


akawaambia watumwa wake, Ndiye Yohana "mbatizaji, 2 
ameondoka katika wafu, na kwa sababu hii nguvu zime- 
fanyika naye. Kwani Herode alimkamata Yohana 
akamfunga, akamtia gerezani, kwa ajili ya Herodiade 
mke wa nduguye Filipo; kwani Yohana alimwambia, 4 
Ni haramu; usimtwae. Na alipotaka kumua akawao- 5 
gopa watu, kwani wakamwona wote alikuwa nabii. 
Hatta siku ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodiade 
akacheza mbele zao, akampendeza Herode, hatta aka- 
mwapia, atampa atakalo lote. Naye akifundishwa na 
mamaye, akasema, Nipe hapa kitwa cha Yohana °mba- 
tizaji katika kombe. Mfalme akasikitika, lakini kwa 9 
ajili ya uapo wake na kwa ajili zao wakaao wakila pa- 
moja naye, akaamrisha kutolewa; akatuma akamkata 10 
kitwa Yohana gerezani, kitwa chake kikaletwa katika 11 
kombe, kijana akapewa; akakichukua kwa mamaye. 
Waanafunzi wake wakaja wakauchukua mwili wake 12 
wakauzika, wakaenda wakamwambia Isa. Isa aliposikia 13 
akatoka huko kwa chombo akaenda kwa siri mahali 
pasipo watu. Na mafuatano waliposikia, wakamfuata 
kwa miguu wakitoka mijini. 

Isa akishuka akaona makutano mengi, akawasikitikia 14 
akawaponya wagonjwa wao. 

Hatta ikiwa jioni waanafunzi wake wakamjia, waka- 15 
sema, Hapa ni nyikani, na saa imepita: uwaage maku- 
tano, waende zao mijini wapate kununua vyakula. Isa 16 
akawaambia, Hawaihtajii kwenda zao; 'mwape wale. 
Wakamwambia, Hatuna hapa illa mikate mitano na 17 
samaki mbili. Akawaambia, Nileteeni hiyo hapa. 18 
Akaamrisha makutano wakae kitako katika majani, 19 
akaitwaa mikate mitano na samaki mbili, akatazama 
mbinguni akabariki, akaivunja mikate, akawapa waana- 
funzi, na waanafunzi makutano. Wakala wote, waka- 20 
shiba, wakaokota makombo yaliyosalia vikapu thenashara 
vilivyojaa. Nao waliokula walikuwa waanaume kama 21 
elfu tano, na waanaake na watoto. 

Marra Isa akawalazimisha waanafunzi wake kupanda 22 
chomboni watangulie kwenda ng'ambo ya pili, akiwa 
yeye anaagana na makutano. Alipokwisha agana na 23 
makutano akapanda mlimani kwa faragha akaabudu. 
Ilipokuwa magharibi alikuwako peke yake. Na chombo 24 

52 


M N D 


28 MATTAYO, XF. 


kilikuwako katikati ya bahari, wakasumbuka na ma- 
25 wimbi, kwani upepo ulikuwa wa omo. Hatta kesho la 
"nne la usiku Isa akaja kwao akienda juu ya bahari. 
26 Waanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, waka- 
fathaika wakasema, Ni mvuli; wakapiga yowe kwa hofu. 
27 Marra Isa akasema nao akanena, Moyo wenu na uwe 
28 mkuu; mimi hapa; msiogope. Petro akamjibu, akasema, 
Kama ni wewe, Bwana, uniamuru nije kwako juu ya 
29 maji. Akamwambia Njoo. Petro akashuka chomboni 
30 akaenda juu ya maji, kuja kwa Isa. Lakini akiziona 
pepo nyingi, akaogopa ; akaanza kuzama, akapiga yowe, 
31 akasema, Bwana, uniokoe. Marra jea akamnyoshea 
mkono akamshika, akamwambia, Ewe mwenyi imani 
32 haba, mbona umekuwa na shaka? Wakapanda cho- 
33 mboni; zikakoma pepo. Nao waliomo chomboni wakaja 
wakamsujudia, wakasema, Hakika yako u Mwana wa 
Muungu. 
34 Na walipokwisha vuka wakafika inchi ya Genesareti. 
35 Wakamtambua watu wa mahali pale, wakapeleka ka- 
tika ujirani wote, wakamletea wote waliokuwa hawa- 
36 wezi, wakamsihi waguse hatta upindo wa mavazi yake; 
na waliogusa wakapona wote. 
15 NDIPO wakaja kwa Isa waandishi na Mafarisayo wa 
2 Yerusalemi, wakasema, Mbona waanafunzi wako huli- 
halifu tulilopokea kwa wazee? kwani hawanawi mikono 
walapo chakula. 
3 Akajibu akawaambia, Mbona na ninyi mmehalifu 
4 amri za Muungu kwa mlivyopokea? Kwani Muungu 
aliamuru akasema, Waheshimu baba yako na mama, 
5 na, Atukanaye baba ao mama, afe mauti: nanyi mwa- 
sema, Amwambiaye baba ao mama, Nisadaka, yote iku- 
6 faayo kwangu, asiheshimu babaye wala mamaye. 
Mmetangua amri za Muungu kwa mlivyopokea ninyi. 
7 Enyi wanafiki, vema aliwatabiria Isaya, akisema, 
S Watu hawa wamenikaribia kwa kanwa lao, wameni- 
heshimu kwa midomo, lakini mioyo yao imenifarikia 
9 sana. Nao waniabudu burre wafundishapo elimu amri 
10 za waana adamu. Akawaita mafuatano akawaambia, 
11 Sikieni, katambueni: sicho kiingiacho kanwani kimtiacho 
mtu uchafu; lakini kitokacho kanwani, ndicho kimtiacho 
uchafu. 
12 Wakaja waanafunzi wake wakimwambia waa 


MATTAYO, XV. 


kwamba Mafarisayo wamechukiwa wakiyasikia maneno 
hayo? Akawajibu, akasema, Killa pando asilolipanda 
Baba yangu ya mbinguni litang’olewa. Waacheni hao: 
ndio vipofu viongozi wa vipofu, na kipofu akimchukua 
kipofu wote wawili watatumbukia shimoni. 

Akajibu Petro, akamwambia, Utufasirie mfano huo. 
Isa akasema, Hatta ninyi tena hamtambui? Hamku- 
mbuki ya kwamba killa kiingiacho kanwani chapita 
tumboni, na chatoka chooni? Lakini vitokavyo kanwani 
vyatoka moyoni; ndivyo vimtiavyo mtu uchafu. Kwani 
moyoni hutoka mawazo maovu, mauaji, mazini, asherati, 
maibaji, shahidi za uwongo, matukano; ndiyo yamtiayo 
mtu uchafu. Lakini kula asiponawa mikono hamtii 
mtu uchafu. 


Isa akatoka huko, akaenda upande wa Turo na Sidon. 2 


Na mwanamke Mkananaya wa mipaka ile aliondoka 
akamlilia, akasema, Unirehemu, Bwana, Mwana wa 
Daud : binti yangu anasumbuka sana na pepo. Naye 
hakumjibu neno. Waanafunzi wake wakaja wakamsihi, 
wakasema, Mwache aende zake, kwani apiga makelele 
uyuma yetu. Naye akajibu, akasema, Sikupelekwa illa 
kwa kondoo zilizopotea za nyumba ya Israeli. Naye 
akaja akamsujudia, akasema, Bwana, unisayidie. Aka- 
jibu akasema, Si vema kutwaa mkate wa watoto kuwa- 
tupia mbwa. Akasema, Yakini, Bwana, lakini mbwa hula 
vidogo viangukavyo mezani kwa bwana zao. Akajibu 
Isa, akamwambia, Ee mwanamke, imani yako ni kubwa; 
ulipate ulitakalo. Akapona binti yake tangu saa ile. 
Isa akapita huko akaja kando la bahari ya Gali- 
laya. Akakwea mlimani, akakaa kitako huko. Wa- 
kaja makutano mengi wakawaleta wachechenieao, na 
vipofu na walio bubu, na vilema, na wangine wengi, 
wakawaweka miguuni pa Isa; akawaponya. Hatta ma- 
kutano wakastaajabu, wakiwaona bubu wakisema, 
vilema wakiwa wazima, wachechemeao wakitembea, 
na vipofu wakiona, wakamtukuza Muungu wa Israeli. 
Isa akawaita waanafunzi wake, akasema, Nawasiki- 
tikia mafuatano, kwani sasa wamedumu nami siku tatu 
wasipate kula; sipendi kuwaacha kwenda zao waki- 
funga, wasizimie njiani. Waanafunzi wake waka- 
mwambia, Tutapataje vyakula hapa katika nyika tuwa- 
shibishe makutano haya? Isa akawaambia, Mnayo 
B 9 


30 


3l 


92 


99 


4 


30 MATTAYO, XVI. 


mikate mingapi? Wakamwambia, Saba, na samaki 
35 ndogo chache. Akaamrisha makutano wakae kitako. 
36 Akaitwaa mikate saba na samaki, akashukuru, aka- 
vunja, akawapa waanafunzi wake, na waanafunzi maku- 
37 tano. Wakala wote wakashiba ; wakaokota makombo 
38 yaliyosalia vikapu saba vilivyojaa. Nao waliokula wali- 
kuwa waanaume elfu 'nne, na waanaake na watoto. 
39 Akawaaga makutano, akapanda chomboni akaenda 
upande wa Magdala. 
16 MAFARISAYO na Masadukayo wakaja kumjaribu, 
2 wakamtaka awaonyeshe ishara mbinguni. Akajibu, 
akawaambia, Ikiwa jioni, mwasema, Shwari: uwingu u 
3 mwekundu; na assubui, Uwingu u mwekundu na kume- 
tanda: leo tharuba. Enyi wanafiki, mwajua kubashiri 
kwa kutazama uwingu, lakini dalili za zamani hamzijui? 
4 Kizazi kibaya na cha zani chataka ishara ; wala hakita- 
pewa ishara, illa ishara ya nabii Yunus. Akawaacha, 
akaenda zake. 
5 Na waanafunzi wake walipofika ng'ambo ya pili wali- 
6 kuwa wamesahau kuleta mikate. Isa akawaambia, 
Angalieni, mjilinde kwa chachu la Mafarisayo na Masa- 
7 dukayo. Wakawaza moyoni, wakasema, Ni kwa sababu 
8 hatukuleta mikate. Akajua Isa, akawaambia, Mwawa- 
zani moyoni, enyi wa imani haba, kwa sababu hamku- 
9 leta mikate? Hamjapata kujua, wala hamkumbuki 
mikate mitano kwa elfu tano, na vikapu vingapi mli- 
10 vyookota? Wala mikate saba kwa elfu "nne na vikapu 
11 vingapi mlivyookota? Ginsi gani hamkutambua mimi 
sikunena kwa mikate, Angalieni chachu la Mafarisayo 
12 na Masadukayo? Ndipo wakatambua hakusema yeye 
kuangalia chachu la mkate, lakini mafundisho ya Mafa- 
risayo na Masadukayo. 
13 Akija Isa upande wa Kaisaraya ya Filipo, akawauliza 
waanafunzi wake, Watu waninena nani mimi Mwana 
14 wa adamu? Wakamwambia, Wangine Yohana °’mba- 
tizaji, wangine Eliya, wangine Yeremiya ao nabii 
5 mmoja. Akawaambia, Ninyi mwaninena nani? Si- 
man Petro akajibu, akasema, Wewe u Masiya, Mwana 
17 wake Muungu aliye hayi. Akajibu Isa, akamwambia, 
Heri wewe, Simán bar Yunus; kwamba nyama na damu 
hazikufunulia haya, illa Baba yangu aliye mbinguni. 
18 Nami nakwambia, ndiwe Petro; na katika mwamba huu 


WATTAYO, XVII. 51 
nitalijenga kanisa langu, wala milango ya ahera haita- 
lishinda. Nitakupa tena funguo za ufalme wa mbingu; 19 
na lo lote utakalolifunga duniani, litafungwa mbi- 
nguni, na lo lote utakalolifungua duniani, litafunguliwa 
mbinguni. Akawaonya waanafunzi wake wasimwambie 20 


mtu ya kwamba ndiye Masiya. 


Tangu hapo akaanza Isa kuwafunulia waanafunzi 21 
wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemi, na 
kusumbuka sana na wazee, na wakohani wakuu, na 
waandishi; na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro 22 
akamtwaa akaanza kumnenea, akasema, Sivyo, Bwana, 
hutapata hivi. Akageuka, akamwambia Petro, Rudi 23 
nyuma yangu, Shetani: u chukizo kwangu; ukiwa hu- 
pendi mambo ya Muungu, illa yale ya waana adamu. 

Isa akawaambia waanafunzi wake, Killa atakaye kuja 24 
nyuma yangu, ajikanie nafsi yake, atweke msalaba 
wake, anifuate. Kwani yule atakaye kuhifathi roho 2 
yake ataipoteza; na yule apotezaye roho yake kwa ajili 
yangu ataipata. Itamfaa mtu nini, kupata dunia pia, 26 
roho yake ikimpotea, ao nini atatoa mtu kuwa badala 
ya roho yake? Kwani Mwana wa adamu atakuja ka- 27 
tika utukufu wa Baba yake na malaika zake; ndipo 
atamlipia killa mtu kwa amali zake. 

Amin nawaambia, pana watu wasimamao hapa, wa- 28 
siopata kufa, hatta watakapomwona Mwana wa adamu 
akija katika ufalme wake. 

BAADA ya siku sita Isa akawatwaa Petro na Yakób 17 
na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mkubwa 
peke yao. Akageuka mbele zao, uso wake ukang'ara 2 
kama jua, na mavazi yake yamekuwa meupe kama nuru. 
Wakawatokea Musa na Eliya, wakisema naye. Petro 
akajibu akamwambia Isa, Pema, Bwana, hapa tukae; 
kama ukipenda, tutafanya hapa vibanda vitatu, kimoja 
chako, kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Alipo- 
kuwa akisema, wingu jeupe likawatia uvuli, sauti ika- 
toka winguni, ikasema, Huyu ni mwanangu, mpenzi 
wangu, anifurahishaye: msikilizeni. Na waanafunzi 
wakusikia wakaanguka fulifuli, wakaogopa sana. Isa 
akawakaribia, akawagusa, akasema, Ondokeni, wala 
msiogope. Wakainua macho yao, wasimwone mtu, illa 
Isa peke yake. 

Na walipokuwa wakishuka mlimani, Isa akawaamuru, 9 


AI 


(S 


O ND 


32 MATTAYO, XVIII. 


akasema, Msimwambie mtu mlivyoona, hatta Mwana 
wa adamu atakapofufuka katika wafu. 

10 Wakamwuliza waanafunzi, wakasema, Mbona tena 
waandishi wasema ya kwamba, imempasa Eliya kuja 

ll kwanza? Isa akajibu akawaambia, Hakika, Eliya yuaja 

12 kwanza, na azitengeneza zote; lakini nawaambia ya 
kwamba Eliya amekwisha kuja, nao wamemtendea wa- 
livyopenda; vivyo na Mwana wa adamu atateswa nao. 

13 Yakawaelea waanafunzi, ya kwamba alimnenea Yohana 
"mbatizaji. 

14 Walipowawasilia makutano akaja mtu mmoja aka- 

l5 mpigia magote akamwambia, Bwana, umrehemu mwana- 
ngu, aliye na kifafa na kuteswa sana, kwani marra 

16 nyingi huanguka motoni na marra nyingi majini. Ni- 
kamleta kwa waanafunzi wako, wasiweze kumponya. 

17 Isa akajibu, akasema, Enyi kizazi kisicho na imani na 
kilichopotoka, hatta lim nitakaa nanyi? hatta lini nita- 

18 chukuliana nanyi? Niletee huyo hapa. Isa akamkari- 
pia pepo; akatoka; kijana akapona tangu saa ile. 

19 Waanafunzi wakamjia Isa kwa faragha wakasema, 

20 Mbona sisi hatukuweza kumfukuza? Isa akawaambia, 
Kwa sababu ya kutoa kuamini kwenu. Amin nawa- 
ambia, kama mngekuwa na imani kama mbegu ya kha- 
radali, mkiwambia mlima huu, Pita tangu hapa hatta 

21 kule, ungepita ; wala hakuna neno msiloweza. Lakini 
ginsi hii hafukuzwi illa kwa kuomba na kufunga. 

223 Walipokikaa katika Galilaya, Isa akawaambia, Mwana 
wa adamu anakwenda kutolewa mikononi jana watu, 

23 nao wata’mua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika 
sana. 

24 Wakiwa wamefika Kapernaum wale watwaao fitiri 
wakamjia Petro wakasema, Mwalimu wenu halipi fitiri ? 

25 Akasema, Yakini. Na alipoingia nyumbani, Isa aka- 
mtangulia, akasema, Waonaje, Simán? Katika watu 
gani wafalme wa dunia hutwaa ushuru na kodi? Ka- 

26 tika waana wao, ao katika wageni? Petro akamwambia, 
Wageni. Isa akamwambia, Bassi tena waana hawalipi. 

27 Lakini illi tusiwachukize, enende baharini, ukatumbu- 
kize doana, utwae samaki azukaye kwanza; ukifunua 
kinwa chake, utaona fetha: utwae ukawape kwa mimi 
na wewe. 

18 SAA ile waanafunzi wakamjia Isa, wakisema, Ni 


MATTAYO;, XVIII, 33 


nani aliye mkuu katika ufalme wa mbingu? Isa akaita 
mtoto aka’mweka katikati yao, akasema, Amin nawaa- 
mbia, msipoongoka kuwa kama watoto, hamtaingia ka- 
tika ufalme wa mbingu. Bassi anenyekeaye kama 
mtoto huyu, ndiye mkuu katika ufalme wa mbingu. 
Naye amkaribishaye mtoto mmoja kama huyu w 5 
jina langu, ndimi anikaribishaye. Naye amchukizi- 6 
shaye mtoto mmoja wao waniaminio, afathali angali- 
fungiwa shingoni jiwe la kusagia, na angalitupwa 
kilindini mwa bahari. 

Ole wa ulimwengu kwa sababu ya machukizo! 7 
Hakuna buddi kuwa machukizo, lakini ole wake mtu 
yule machukizo yakitoka kwake! Kama mkono wako 8 
ao mguu wako utakuchukizisha, uukate, uutupie mbali; 

u heri uingie katika uzima ukipunguka mguu ao mkono, 
zayidi ya mwenyi mikono miwili na miguu miwili 
utupwe motoni mwa milele. Na kama jicho lako lita- 9 
kuchukizisha, uling’oe, ulitupie mbali; u heri uingie 
katika uzima mwenyi chongo, wala mwenyi macho ma- 
wili usitupwe katika jehannuam ya moto. 

Angalieni msitharau huyu mmojawapo mdogo; kwani 10 
nawaambia ya kwamba mbinguni malaika zao huona 
sikuzote uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwani 11 
Mwana wa adamu amekuja amwokoe aliyepotea. Mwao- 12 
naje? Mtu angekuwa na kondoo mia, kama mmoja- 
wapo angepotea, hangewaacha tissia na tissaini, akaenda 
milimani amtafute aliyepotea? Na akipata kumwona, 13 
amín nawaambia, atamfurahia zayidi, kuliko wale tissia 
na tissaini wasiopotea. Vivyo haipendeki mbele za 14 
Baba yenu aliye mbinguni mmojawapo wa wadogo hawa 
apotee. 

Kama ndugu yako amekukosa, enende umnenee wewe 15 
na yeye peke yenu: kama atakusikiliza, umepata ndugu 
yako. Kama hatakusikia, chukua nawe tena mmoja ao 16 
wawili, illi kwa kanwa la mashahidi wawili ao watatu 
killa neno litengezeke. Kama hatawakubali hawa, 17 
uwaambie kanisa: hatta asipokubali kanisa, umwone 
kama mtu wa mataifa na aliye publikano. Amin na- 18 
waambia, mtakayoyafunga duniani, yatafungwa mbi- 
nguni; na mtakayofungua duniani, yatafunguliwa mbi- 
nguni. Tena nawaambia kwamba wawili wenu wataka- 19 
popatana duniani kwa jambo mtakaloliomba, watafanyi- 


gs Y 


E 


34 MATTA YO, XIN. 


20 kiwa ma Baba yangu aliye mbinguni. Kwani wawili 
ao watatu wakusanyikako kwa jina langu, nami niko 
huko katinakati. 

21 Akaja Petro akamwambia, Bwana, marra ngapi ni a 

22 yangu akinikosa, nimsamehe? hatta marra saba? Isa 
akamwambia, Sikwambii hatta marra saba, lakini hatta 
marra sabwini fi saba: 

23 Kwa sababu hii ufalme wa mbingu umefanana na 
mfalme mmoja atakaye kufanya hesabu na watumwa 

24 wake. Akiwa amekwanza kutwaa hesabu, aliletewa 

25 mmoja awiwaye naye talanta elfu kumi; na asipokuwa 
na kitu cha kumlipia, bwana wake akaamuru auzwe, 
yeye na mkewe na watoto wake, na cho chote alicho 

26 nacho, illi deni ilipwe. Mtumwa yule akaanguka, aka- 
msujudia, akamwambia, Bwana, niwie kwa saburi, nami 

27 nitakulipia pia. Bwana wa mtumwa yule akamsikitikia, 
akamfungua, akamsamehe deni ile. 

28 Mtumwa yule akatoka akamwona mjoli wake, awiwaye 
naye dinari mia; akamkamata akamshika koo, akasema, 

29 Nilipie uwiwayo. Mjoli wake akamwangukia miguuni 
pake, akamsihi akamwambia, Niwie kwa saburi, nami 

30 nitakulipia pia. Akakataa, akaenda akamtupa kifu- 

31 ngoni hatta atakapolipa deni. Wajoli wake wakiyaona 
mambo haya, wakasikitika sana; wakaenda wakamwe- 

32 lezea bwana wao mambo yaliyotendeka yote. Bassi, 
bwana wake akamwita, akamwambia, Ewe mtumwa 

33 mwovu, sikukusamehe deni ile yote uliponisihi ? nawe 
haikukupasa kumsikitikia mjoli wako, kama mimi nili- 

34 vyokusikitikia wewe? Bwana wake akakasirika, akam- 
toa kwa asikari, hatta atakapolipa deni yake yote. 

do Vivyo na Baba yangu wa mbinguni atawatendea 
ninyi, kama ha’mwasamehe kwa moyo killa mtu ndu- 
guye makosa yao. 

19 IKAWA alipokwisha Isa maneno haya, akatoka ka- 
tika Galilaya akaja upande wa Uyahudi ng'ambo ya 

2 pili ya Yardeni. Makutano mengi wakamfuata, akawa- 
ponya huko. 

3 Mafarisayo wakamkaribia wakimjaribu, wakamwuliza 
kama halali mtu amwache mkewe kwa sababu zote. 

4 Akajibu, akawaambia, Hamkusoma ya kwamba yeye 

5 aliyewaumba kwanza, aliwaumba mume na mke, aka- 
sema, Kwa sababu hii, mtu aache baba na mama, 


MATTAYO, XIX. 35 


aambatane na mkewe, nao wawili watakuwa, mwili 
mmoja? Kama hivyo si wawili tena, lakini mwili mmoja. 6 
Bassi Muungu aliowaunga, mwana Adamu asiwatenge. 

Wakamwambia, Ginsi gani Musa akaamuru, ampe 7 
khati ya talaka, amwache? Akawaambia, Musa kwa 8 
mioyo yenu kwa kuwa migumu amewapa ruhusa kuwa- 
acha wake wenu; lakini tangu mwanzo sivyo. Nawa- 9 
ambia ninyi, Yee yote amwachaye mkewe, illa kwa 
zani, akioa mwingine azini; naye amwoaye aliyeachwa 
azini. 

Waanafunzi wake wakamwambia, Mambo ya mtu 10 
na mkewe yakiwa kama haya, afathali asioe. Akawa- 11 
ambia, Hawapokei wote neno lile, illa waliopewa. 
Kuna matowashi wangine waliozaliwa hivi toka tumbo 12 
la mama; kuna matowashi wangine waliofanyika maksai 
na watu; kuna matowashi wangine waliojifanya mato- 
washi kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Awezaye kupo- 
kea, apokee. 

Bassi wakamletea watoto, awatie mikono yake, awa- 13 
ombee; waanafunzi wakawafanyia ukali; lakini Isa 14 
akawaambia, Acheni watoto, usiwakataze kuja kwangu, 
kwani walio kama hawa ufalme wa mbingu ni wao. 
Akawatia mikono, akatoka huko. 15 

Akaja mmoja, akamwambia, Mwalimu mwema, neno 16 
gani jema nitakalofanya, nipate uzima wa milele ? 
Akamwambia, Mbona wanita mwema? Hakuna 17 
mwema illa mmoja, ndiye Muungu. Ukitaka kuingia 
katika uzima, zishike amri. Akamwambia, Amri zipi? 18 
Isa akasema, Usiue, Usizini, Usiibe, Usishuhudie uwongo, 
Uwaheshimu baba yako na mama, na, Umpende jirani 19 
yako kama moyo wako. Kijana akamwambia, Hizi 20 
zote nimezishika tangu utoto wangu : nimepunguka nini 
tena? Isa akamwambia, Kama wataka kuwa mkami- 21 
lifa, enende uziuze mali zako uwape masikini; na uta- 
pata mali mbinguni; ukaje, unifuate. Kijana aliposi- 22 
kia maneno haya akaenda zake akasikitika ; kwani mali 
yake mengi. 

Isa akawaambia waanafunzi wake, Amin nawaambia 23 
ya kwamba shidda mwenyi mali kuingia katika ufalme 
wa mbingu. Nawaambia tena, ni wepesi ngamia apite 24 
katika tundu ya sindano, kuliko mwenyi mali aingie 
katika ufalme wa Muungu. 


36 MATTAYO, XX. 


25 Waanafunzi wake waliposikia haya, wakastaajabu 
26 sana, wakasema, Ni nani tena awezaye kuokoka? Aka- 
waangalia Isa, akawaambia, Kwa watu haiwezekani ; 
kwa Muungu mambo yote yawezekana. 
27 Akajibu Petro, akamwambia, Sisi tumeacha vyote, 
28 tukakufuata: tutapata nini tena? Isa akawaambia, 
Amin nawaambia ya kwamba ninyi mwalionifuata, 
katika uzazi wa pili, atakapoketi Mwana wa adamu 
kitini mwa enzi yake, nanyi mtaketi vitini thenashara, 
29 mkiwahukumu kabila thenashara za Israeli. Na yeye 
yote aliyeacha nyumba, ao ndugu, ao maumbu, ao baba, 
ao mama, ao mke, ao watoto, ao mashamba, kwa ajili 
ya jina langu, atapata tena marra mia, na atarithi 
90 uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza 
watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa 
kwanza. 
20 KWANI ufalme wa mbingu umefanana na mtu 
mwenyi nyumba, aliyetoka alfajiri kuajiri kulima katika 
2 mizabibu yake. Na alipokwisha kupatana na wakulima 
kwa dinari kwa siku, akawatuma katika mizabibu yake. 
3 Akatoka kama saa ya tatu, akaona wangine wasimamao 
4 sokoni, wasio na kazi; akawaambia, Enendeni nanyi 
katika mizabibu yangu, na kinipasacho mtawapa. Wa- 
5 kaenda. Akatoka tena kama saa ya sita na saa ya 
6 kenda, akafanya vilevile. Akatoka kama saa ya eda- 
shara akaona wangine wakisimama wasio na kazi. Aka- 
wauliza, Mbona mmesimama hapa mchana kutwa burre ? 
7 Wakamwambia, Kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. 
Akawaambia, Enendeni na ninyi katika mizabibu, na 
kilicho haki mtapewa. 
8 Najua likichwa, bwana wa mizabibu amwambia msi- 
mamizi wake, Waita wakulima uwalipe ijara, ukianza 
9 na wale wa mwishorhattawale wa looama SO wakija 
wao wa saa ya edashara wakapokea killa mtu dinari. 
10 Na wakija wale wa kwanza wakathani watapewa zayidi, 
11 wakapokea nao killa mtu dinari, Walipoipokea waka- 
12 mwamba mwenyi nyumba, wakasema, Hawa wa mwisho 
wametenda saa moja tu, nawe umewasawazishi na sisi 
13 tuliosumbuka na uzito na hari ya mchana. Akamjibu 
mmoja wao akasema, Mwenzangu, sikukuthuru. Huku- 
14 patana nami kwa dinari ? Twaa iliyo yako kaenda zako. 
15 Napenda kumpa huyu wa mwisho kama wewe. Si 


MATTAYO, XX. g 


halali nitumie zilizo zangu nipendavyo mimi? Ao jicho 
lako ovu kwa sababu kuwa mwema mimi ? 

Vivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa 16 
kwanza wa mwisho; kwani wengi waitwao, wateule 
wachache. 

Akapanda Isa kwenda Yerusalemi. Akawatwaa wa- 17 
anafunzi thenashara kwa faragha njiani akawaambia, 
Angalieni, twapanda hatta Yerusalemi; na Mwana wa 18 
adamu atatolewa kwa wakohani wakuu na kwa waandi- 
shi, nao watamhukumia kufa, na watamtoa kwa ma- 19 
taifa wamfanyizie mzaha, na wampige, na wamsulibi; 
hatta siku ya tatu atafufuka. 

Mama wa waana wa Zebedayo akamkaribia na waana- 20 
we, akimsujudia, akataka haja kwake. Akamwambia, 21 
Wataka nini? Akamwambia, Useme waana wangu 
wawili hawa wakae mmoja mkono wa kuume wako, na 
mmoja mkono wa kushoto wako, katika ufalme wako. 
Isa akajibu, akasema, Hamjui mlitakalo. Mwaweza 22 
kunywa kikombe nitakachokunywa mimi, na kubatizwa 
kwa ubatizo nibatizwavyo mimi? Wakamwambia, 
Twaweza. Akawaambia, Mtakunywa kikombe changu, 23 
na kwa ubatizo nibatizwavyo mimi mtabatizwa; lakini 
kukaa mkono wa kuume wangu na mkono wa kushoto 
wangu, si kwangu nitoe, illa kwao waliofanyiziwa na 
Baba yangu. 

Na wale kumi waliposikia wakakasirika ua ndugu 24 
wawili. Lakini Isa akawaita akawaambia, Mwajua ya 25 
kwamba majumbe wa mataifa huwatawala, na wakuu 
wao huwafanyia nguvu. Lakini kwenu sivyo; yeye 26 
yote atakaye kuwa mkuu kwenu, awangojee; na yeye 27 
yote atakaye kuwa wa kwanza kwenu, awe mtumwa 
wenu: kama Mwana wa adamu hakuja kutumikiwa, 28 
lakini kutumika, na kutoa roho yake kwa dia za 
wengi. 

Na walipokuwa wakitoka Yerikho makutano mengi 29 
wakamfuata. Na vipofu wawili wakikaa kando la njia, 30 
waliposikia ya kwamba Isa anapita, wakapiga kelele, 
wakasema, Uturehemu, Bwana, mwana wa Daúd! 
Makutano wakawakaripia wanyamaze. Lakini waka- 31 
zidi kupiga makelele, wakisema, Uturehemu, Bwana, 
Mwana wa Datid! Isa akasimama akawaita, akasema, 32 
Mwanitaka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, 33 


38 MATTANO,; KKT 


34 macho yetu yafunuke. Isa akawasikitikia, akawagusa 
macho; marra macho yao yakaona, wakamfuata. 

21 WALIPOKUWA wamekaribia Yerusalemi, wakafika 
katika Betfage kwa kilima cha Zeituni, Isa aliwatuma 

2 waanafunzi wawili, akawaambia, Enendeni mji ulio- 
walekea; na marra mtaona punda amefungwa na mtoto 
ə naye; fungueni, mniletee. Na kama mtu atawaambia 
neno, semeni, Bwana ndiye awatakaye; na marra moja 
atawapeleka. 
4 Haya yote yakafanywa illi yatimie yaliyonenwa na 
ó nabii, akisema, Mwambie binti Sayuni, Tazama, mfalme 
wako anakuja kwako, mwenyi upole, amepanda punda 
na mwana punda mtoto wa punda. 
6 Waanafunzi wakaenda wakafanya kama alivyowaagiza 
7 Isa. Wakaleta punda na mtoto, wakaweka juu yao 
S nguo zao, wakampandisha juu yao. Na wengi wa 
mafuatano wakatua nguo zao njiani; wangine waka- 
9 kata matawi ya miti, wakayatua njiani. Na makutano 
waliotangulia ua waliofuata wakapiga makelele, waka- 
sema, Osana Mwana wa Daud, ndiye mbarikiwa ajaye 

10 kwa jina la Bwana; Osana juu yote. Na alipoingia 
katika Yerusalemi, mji wote ukatabaraki, wakasema, 

ll Nani huyu? Mafuatano wakasema, Huyu ndiye Isa, 
nabii atokaye Nazareti ya Galilaya. 

12 Akaingia Isa katika hekalu la Muungu, akawafukuza 
wote wakuzao na wafanyao biashara ndani ya hekalu, 
akapindua meza zao wabadilio fetha, na makao yao 

13 wakuzao njiwa. Akawaambia, Imeandikwa, Nyumba 
yangu itaitwa nyumba ya kuomba ; nanyi mmeifanya 
paango la waivi. 

l4 Na vipofu na wachechemeao wakamjilia katika hekalu, 
akawaponya. 

15 Wakohani wakuu na waandishi walipoona miujiza ali- 
yoifanya, na vijana wapigao kelele katika hekalu, waki- 

16 sema, Osana, Mwana wa Daud, wakakasirika sana, waka- 
aa Wasikia hawa wai Isa aa 
Yakini. Hamkusoma kabisa, Kwa kanwa la watoto na 

17 wanyonyao umetimiliza sifa?  Akawaacha, akatoka 
mjini hatta Betania, akashinda kule. 

18 Hatta assubui akirudi mjini, akashikwa na njaa. 

19 Akaona mtini mmoja katika njia, akaufikia, asione kitu 
illa majani matupu. Akauambia, Usizae matunda tena 


MATTAYO, XXI. 
batta milele. Mtini ukanyauka upesi. Waanafunzi 
wakaona wakashangaa, wakasema, Umenyaukaje mtini 


upesi! Isa akajibu, akawaambia, Amin nawaambia, : 


kama mngalikuwa na imani, msipoingiwa na shaka, 
mngekuwa mkifanya si hii tu katika mtini, lakini 
mkiuambia mlima huu, Utolewe, utupwe baharmi, ita- 


fanyika; na lo lote mtakalo katika kuomba, mkiwa na: 


imani, mtalipokea. 


Akaja katika hekalu; na alipokuwa akifundisha, wako- í 


hani wakuu na wazee wa watu wakaja, wakasema, Kwa 
nguvu gani wafanya hivi? Na umepewa na nani nguvu 
hi? Akajibu Isa, akawaambia, Nami nitawauliza neno 
moja : mtakaponijibu, nitawaambia kwa nguvu gani na- 


fanya hivi. Ubatizo wa Yohana umetoka wapi? Ka- 2: 


tika mbingu, ao katika watu? Wakafikiri wao kwa 
wao, wakasema, 'Tukimwambia katika mbingu, atasema, 
Mbona hamkumsadiki? Tungesema, katika watu, 
twaogopa makutano, kwani wote wamwona Yohana 
alikuwa nabii. Wakamjibu Isa, wakasema, Hatujui. 
Naye akawaambia, Waia mimi siwaambii kwa nguvu 
yani nimefanya hivi. Mwaonaje? Mtu mmoja aliku- 
wa na waana wawili; akamjia wa kwanza, akasema, 
Mwanangu, enende leo ufanye kazi katika mizabibu 
yangu. Akajibu, akasema, Sitaki; halafu akatubu, 
akaenda. Akamjia wa pili, akasema yaleyale. Naye 
akajibu akasema, Naenda, bwana; asiende. Yupi wa 
hawa wawili aliyefanya alilolitaka babaye? Waka- 
wambia, Yule wa kwanza. 

Isa akawaambia, Amin, nawaambia, mapublikano na 
makahaba wawatangulia ninyi kuingia katika ufalme 
wa Muungu. Kwani Yohana alikuja kwenu kwa njia 
ya haki, wala hamkumwamini; lakini mapublikano na 
makahaba wakamwamini; wala ninyi mlipowaona ham- 
kugeuka tena kumwamini. 

Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa mtu mwenyi 
nyumba, akapanda mizabibu, akazungusha kitalu, aka- 
chimba shinikizo, akajenga mnara, akawapangisha wa- 
kulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa 
karibu akawapelekea wakulima watumwa wake wapokee 
matunda ; wakulima wakawatwaa watumwa wake, waka- 
mpiga huyu, wakamtupia yule mawe, na yule waka” mua. 
Akapeleka tena watumwa wangine wengi kuliko hao wa 


99 
20 


40 MATTAYO, XXII. 


37 kwanza, wakawatendea vilevile. Halafu akawapelekea 
mwanawe, akisema, Watamheshimu mwana wangu. 
38 Nao wakulima walipomwona mwana wakasema wao 
kwa wao, Huyu ndiye mrithi: njooni tu’mue, naswi tuta- 

39 pata urithi wake. Wakamtwaa wakamtoa mizabibuni 

40 wakaamua. Atakapokuja bwana wa mizabibu atawa- 

41 tendea nini wakulima wale? Wakamwambia, Atawa- 

haribu kwa vibaya wabaya wale; na atawapangisha 
mizabibu wakulima wangine, watakaomlipia matunda 
kwa wakati wao. 

42% Isa akawaambia, Hamkusoma kamwe katika maandi- 

ko, Jiwe walilolitupa waashi limekuwa kuu la pembeni. 

43 Kazi yake Bwana hii, na ajabu machoni petu? Kwa 

sababu hii nawaambia, ya kwamba ufalme wa Muungu 
utatolewa kwenu, na watapewa taifa wazaao matunda 

44 yake. Naye aangukaye juu ya jiwe hili atavunjika ; 

naye juu yake hili litaanguka, litamvunjavunja kabisa. 

45 Waliposikia wakohani wakuu na Mafarisayo mifano 

46 yake, wakatambua aliwanena wao. Na walipotaka 

kumkamata, wakawaogopa makutano, walio wakamwona 
kama nabii. 

22 ISA akajibu, akawaambia tena kwa mifano, akisema, 
2 Ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliye- 
3 fanya arusi ya mwanawe. Akapeleka watumwa wake 
4 wawaite walioitwa kwa arusi; wakakataa kuja. Akape- 

leka tena watumwa wangine, akisema, Waambieni wa- 
lioitwa, Angalia, nimeandaa karamu yangu, nimechinja 
ng Ombe na vinono, na vyote viko tayari; njooni arusini. 
9 Wangine wakaenda zao wasisikilize, mmoja katika 
6 shamba lake, mmoja katika biashara yake; waliosalia 
wakawatwaa watumwa wake wakawafanyia jeuri, waka- 
7 waua. Mfalme alipopata habari, akaona hasira, akatuma 
asikari zake akawaharibu wauaji wale akauteketeza mji 
8 wao. Akawaambia watumwa wake, Arusi i tayari, wale 
9 walioitwa hawakustahili. Bassi endeni hatta musho ya 

10 njia, na wote "mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale 

wakatoka njiani wakakusanya wote waliowaona na waovu 

11 na wema, arusi ikajaa wageni. Alipoingia mfalme kuwa- 

tazama wageni, akaona huko mtu asiyevaa vao la arusi. 

12 Akamwambia, Rafiki, umeingiaje hapa usipokuwa na vao 

13 la arusi? Akanyamaa kimya. Mfalme akawaambia wa- 

tumishi, Mfungeni mikono na miguu, mkamchukue, 


MATTAYO, XXII. 41 
mmtupe katika giza la 'nje; ndiko kilio na kutafuna 
meno. Kwani wengi waitwao, wateule wachache. 14 

Mafarisayo wakaenda wakafanya shauri wamtege kwa 15 
maneno. Wakampelekea waanafunzi wao pamoja na 16 
Maherodiani, wakasema, Mwalimu, twakujua wasema 
kweli, na wafundisha njia ya Muungu katika kweli, 
wala hujitunzi kwa mtu, kwani huangalii cheo cha watu. 
Bassi, utwambie, waonaje? Ni halali kumlipia Kaisari 17 
kodi aosivyo? Akawajua Isa uovu wao, akasema, Mbona 18 
mwanijaribu, enyi wanafiki? Nionyesha fetha la kodi. 19 
Wakamletea dinari. Akawaambia, Ya nani sanamu hii, 20 
na andiko hili? Wakamwambia, Ya Kaisari. Akawaa- 21 
mbia, Mlipia Kaisari vilivyo vya Kaisari, na Muungu vi- 
livyo vya Muungu. Waliposikia, wakataajabu; waka- 22 
mwacha, wakaenda zao. 

Siku ile wakamkaribia na Masadukayo, wasemao 23 
hakuna kiyama, wakamwuliza wakasema, Mwalimu, 24 
Musa alisema, Mtu akifa, asipokuwa na mtoto, ndugu 
yake amwoe mkewe, ampatie nduguye wazao. Kuliku- 25 
wako kwetu ndugu saba; naye wa kwanza akaoa mke, 
akafa, hana mtoto, akamwachia nduguye mke wake. 
Vivyo na wa pili, na wa tatu, hatta yule wa saba. 26 
Kwa mwisho wa wote akafa na mwanamke. Katika 37 
kiyama atakuwa mke wa yupi wa saba? Kwani wote 
walikuwa naye? Akajibu Isa, akawaambia, Mmekosa, 29 
msipojua maandiko wala nguvu zake Muungu. Kwani 30 
katika kiyama hawaoi, wala hawaolewi, lakini wako 
mbinguni kama malaika za Muungu. Na kwa kiyama 31 
ya wafu, hamkusoma lililonenwa na Muungu, akisema, 
Mimi ni Muungu wa Ibrahimu, na Muungu wa Isaak, 32 
na Muungu wa Yakob? Muungu si Muungu wa wafu, 
lakini wao walio hayi. Makutano waliposikia, wakasha- 33 
ngaa kwa elimu yake. 

Na Mafarisayo, waliposikia ya kwamba amewanya- 34 
mazisha Masadukayo, wakakusanyika pamoja. Na 35 
mmoja wao mfanyaji sheria akamwuliza, akimjaribu, 
akasema, Mwalimu, amri ipi iliyo kuu ya torati? Isa % 
akamwambia,Umpende Bwana Muungu wako kwa moyo 
wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako 
zote. Hii ndiyo amri ya kwanza nailiyo kuu. Na yapili $ 
imefanana nayo, Umpende jirani yako kama moyo wako. 
Katika amri hizi mbili zinazo torati yote na nabii zote. 40 


42 MATTAYO, XXIII. 


a 


Mafarisayo walipokusanyika Isa akawauliza, akase- 
ma, Mwamwonaje Masiya? Yu Mwana wa nani? Wa- 
43 kamwambia, Wa Daud. Akawaambia, Kwaje tena 
44. Daud kwa MaRS amwambia Bwana, akisema, Bwana ali- 

mwambia Bwana wangu, Uketi mkono wangu wa kuu- 
me, hatta nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? 

45 Kama Daúd akamwita Bwana wake, kwaje ni mwana 

16 wake? Hakuweza mtu kumjibu neno; wala tangu siku 
ile hakuthubutu mtu kumwuliza tena. 

23 ISA akawaambia makutano na waanafunzi wake,aka- 
2 sema, Waandishi na Mafarisayo waketi kitini mwa 
3 Musa; nanyi killa wawaambialo mshike lishikeni mlifa- 

nye; lakini wafanyavyo wao msifanye, kwani wasema 

4 wala hawafanyi. Kwani wafunga mizigo mizito na isi- 
yochukuliana wakaitia watu begani, nao hawataki kui- 
5 tikisa kwa kidole chao. Killa wafanyalo wafanya illi 
kuonekana na watu. Wapanua fulakteria zao, wafanya 
6 makubwa matamvua ya lebasi zao. Wapenda mahali pa 
kwanza katika karamu, na viti vya kwanza katika ma- 
7 sunagogi, na kusalimiwa sokoni, na kuitwa na watu 
$ Rabbi, Rabbi. Ninyi msiitwe Rabbi ; kwani mmoja yu 
Mwalimu wenu, ndiye Masiya; nanyi nyote ndugu. 
9 Msimwite mtu duniani baba, kwani mmoja Baba yenu, 

10 aliye mbinguni. Msntwe' “waalimu; ; kwani mmoja 

11 Mwalimu wenu, ndiye Masiya. Naye aliye mkuu wenu 

12 awe mtumishi wenu. Yee yote ajitukuzaye atathilika ; 
na yote ajithiliye atatukuka. 

13 Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! mme- 
shindika ufalme wa mbingu mbele za watu: hamwingii 
ninyi, wala waliokuwa wakiingia ha” mwaachi kuingia. 

14 Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! 
mwakula nyumba za wajani, na mwajifanya kama 
kusali sana : kwa sababu hiyo mtazidi kulaaniwa. 

15 Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki ! mme- 
zunguka katika bahari na inchi kumfanya mtu mmoja 
mwongofu, na mlipompata, mwamfanya mwana wa 
jehannum marra mbili kuliko wenyewe. 

16 Ole wenu, viongozi vipofu, msemao, Killa aapaye 
kwa hekalu, ni ubatili ; naye aapaye kwa thahabu za 

17 hekalu, amejifunga! Enyi wajinga na vipofu: ipi ku- 

18 bwa, thahabu ao hekalu lililozisafisha thahabu? Tena, 

Killa aapaye kwa mathbahu, ni ubatili; lakini killa 


1 
12 


E oa a 


MATTA YO, XXIII. 43 
aapaye kwa sadaka iliyo juu yake, amejifunga. Enyi 19 
wajinga na vipofu: ipi kubwa, sadaka, ao mathbahu 
iliyoisafisha sadaka ? Hakika yake aapaye kwa math- 20 
bahu, aapa kwa hiyo na kwa killa kilicho juu yake; 
naye aapaye kwa hekalu, aapa kwa hilo na kwa Yeye 2] 
akaaye humo; naye aapaye kwa uwingu, aapa kwa 22 
kikao cha Muungu na kwa Yeye akaaye juu yake. 

Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! mwa- 23 
lipa zaka za naana na bizari na kumini, na mmea- 
cha mambo makuu ya sheria, hukumu, na rehema, na 
imani: haya yamewapasa kuyafanya, wala msiache yale. 
Enyi viongozi vipofu, huchujia imbu mmezapo ngamia. 24 

Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! mwa- 25 
fanya safi iliyo 'nje ya kikombe na chungu, na kwa 
ndani vimejaa uizi na washerati. Ewe Farisayo kipofu, 26 
takasa kwanza iliyo ndani ya kikombe na chungu, illi 
na vilivyo 'nje viwe safi. 

Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! mme- 27 
fanana na makaburi yaliyopakiwa nyeupe, kwa ’nje 
yaonekana mazuri, lakini kwa ndani yamejaa mifupa 
ya wafu na uchafu wote. Vivyo nanyi kwa “nje mwa- 28 
onekana na watu kama wenyi haki, lakini kwa ndani 
mmejaa unafiki na unajisi. i 

Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki! mwa- 29 
jenga makaburi ya nabii, na mwapamba makumbusho 
ya wenyi haki, na husema, Kama sisi tungalikuwa 30 
zamani za baba zetu, hatungalisharikiana nao katika 
damu za nabii. Hivi mwajishuhudia nafsi zenu, ya 81 
kwamba ndinyi waana wao waliowaua nabii. Nanyi 32 
jalizeni kipimo cha baba zenu. 

Enyi nyoka, waana wa majoka, mtakimbiaje huku- 33 
mu ya jehannum? Kwa sababu hii, angalieni, nawa- 34 
pelekea nabii na wenyi hekima na waandishi; nanyi 
mtawaua na mtawasulibisha wangine wao, na wangine 
wao mtawapiga katika masunagogi yenu, na mtawa- 
fukuza mji kwa mji: illi mpatilizwe damu ya haki 35 
iliyomwagika katika inchi, tangu damu ya Habil aliye 
mwenyi haki, hatta damu ya Zakariya wa Barakiya, 
mliye’mua kati ya hekalu na mathbahu. Amin na- 36 
waambia, mambo haya yote yatafikia kizazi hiki. 

Yerusalemi, Yerusalemi, uwauaye nabii, uwatupiaye 37 
mawe waliopelekwa kwako! marra ngapi nimetaka kuwa- 


44 MATTAYO, XN. 


kusanya watoto wako, kama kuku hukusanyavyo vifa- 
ranga vyake chini ya mabawa, wala hamkukubali ! 
3% Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa tupu. Kwani 
nawaambia, Hamtaniona tangu leo, hatta mtakapose- 
ma, Ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina lake Bwana. 
24 ISA akatoka akaliacha hekalu ; wakaja waanafunzi 
2 wake, wamwonyeshe majengo ya hekalu. Isa akawa- 
ambia, Hamyaoni haya yote? Amín nawaambia, hali- 
3 tasalia hapa jiwe juu ya jiwe lisiloangushwa. Alipo- 
kuwa amekaa kitako juu ya kilima cha” Zeituni, waana- 
funzi wakaja kwa faragha, wakamwambia, WAL abie, 
mambo haya yatakuwa lini? Na nini dalili ya kuja 
kwako, na ya mwisho wa dunia ? 
4 Isa akajibu, akawaambia, Angalieni, mtu asiwada- 
5 nganye. Ndio wengi watakaokuja na jina langu, wa- 
6 kisema, Mimi Masiya ; na watadanganya wengi. Nanyi 
mtasikia vita na habari za vita. Angalieni, msitaa- 
bike ; shuruti haya yote yatakuwa; lakini mwisho hau- 
7 jaja bado. Kwani taifa litaondokea taifa, na ufalme 
juu ya ufalme; zitakuwako na njaa, na tauni, na 
8 matetemeko pahali pahali. Hizi ndizo mwanzo wa mi- 
9 siba. Kuisha watawatoa ninyi kuteswa, na watawaua; 
na mtachukiwa na mataifa yote kwa sababu ya jina langu. 
10 Ndipo wengi watachukizwa, nao watatoana na watachu- 
ll kiana. Na nabii wengi wa uwongo wataondoka, na 
12 watadanganya wengi. Na kwa sababu ya kujaa uovu, 
13 mapenzi ya wengi yatapoa. Naye atakayedumu hatta 
14 mwisho ataokoka. Na anjili hii ya ufalme itahubiriwa 
katika ulimwengu wote, kwa ushahidi kwa mataifa yote; 
halafu mwisho utakuja. 
15 Wakati mtakapoona chukizo la ukiwa, alilonena nabii 
Danieli, likisimama mahali patakatifu ; (asomaye ata- 
16 mbue;) wakati ule walioko katika Uyahudi wakimbie 
17 hatta milimani ; alioko darini asishuke akichukue kitu 
18 kilichomo nyumbani mwake, wala alioko mashamba 
19 asirudi nyuma achukue nguo zake. Ole wao wanao na 
20 mimba na wanyonyeshao zamani zile. Ombeni makimbio 
yenu yasiwe wakati wa baridi, wala siku ya sabato. 
2] Kwani yatakuwa mateso mazito, kama hayakuwa tangu 
mwanzo wa ulimwengu hatta leo, wala hayatakuwa 
22 baadaye. Na siku zile zisipopunguzwa, hangaliokoka 
mtu; lakini kwa sababu ya wateule siku zile zitapu- 








MATTAYO, XXIV. 45 


nguzwa. Wakati huo mtu akiwaambia, Tazama, yupo 23 
hapa Masiya, ao yuko kule, immsisadiki. Kwani Masiya 24 
za uwongo wataondoka na nabii za uwongo, nao watatoa 
ishara kubwa na mataajabu, hatta kupoteza, kama ya- 
mkini, nao wateule. Angalieni, nimewatabiria. Kwa 3? 
sababu hii wakiwaambia, Yuko katika jangwa, msitoke: 
Yumo chumbani mwa ndani, msisadiki. Kwani kama 27 
umeme watoka mashariki na wamulika hatta magharibi, 
vivyo na kuwako Mwana waadamu. Killa uliko mzoga, 28 
huko na tai watakusanyika. 

Na ghafala baada ya mateso ya siku zile, jua litatiwa 29 
giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaa- 
nguka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika. 
Ndipo itaonekana dalili yake Mwana wa adamu, akija 30 
katika mawingu ya mbingu na nguvu na utukufu mwi- 
ngi. Naye atatuma malaika zake na paanda lenyi sauti 31 
kuu, nao watawakusanya wateule wake katika pepo "nne, 
tokea "ncha ya mbingu hatta "ncha yao. 

Mjifunze mfano kwa mtini: tawi zake zikiwa nyororo 32 
zikachanua majani, mwajua ya kwamba wakati wa hari 
u karibu ; vivyo na ninyi mtakapoona haya yote, jueni 33 
ipo karibu mlangoni. Amin nawaambia, hakitapita ki- 34 
zazi hiki hatta haya yote yatakuwa. Mbingu na inchi 35 
zitapita; maneno yangu hayapiti. 

Lakini sikn ile na saa ile hazijui mtu, wala malaika 36 
za mbingu, illa Baba yangu pekeyake. 

Lakini kama siku za Nuhu hivyo na kuwako Mwana 37 
wa adamu. Kwani kama siku zilizokuwa mbele ya 38 
gharika, walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa 
hatta siku alipoingia Nuhu katika safina, wasijue, hatta 39 
gharika lilipokuja likawachukua wote, vivyo atakapoku- 
wako Mwana wa adamu. 

Wawili watakuwako mashamba, mmoja atatwaliwa, 40 
mmoja ataachwa; waanawake wawili watakuwa waki- 41 
saga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. 

Kesheni, kwani hamjui wakati ajapo Bwana wenu. 42 
Lakini jueni, kama mwenyi nyumba angalijua wakati 43 
mwivi atakapokuja, angalikesha, wala hakuiacha nyumba 
yake itobolewe. Kwa sababu hii na ninyi "mwe tayari ; 44 
kwani wakati msipothani Mwana wa adamu yuaja. 

Ni yupi tena mtumwa yule amini na mwenyi akili, 45 
bwana wake aliyemfanya msimamizi nyumbani mwake, 


4:6 MATTAYO, KEY. 


46 awape chakula wakati wake? Heri mtumwa yule, 
47 bwana wake atakapokuja, akimwona akitenda hivi. Amin 
nawaambia, atamfanya mkuu juu ya mali zake zote. 
4S Lakini kama mtumwa yule mbaya atasema moyoni 
49 mwake, Bwana wangu anakawia kuja; naye ataanza 
kuwapiga wajoli wake, na kula na kunywa pamoja na 
50 walevi; bwana wa mtumwa yule atakuja siku asipomta- 
51 zamia na saa asipothani, naye atamkata, na atamwamu- 
ru sehemu yake pamoja na wanafiki; ndiko kilio na ku- 
tafuna meno. 
25 NDIPO ufalme wa mbingu utafanana na vijana 
waanawali kumi, waliotwaa taa zao wakatoka kumlaki 
2 bwana arusi. Na watano wao wenyi akili na watano 
3 wajinga. Nao walio wajinga wakatwaa taa zao, wasi- 
4 twae na mafuta. Wale wenyi akili wakatwaa na ma- 
5 futa katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Naye 
6 bwana arusi akikawia, wote wakasinzia wakalala. Hatta 
usiku wa manane, pana kelele, Bwana arusi anakuja; 
7 ondokeni mmwendee. Nao vijana vyote wakaondoka 
3 wakatengeneza taa zao. Wajinga wakawaambia walio 
wenyi akili, Tupeni mafuta yenu; taa zetu zinazimika. 
9 Lakini walio wa akili wakawajibu, kwamba Hayatoshi 
na sisi na ninyi; afathali mwende kwao wakuzao, mpate 
10 kununulia. Walipokuwa wakienda wanunue, bwana 
arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia naye kwa 
11 arusi; mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale vijana 
12 wangine wakasema, Bwana, bwana, utufungulie. Naye 
akajibu, akasema, Amin nawaambia, siwajui ninyi. 
13 Nanyi kesheni, kwani hamjui wala siku wala saa ata- 
kapokuja Mwana wa adamu. 
14 Kwani kama mtu akisafiri kwenda inchi iliyo mbali, 
15 akawaita watumwa wake, akawatolea mali zake. Aka- 
mpa mmoja talanta tano, na mmoja talanta mbili, na 
mmoja talanta moja, killa mtu kwa kadri yake; marra 
16 akasafiri. Naye aliyepewa talanta tano akaenda aka- 
fanya biashara nazo akapata kwa fayida na talanta tano. 
17 Vivyo naye na talanta mbili, akapata kwa fayida na 
18 talanta mbili. Naye aliyepewa moja, akaenda akafukua 
19 katika inchi, akazificha fetha za bwana wake. Siku 
nyingi zilipopita, akaja bwana wa watumwa hawo, aka- 
20 fanya hesabu nao. Akaja yule aliyepewa talanta tano, 
akaleta talanta nyingine tano, akasema, Bwana, ulinipa 





MATAYO, XXV. 47 


talanta tano; tazama, talanta tano tena nilizopata nazo 
kwa fayida. Bwana wake akamwambia, Vema, mtu- 21 
mwa mwema na amini: ulikuwa amini kwa vitu haba, 
nitakufanya mkuu juu ya vitu vingi: ingia katika furaha 

ya bwana wako. Akaja naye na talanta mbili, aka- 22 
sema, Bwana, ulmipa talanta mbili ; tazama, talanta 
mbili tena nilizopata kwa fayida nazo. Bwana wake 25 
akamwambia, Vema, mtumwa mwema na amini: uliku- 
wa amini katika vitu haba, nitakufanya mkuu juu ya 
vitu vingi: ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja 24 
naye aliyepewa talanta moja, akasema, Bwana, nime- 
kujua wewe mtu mgumu, uvunaye usipopanda, ukusa- 
nyaye usipomwaga; nikaogopa, nikaenda nikaificha ta- 25 
lanta yako katika inchi; tazama, unayo iliyo yako. 
Akajibu bwana wake akamwambia, Mtumwa mbaya na 26 
mvivu: umenijua ya kwamba navuna nisipopanda, na- 
kusanya nisipomwaga ; imekupasa kuiweka fetha yangu 27 
nao wazibadilio; nami nikija ningalipata yangu na 
fayida yake. Mwondoleeni talanta, mpeni alizo nazo 28 
talanta kumi. Kwani killa anayo atapewa, atakuwa na 29 
wingi; naye asiye nayo ataondolewa na alicho nacho. 
Mtupeni mtumwa asiyefaa katika giza za "nje: ndiko kilio 30 
na kutafuna meno. 

Vivyo atakapokuja Mwana wa adamu kwa utukufu 31 
wake, na malaika watakatifu wote naye, atakaa kitini 
mwa utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika 32 
mbele yake, naye atawapambanua kama mchunga hupa- 
mbanua kondoo na mbuzi, na atawaweka kondoo mkono 33 
wake wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto. 

Baadaye Mfalme atawaambia waliopo mkono wake wa 34 
kuume, Njooni, mmebarikiwa na Baba yangu, rithini 
ufalme mliofanyiziwa tangu mwanzo wa dunia. Kwani 35 
nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, 
mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; utu- 36 
pu, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkanitunza; nali- 
kuwa kifungoni, mkanijia. 

Nao wenyi haki watamjibu, wakisema, Bwana, lini 37 
tulipokuona na njaa, tukakulisha, ao na kiu tukaku- 
nywesha? Lini tulipokuona mgeni, tukakukaribisha, ao 38 
utupu, tukakuvika? Ao lini tulipokuona mgonjwa, ao 39 


kifungoni, tukakujia ? 


Mfalme atajibu akiwaambia, Amín nawaambia, kama 40 


48 MATTAYO, XXVI. 


mlivyomtendea mmojawapo mdogo wa ndugu zangu ha- 
wa, mmenitendea mimi. 

4l Kuisha atawaambia walio mkono wa kushoto, Ondokeni 
mbele yangu, mmelaaniwa, katika moto wa milele, alio- 

42 fanyiziwa shetani na malaika zake. Kwani nalikuwa na 
njaa, wala hamkunipa chakula; nalikuwa na kiu, wala 

43 hamkuninywesha ; nalikuwa mgeni, wala hamkunikari- 
bisha; utupu, wala hamkunivika; mgonjwa, na kifu- 
ngoni, wala hamkunijia. 

44 Na hawa watamjibu, wakisema, Bwana, lini tulipo- 
kuona na njaa, ao na kiu, ao mgeni, ao utupu, ao mgo- 
njwa, ao kifungoni, tusipokungojea ? 

45 Naye atawajibu, akisema, Amin nawaambia, kama 
msivyomtendea mmojawapo wa hawa wadogo, hamkuni- 
tendea mimi. 

46 Na hawa watakwenda katika athabu za milele: nao 
wenyi haki katika uzima wa milele. 

26 IKAWA alipokwisha maneno haya yote, Isa akawaa- 

2 mbia waanafunzi wake, Mwajua ya kwamba baada ya 
siku mbili itakuwa Pasaka, naye Mwana wa adamu 
atolewa asulibiwe. 

3 Ndipo walikusanyika wakohani wakuu, na waandishi, 
na wazee wa watu, katika nyumba ya Mkohani mkuu 

4 aliyeitwa Kayafa, wakafanya shauri wamkamate Isa kwa 

5 werevu, wamuue. Wakasema, Si katika siku kuu, isiwe 
fitina katika watu. 

6 Naye Isa alipokuwako katika Betania nyumbani mwa 

7 Siman mwenyi ukoma, akamkaribia mwanamke na ki- 
bweta cha alabastro chenyi marhamu ya thamani nyingi, 

8 akaimimina kitwani mwake akiwa amekaa kitako. Na 
waanafunzi wakiona, wakakasirika, wakasema, Kwa 

9 nini upotevu huu ? Kwani marhamu ile ingalikuzwa kwa 

10 fetha nyingi na wangalipewa masikini. Isa akijua, 
akawaambia, Mbona mwamtaabisha mwanamke? Ame- 

ll nifanyia tendo jema. Kwani sikuzote mnao masikini, 

12 mimi hamnami sikuzote. Akinimwagia mwili marhamu 

13 hii, kwa kuzikwa kwangu ameifanya. Amín nawa- 
ambia, killa ihubiriwapo anjili hii katika ulimwengu wo- 
te, hili alilolifanya mwanamke huyu litanenwa kwa uku- 
mbusho wake. 

14 Bassi mmoja wa wathenashara, jina lake Yuda Iskario- 

15 ta, alikwenda kwa wakohani wakuu,akawaambia, Mtaka- 





MATTAYO, XXVI. 49 


yonipa nini, nami nitamtoa kwenu? Wakafikana naye 
kwa vipande thelathini vya fetha; na tangu siku hiyo 16 
akatafuta nafasi amtoe. 

Hatta ya kwanza ya mikate isiyochachwa, waanafunzi 17 
walimjia Isa wakamwambia, Wataka tukuandalie kula 
pasaka wapi? Akasema, Enendeni mjini kwa fullani 18 
mkamwambie, Mwalimu anasema, Majira yangu 1 ka- 
ribu; nitafanya pasaka kwako na waanafunzi wangu. 
Waanafunzi wakafanya alivyowaagiza Isa, wakaandalia 19 
pasaka. 

Ilipokuwa jioni akakaa kitako na wathenashara. 20 
Walipokuwa wakila, akasema, Amin nawaambia, ya 21 
kwamba mmoja wenu ndiye atakayenitoa. Wakaingiwa 22 
na huzuni nyingi, wakaanza killa mtu kumwambia, 
Bwana, ni mimi? Akajibu, akasema, Yeye aliyetia mko- 23 
no pamoja nami katika sahani, ndiye atakayenitoa. 
Mwana wa adamu yuenda, kama alivyoandikiwa, lakini 24 
ole wake mtu yule atakayemtoa Mwana wa adamu! 
angalikuwa heri mtu yule asipozaliwa. Yuda aliyemtoa 25 
akajibu, akamwambia, Rabbi, ni mimi? Akamwambia, 
Umesema. 

Na walipokuwa wakila, Isa akatwaa mkate akauba- 26 
riki, akauvunja, akawapa waanafunzi, akasema, Twaeni, 
leni; ndio mwili wangu. Akatwaa kikombe akashukuru, 27 
akawapa, akasema, Nyweni kwa hiki nyote; kwani hiki 28 
ni damu yangu ya maagano mapya, iliyomwagika kwa 
wengi kwa ondoleo la thambi. Nawaambia ya kwa- 29 
mba sitakunywa tena zao hili la mzabibu, illa siku ile 
nitakapolikunywa pamoja nanyi jipya katika ufalme wa 
Baba yangu. 

Na walipokwisha kuimba zaburi wakatoka wakaenda 30 
kilima cha Zeituni. Isa akawaambia, Mtachukizwa 31 
nyote kwa ajili yangu usiku huu: kwani imeandikwa, 
Nitampiga mchunga, na kondoo za kundi zitatawanyika. 
Nami nitakapofufuka nitawatangulia hatta Galilaya. 32 
Petro akajibu, akamwambia, Wajapochukizwa wote kwa 33 
ajih yako, mimi sitachukizwa kabisa. Isa akamwambia, 34 
Amin nakwambia, usiku huu mbele ya kuwika jogoo 
utanikania marra tatu. Petro akamwambia, Ijaponipasa 35 
kufa nawe, sitakukania. Waanafunzi wote wakasema 
vilevile. 

Isa akafika nao mahali paitwapo Gethsemane, aka- 36 

G 


50 MATTAYO, XXVI. ` 


waambia waanafunzi, Kaeni hapa, nikienda niabudu kule. 

87 Akatwaa Petro na waana wawili wa Zebedayo, aka- 

38 anza kuwa na huzuni na sikitiko jingi. Akawaambia, 
Roho yangu inayo huzuni nyingi hatta kufa; kaeni 

39 hapa mkakeshe nami. Akaendelea mbele kidogo aka- 
sujudu akaomba, akasema, Baba yangu, kama yamkini, 
kiniache kikombe hiki; lakini si kama nitakavyo mimi, 

40 illa kama wewe. Akawakaribia waanafunzi, akawaona 
wamelala. Akamwambia Petro, Kumbe! hamkuweza 

4l kukesha nami hatta saa moja? Kesheni kaombeni, msii- 
ngie majaribuni. Roho ndiyo mpesi, lakini mwili u thaifu. 

42 Akaenda tena marra ya pili akaomba, akasema, Baba 
yangu, kwamba si yamkini kiniache kikombe hiki nisi- 

43 pokunywa, upendalo wewe lifanyike. Akaja akawaona 

44 wamelala tena ; kwani macho yao mazito. Akawaacha, 
akaenda akaomba tena marra ya tatu, akisema maneno 

45 yaleyale. Akaja tena kwa waanafunzi wake, akawaa- 
mbia, Laleni sasa hatta mwisho, mpumzike. 

Saa imekaribia, na Mwana wa adamu atolewa miko- 

46 noni kwa wenyi thambi. Ondokeni, twende zetu. Ta- 
zameni, yeye amekuja anitoaye. 

47 Hatta anenapo na Yuda mmoja wa wathenashara 
alikuja, na mafuatano mengi naye wenyi panga na ma- 
gongo, waliotoka kwa wakohani wakuu na wazee wa 

48 watu. Bassi yeye aliyemtoa aliwapa ishara, akisema, 

49 Nitakayembusu, ndiye huyo; mkamateni. Marra aka- 

50 mkaribia Isa akasema, Salaamu, Rabbi; akambusu. Isa 
akamwambia, Mwenzangu, umekuja kwa nini? Nao 

51 wakaja wakamtia Isa mikono wakamkamata. Na 
mmoja wao waliokuwako na Isa akanyosha mkono aka- 
futa upanga wake, akapiga mtumwa wa mkohani mkuu, 

52 akamkata sikio. Isa akamwambia, Rudisha upanga 
wako mahali pake: wo wote watwaao upanga watakufa 

53 kwa upanga. Wathani mimi siwezi sasa kumwomba 
Baba yangu, naye ataniletea zayidi ya lejioni thenashara 

54 za malaika? Lakini yatatimiaje maandiko, ya kwamba 
imepasa kuwa hivyo. 

55 Saa hiyo Isa akawaambia makutano, Mmetoka kama 
juu ya mnyang'anyi na panga na magongo mnitwae ? 
Nalikaa kitako siku kwa siku nanyi katika hekalu niki- 

56 fundisha, wala hamkunikamata. . Lakini mambo haya 
pia yalikuwa illi maandiko ya nabii yatimie. 


MATTAYO, XXVII. 51 


Bassi waanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. 

Na wale waliomkamata Isa wakampeleka kwa Kayafa 57 
mkohani mkuu, walikokutana waandishi na wazee. 
Naye Petro akamfuata mbali, hatta ukumbini kwa 58 
mkohani mkuu; akaingia ndani akakaa na watumishi, 
auone mwisho. 

Bassi wakohani wakuu, na wazee, na baraza wote, 59 
wakatafuta ushahidi wa uwongo juu ya Isa, illi wa’mue, 
wasiupate; kwamba mashahidi wa uwongo wengi wali- 60 
kuja, hawakuupata. Kwa mwisho mashahidi wa uwo- 
ngo wawili walikuja, wakasema, Huyu amesema, Nawe- 61 
za kuliharibu hekalu la Muungu, na kulijenga kwa siku 
tatu. 

Akaondoka mkohani mkuu, akamwambia, Hujibu 62 
neno? Mambo gani hawa wanayokushuhudia? Isa 63 
akanyamaa kimya. Mkohani mkuu akajibu, akamwa- 
mbia, Nakuapisha kwa Muungu aliye hayi, utwambie 
kwamba ndiwe Masiya, Mwana wa Muungu. Isa aka- 64 
mwambia, Umesema; lakini nawaambia, baadaye uta- 
mwona Mwana wa adamu akikaa mkono wa kuume wa 
uwezo, akija juu ya mawingu ya mbingu. 

Naye mkohani mkuu akayararua mavazi yake, aka- 65 
sema, Amenena unajisi: twatakaje tena mashahidi? 
Angalieni, mmesikia sasa unajisi wake; mwaonaje? 66 
Wakajibu wakasema, Astahili kufa. Nao wakatema ma- 67 
te usoni mwake, wakampiga ; wangine wakampiga kofi, 
wakasema, Utufasirie, ewe Masiya, ni nani aliyekupiga ? 68 

Bassi Petro akakaa "nje katika ukumbi; akaja kijakazi 69 
kimoja akasema, Na wewe ulikuwa pamoja na Isa wa 
Galilaya. Akakana mbele za wote, akisema, Silijui uli- 70 
semalo. Alipotoka hatta mlangoni, kingine akamwona, 71 
akawaambia watu walioko, Na huyu alikuwa pamoja na 
Isa Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, Simjui mtu 72 
yule. Baadaye kidogo, watu walioko wakisimama wa- 73 
kamkaribia, wakamwambia Petro, Hakika yako wewe 
mmoja wao; ulimi wako wakuonyesha. Akaanza ku- 74 
laani na kuapa, Simjui huyo. Marra akawika jogoo. 75 
Petro akakumbuka maneno ya Isa, alipomwambia, 
Mbele ya kuwika jogoo utanikania marra tatu. Aka- 
toka, akalia "mno. 

IKIWA assubui wakohani wakuu wote na wazee wa 27 
watu wakafanya shauri juu ya Isa, waamue. Wakam- 2 

c 2 


52 MATTAYO, XXVII. 
funga, wakamchukua, wakamtoa kwa Pontio Pilato, 
aliye liwali. 

3 Na Yudaaliyemtoa, akiona ya kwamba amehukumiwa, 
akajuta, akawarudishia wakohani wakuu na wazee vipa- 

4 nde vile thelathini vya fetha, akisema, Nimekosa nilipo- 
toa damu isiyo na hatiya. Wakasema, Imetupasaje ? 

5 Angalia wewe. Akatupa fetha katika hekalu, akatoka, 
akaenda akajisonga. 

6  Wakohani wakuu wakazitwaa fetha, wakasema, Ni 
haramu kuziweka katika hazina, kwa kuwa kima cha 

7 damu. Wakafanya shauri, wakanunua nazo uwanja 

8 wa mfinyanzi, kuzikia humo wageni. Kwa sababu hii, 
uwanja ule unakwitwa uwanja wa damu, hatta leo. 

9 Ndipo yalitimia yaliyonenwa na nabii Yeremiya, aki- 
sema, Wakatwaa vipande thelathini vya fetha, kima 
chake aliyetiwa kima, waliyemtia kima wale waana wa 

10 Israeli, wakavitoa kwa uwanja wa mfinyanzi, kama 
Bwana alivyoniagiza. 

11 Isa akasimama mbele ya liwali. Liwali akamwuliza, 
akasema, Ndiwe mfalme wa Wayahudi? Isa akamwa- 

12 mbia, Umesema. Aliposhtakiwa na wakohani wakuu 

13 na wazee, hakujibu hatta neno. Pilato akamwambia, 

l4 Husikii mambo mangapi wakushuhudia? Wala haku- 
mjibu hatta neno, hatta liwali akataajabu sana. 

l5 Bassi kwa siku kuu liwali huwafungulia watu mfungwa 

16 mmoja, wamtakaye. Siku zile palikuwa mfungwa ma- 

17 shuhuri, jina lake Barabba. Walipokuwa wamekutanika, 
Pilato akawaambia, Mwataka niwafungulie nani? Ba- 

18 rabba, ao Isa aitwaye Masiya? Kwani akajua ya kwamba 
wamemtoa kwa hasidi. 

19 Alipokaa kitini mwa hukumu, mkewe akampelekea, 
akisema, Usimfanyie neno mtu yule wa haki; kwani 
nimeteswa leo na mambo mengi katika ndoto kwa sababu 

ake. 

20 Na wakohani wakuu na wazee wakawashawishi watu 

21 wamtake Barabba, wakampoteze Isa. Liwali akajibu, 
akawaambia, Yupi mmtakaye niwafungulie? Wakasema 

22 Barabba. Pilato akawaambia, Nimfanyieje Isa aitwaye 

23 Masiya? Wote wakamwambia, Asulibiwe. Liwali 
akasema, Kwa nini? ubaya gani alioufanya? Wakapiga 
makelele mengi "mno, wakasema, Asulibiwe. 

24 Pilato alipoona hakufaa kabisa, lakini fitina yatiwa, 





MATTAYO, XXVII. 53 


akatwaa maji, akanawa mikono mbele za makutano, 
akisema, Mimi sina hatiya kwa damu ya mtu huyu 
mwenyi haki; angalieni ninyi. Wakajibu watu wote 25 
wakasema, Damu yake juu yetu, na juu ya watoto 
wetu. 

Akawafungulia Barabba : akampiga Isa, akamtoa asu- 26 
libiwe. 

Nao asikari wa liwali wakamleta Isa katika maku- 27 
sanyiko ya asikari, wakamkusanyikia wote. Wakao- 23 
ndoa nguo zake, wakamvika vazi jekundu; wakafanya 29 

taji ya miiba, wakamweka kitwani, na unyasi mkononi 
mwake mwa kuume, wakapiga magote mbele yake, wa- 
kamfanyizia mzaha, wakisema, Salaamu, Mfalme wa 
Wayahudi! Wakatema mate juu yake, wakautwaa 30 
unyasi, wakampiga kitwa. 

Walipokwisha kumfanyizia mzaha, wakaondoa vazi 31 
lile, wakamvika nguo zake; wakamwongoza kumsuli- 
bisha. 

Na wakitoka, wakakuta mtu wa Kurene, jina lake 32 
Siman; wakamjuuru amchukulie msalaba wake. 

Walipofika mahali paitwapo Golgotha, maana yake 33 
mahali pa kitwa, wakampa kunywa siki iliyochanganyi- 34. 
ka na safura; naye alipoonja hakupenda kunywa. 

Wakamsulibisha; wakagawanya nguo zake, wakapiga 35 
kura, illi yatimie yaliyonenwa na nabii, Walizigawanya 
nguo zangu wakapiga kura juu ya vazi langu. Waka- 36 
kaa kitako, wakamngojea. Wakaweka juu ya kitwa 37 
chake Felitaka wake, ulioandikwa, 

HUYU NI ISA, MFALME WA WAYAHUDI. 

Na wanyang'anyi wawili wakasulibiwa pamoja naye, 38 
mmoja mkono wa kulia, na mmoja mkono wa kushoto. 

Wale waliopita wakamshutumu, wakisukasuka vitwa, 39 
wakisema, Ewe uliharibuye hekalu, ulijengaye kwa siku 40 
tatu, ujiponye mwenyewe; kama ndiwe Mwana wa 
Muungu, ushuke msalabani. Vivyo na wakohani wakuu 41 
wakamfanyizia mzaha pamoja na waandishi na wazee, 
wakasema, Aliponya watu, hawezi kujiponya mwenyewe. 42 
Kana ndiye mfalme wa Israeli, ashuke sasa msalabani, 
naswi tutamsadiki. Alimwamini Muungu; amponye sasa, 43 
kama amkubali : kwani akasema, Mimi ni Mwana wa 
Muungu. Wanyang’anyi tena waliosulibiwa naye wa- 44 
kamshutumu vilevile 

Cd 


54 MATTAYO, XXVII. 

45 Bassi tangu saa a sita ilikuwa giza juu ya inchi pia 

46 hatta saa a tissia. Na kama saa a tissia, Isa akalia kwa 
sauti kuu, akisema, Eli, Eli, Jama sabakhthani? maana 
yake, Muungu wangu, Muungu wangu, mbona umenia- 

47 cha? Watu walioko wakisimama, wakisikia, wakasema, 

48 Huyu amwita Eliya. Na marra mtu mmoja akaenda 
mbio, akatwaa sifongo akaijaza na siki, akaitia mwanzi- 

49 ni, akamnywesha. Wangine wakasema, Wache; tua- 
ngalie kama Eliya atakuja amponye. 

50 Isa alipolia tena kwa sauti kuu, akatoa roho. 

51 Na pazia la hekalu likararuka toka juu hatta chini; 

52 inchi ikatetema, miamba ikapasuka; makaburi yakafu- 
nuka, miili mingi ya watakatifu waliolala wakaondoka, 

93 wakatoka makaburini, baada ya ufufuo wake, wakaingia 
mjini mtakatifu, wakaonekana na wengi. 

54 Bassi amiri na wale walio naye wakimngojea Isa, 
walipoona tetemeko na mambo yaliyofanyika, wakao- 
gopa sana, wakasema, Hakika huyu Mwana wa Muungu. 

993 Palikuwako na waanawake wengi wakiangalia mbali. 
Ndio waliomfuata Isa, toka Galilaya, wakamngojea. 

56 Katika wale palikuwa na Maryamu Magdalene, na Mar- 
yamu mama yao Yakob na Yose, na mama yao waana 
wa Zebedayo. 

57 Ilipopata jioni, akaja mtu mkwasi wa Arimathaya, 
jina lake Yusuf, naye mwenyewe mwanafunzi wa Isa; 

98 akaenda kwa Pilato akataka mwili wa Isa. Pilato akaa- 

99 muru mwili utolewe. Yusufalipoutwaa mwili akaukunja 

60 katika saanda nyeupe, akauweka katika kaburi lake yeye 
jipya, alilofukua katika mwamba; akafingirisha jiwe ku- 

61 bwa mlangoni kwa kaburi, akaenda zake. Walikuwako 
na Maryamu Magdalene, na Maryamu yule wa pili, wa- 
kikaa mbele ya kaburi. 

62 Siku ya pili, iliyo baada ya Uandao, wakohani wakuu 

63 na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, 
Bwana, twakumbuka yule ayari alisema akiwa hayi, 

64 Baada ya siku tatu nitafufuka. Bassi uamuru kulilinda 
kaburi hatta siku ya tatu; wasije waanafunzi wake usiku 
wamwibe, wakawaambie watu, Amefufuka katika wafu; 

65 na kosa la mwisho litapita lile la kwanza. Pilato aka- 
waambia, Mnao asikari: enendeni mlilinde "mwezavyo. 

66 Wakaenda wakalilinda kaburi, wakalitia jiwe muhuri, 
wakaweka walinzi. 





MATTAYO, XXVIII. 55 

JUMA a mosi ilipokwisha, ikacha juma a pili, wali- 28 
kuja Maryamu Magdalene, na Maryamu wa pili, kulita- 
zama kaburi. 

Likawa tetemeko kubwa; kwani malaika wa Bwana 2 
alishuka mbinguni, akaja akafingirisha jiwe katika mla- 
ngo, akakaa juu yake. Alikuwa akionekana kama 3 
umeme, na mavazi yake meupe "mno kama thuluji. 
Walinzi wakatetemeka kwa kumwogopa, wakawa kama 4 
wafu. 

Malaika akajibu, akawaambia waanawake, Msiogope 9 
ninyi; nawajua mwamtafuta Isa aliyesulibiwa. Hapo; 6 
kwani amefufuka, alivyosema. Njooni, tazameni maha- 

li alipolazwa Bwana. Endeni upesi, 'mwaambie waana- 7 
funzi wake, amefufuka katika wafu ; naye awatangulia 
kwenda Galilaya; ndiko mtamwona: angalieni, nime- 
waambia. 

Wakatoka kwa haraka kaburini wenyi kicho na furaha 8 
kuu, wakaenda mbio wawahubirie waanafunzi wake. 
Hatta walipokuwa wakienda wawahubirie waanafunzi 9 
wake, Isa akaja akawaambia, Salaamu! Wakaja waka- 
mshika miguu, wakamsujudia. Isa akawaambia, Msio- 10 
gope : enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Ga- 
lilaya; ndiko watakakoniona. 

Wale walipokuwa wakienda, walinzi wakaingia mjini 11 
wakawaarifu wakohani wakuu mambo yote yaliyotende- 
ka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, 12 
wakawapa asikari fetha zitoshazo, wakawaambia, Se- 13 
meni, Waanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba 
tulipokuwa sisi katika kulala; na liwali angepata kuya- 14 
sikia haya, tutamshawishi yeye na tutawahifathi ninyi. 
Wakatwaa fetha wakafanya kama walivyofundishwa ; 15 
yakaenea maneno haya katika Wayahudi hatta leo. 

Nao waanafunzi edashara wakaenda Galilaya, hatta 16 
mlima aliowaagiza Isa. Wakamwona, wakamsujudia ; 17 
wangine wakaona shaka. Isa akaja akasema nao, aka- 18 
waambia, Nimepewa nguvu zote katika mbingu na inchi; 
bassi enendeni, wafundisheni mataifa yote, "mwabatize 19 
kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, 
"'mwafundishe washike yote niliyowaamuru: nami nipo 20 
pamoja nanyi sikuzote, hatta mwisho wa dunia. Amina. 





va 
ANJILI KWA MARKO. 


1 MWANZO wa anjili ya Isa Masiya, Mwana wa 
2 Muungu; kama ilivyoandikwa katika nabii, Angalia, 
mimi natuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, ataka- 

3 yetengeneza njia yako mbele yako. Sauti yake aliaye 
katika jangwa, Tengenezeni njia ya Bwana, ukanyoshe 
mapito yake. 

4 Akawa Yohana akibatiza katika jangwa, na akihu- 

5 biri ubatizo wa toba kwa ondoleo la thambi. Waka- 
mtokea inchi yote ya Uyahudi, na Wayerusalemi, waka- 
batizwa wote naye katika mto Yardeni, wakiungama 
thambi zao. 

6 Naye Yohana amevaa singa za ngamia, na mshipi wa 
ngozi kiunoni mwake, akila nzige na asali ya mwituni. 

7 Akahubiri, akinena, Yuaja aliye hodari kuliko mimi nyu- 
ma yangu, wala mimi sistahili niiname kufungua kanda 

© za viatu vyake. Mimi nawabatiza kwa maji; huyu ata- 
wabatiza kwa Roho Mtakatifu. 

9 Ikawa siku zile, akaja Isa katika Nazareti ya Galilaya, 

10 akabatizwa na Yohana katika Yardeni. Marra akipanda 
katika maji, akaona mbingu zimefunuka, na Roho 

11 kama hua akashuka juu yake; sauti ikawa katika mbi- 
nguni, Ndiwe Mwana wangu aliyependwa, niliyepende- 
zwa naye. 

5 Marra Roho akamfukuza hatta jangwani. Akawa 
katika jangwa siku arobaini, akijaribiwa na Shetani; 
akawako pamoja na nyama; malaika wakamngojea. 

14. Hatta baada ya kutiwa gerezani Yohana, akaja Isa ka- 
tika Galilaya, akihubiri anjili ya ufalme wa Muungu, 

51 na akinena, ya kwamba, Wakati umetimia, umekaribia 
ufalme wa Muungu : tubuni, mkaamini anjili. 

6l Akitembea kando la bahari ya Galilaya, akaona Siman 
na Andrea nduguye, wakitupa jarifa baharini: kwani 

17 walikuwa wavuvi, Akawaambia Isa, Haya, nyuma 

18 yangu, nami nitawafanya wavuvi wa watu. Marra wa- 
kaacha nyavu zao, wakamfuata. í l 


MARKO, I. 57 


Akiendelea mbele huko kidogo, akaona Yakobo wa 19 
Zebedayo na Yohana ndugu yake, nao hawa katika 
chombo wakizitengeneza nyavu. Marra akawaita; wa- 20 
kamwacha baba yao Zebedayo katika chombo pamoja nao 
walio kwa mshahara, wakaenda zao nyuma yake. 

Wakaingia katika Kapernaum; na marra siku ya saba- 21 
to akaingia katika sunagogi, akafundisha. Wakashangaa 22 
kwa elimu yake; kwani alikuwa akifundisha kama mwe- 
nyi uwezo, wala si kama waandishi. Palikuwako katika 23 
sunagogi yao mtu mwenyi pepo mchafu; akalia, akinena, 24 
Ah! tuna nini nawe, Isa Mnazareti? umekuja utupo- 
teze? Nimekujua nani, Mtakatifu wa Muungu. Aka- 25 
mkemea Isa, akinena, Nyamaza, ukatoke kwake. Pepo 26 
mchafu akamrarua, akalia kwa sauti kuu, akatoka kwa- 
ke. Wakataajabu wote, hatta kuulizana, wakinena, 27 
Nini hii? Elimu gani hii mpya ? Ya kuwa kwa uwezo 
awaagiza nao pepo wachafu, nao wamtii! Habari yake 28 
ikatoka marra moja katika inchi yote iliyozunguka ya 
Galilaya. 

Nao wakitoka katika sunagogi wakaenda marra katika 29 
nyumba ya Siman na Andrea, pamoja na Yakobo na 
Yohana. Mkwewe Siman akalazwa akishikwa na ho- 30 
ma; marra wakamwambia mambo yake. Akija kwake 31 
akamwinua, akimshika mkono; homa ikamwacha marra, 
akawangojea. 

Ikiwa jioni, lilipokuchwa jua, wakamletea wote wa- 32 
liokuwa hawawezi, nao wenyi pepo; mji wote ukakusa- 33 
nyika mlangoni. Akawaponya wengi waliokuwa hawa- 34 
wezi kwa ugonjwa mwingine mwingine, akafukuza 
pepo wengi, wala hakuacha pepo wanene, ya kuwa 
wamemjua. 

Hatta mapema sana usiku akiondoka, akatoka akaenda 35 
mahali pasipo watu, huko akaomba. Wakamfuata Siman 36 
nao walio naye; hatta wakimwona wakamwambia, ya 37 
kwamba Wote wakutafuta wewe. Akawaambia, Twende 38 
kwa vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri na huko; kwani 
kwa hiyo nimetoka. Akawa akihubiri katika masuna- 39 
gogi yao katika Galilaya pia, na akizifukuza pepo. 

Akaja kwake mwenyi ukoma, akimsihi na kumpigia 40 
magote, na kumwambia ya kwamba Ukipenda waweza 
kunisafisha. Isa akimhurumia, akanyosha mkono, aka- 41 
mgusa, akamwambia, Napenda: MIA Hatta akaka, 42 


58 MARKO, II. 


43 marraukoma ukamwachaakasafika. Marra akimwogofya, 
44 akamfukuza, akamwambia, Angalie, usimwambie mtu 
neno; illa nenda zako, ujionyeshe kwa mkohani, ukatoe 
kwa kusafishwa kwako alivyoamuru Musa kwa ushahidi 
45 kwao. Naye akitoka akaanza kuhubiri mengi na kuene- 
za neno, hatta hakuweza tena kuingia mjini kwa wazi, illa 
alikuwa 'nje mahali pasipo watu ; wakamjia kutoka pote. 
2 AKAINGIA tena katika Kapernaum baada ya siku, 
2 ikasikiwa ya kwamba alikuwamo nyumbani. Marra 
wakakusanyika wengi, hatta hapana tena nafasi wala 
3 mbele ya mlango: akawaambia neno. Wakaja kwake, 
waliomleta mwenyi kupooza, akichukuliwa na wanne, 
4 wala hawakuweza kumkaribia kwa makutano. Waka- 
funua dari alipokuwako, wakatoboa, wakashusha kitanda 
5 alichokilalia mwenyi kupooza. Isa akiona imani yao 
akamwambia mwenyi kupooza, Mwanangu, thambi zako 
6 zimeondolewa. Walikuwako huko waandishi wamekaa 
7 kitako, wakifikiri mioyoni mwao, Mbona huyu anena 
hivi unajisi? Nani awezaye kuondoa thambi, illa mmoja, 
8 ndiye Muungu? Marra Isa akijua rohoni mwake ya 
kwamba hawa wanafikiri hivi ndani yao, akawaambia, 
9 Mbona mwafikiri haya moyoni mwenu? Ipi nyepesi, 
kumwambia mwenyi kupooza, Thambi zako zimeondole- 
wa, ao kunena, Ondoke, tweke kitanda chako, ukaende? 
10 Mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anao uwezo 
juu ya inchi kuondoa thambi, (amwambia mwenyi ku- 
11 pooza), nakwambia, Ondoke, tweke kitanda chako, 
12 ukaende zako nyumbani kwako. Akaondoka marra, 
akatweka kitanda chake, akatoka mbele yao wote, hatta 
wakataajabu wote, wakamtukuza Muungu, wakinena, 
ya kwamba Hatukuona kama hivi kabisa. 
13 Akatoka tena kando la bahari; makutano yote wakaja 
kwake, akawafundisha. 
14 Hatta akapita akamwona Lawi wa Alfayo, amekaa 
kitako forthani, akamwambia, Nifuate. Akasimama 
l5 akamfuata. Ikawa katika kukaa mezani nyumbani 
mwake, mapublikano wengi na wenyi thambi walikuwa 
wamekaa pamoja na Isa na waanafunzi wake: kwani 
16 walikuwa wengi, wakamfuata. Nao waandishi na Mafa- 
risayo wakimwona akila pamoja nao mapublikano na 
wenyi thambi, wakawaambia waanafunzi wake, Nini hii? 
anakula na kunywa pamoja na mapublikano na wenyi 


MARKO, III. 59 


thambi. Hatta akisikia Isa, akawaambia, Wenyi nguvu 17 
hawahitaji! mtabibu, illa walio hawawezi: sikuja kuwaita 
wenyi haki illa wenyi thambi kwa toba. 

Wakawa waanafunzi wa Yohana na ya Mafarisayo 18 
wakifunga: wakaja wakamwambia, Kwa nini waanafunzi 
wa Yohana nao wa Mafarisayo wafunga, illa waanafunzi 
wako hawafungi? Akawaambia Isa, Hawawezi waana 19 
wa arusi, bwana arusi akiwapo nao, kufunga. Wakati 
ule wakiwa naye bwana arusi kwao, hawawezi kufunga. 
Siku zitakuja, bwana arusi atakapoondolewa kwao, ndipo 20 
watakapofunga siku zile. Hakuna mtu ashonaye kira- 21 
ka cha nguo mpya juu ya vazi kukuu, illa, kipya kili- 
chojaliza chaondoa katika lile kukuu, nalo lazidi kuta- 
tuka. Wala hakuna mtu atiaye mvinyo mpya katika 22 
kiriba kukuu, illa, mvinyo ulio mpya hupasua kiriba, 
mvinyo humwagika na kiriba zimepotea. Lakini mvinyo 
mpya kutiwa katika kiriba mpya. 

Ikawa akipita siku ya sabato katika makoonde, wa- 23 
kaanza waanafunzi wake wakienda kuyafikicha masuke. 
Mafarisayo wakamwambia, Angalia, mbona wafanya 24 
isiyo halali siku ya sabato? Akawaambia, Hamkusoma 25 
alivyofanya Daud, alipohitaji, akaona njaa yeye nao wa- 
ho pamoja naye? kama alivyoingia katika nyumba ya 26 
Muungu, akiwa Abiathar mkohani mkuu, wakala mikate 
ya wonyesho, isiyo halali kula, ila kwa wakohani, 
akawapa waliokuwa pamoja naye? Akawaambia, Saba- 27 
to imekuwa kwa ajili ya mtu, wala si mtu kwa ajili ya sa- 
bato. Hatta Mwana wa Adamu ni Bwana hatta ya sabato. 28 

AKAINGIA tena katika sunagogi; palikuwako huko 3 
mtu mkono wake umepooza: wakamwangalia, kama siku 2 
ya sabato atamponya, wapate kumshtaki. Akamwambia .3 
mtu mwenyi mkono uliopooza, Simama katikati. Aka- 4 
waambia, Ni halali siku za sabato kutenda vema ao ku- 
tenda vibaya? Kuponya maisha, ao kuua? Wakanya- 
maza. Naye akiwatazama kwa hasira, akikasirika kwa 5 
kuwa mgumu moyo wao, akamwambia mtu, Nyosha 
mkono wako. Akanyosha: mkono wake ukaponyeka, 
mzima kama wa pili. Wakitoka marra Mafarisayo wa- 6 
kafanya shauri na Maherodiani juu yake, wampotezeje. 

Isa akaenda zake pamoja na waanafunzi wake hatta 7 
bahari. Watu wengi sana wa katika Galilaya waka- 
mfuata: na katika Uyahudi, na katika Yerusalemi, na 8 


60 MARKO, IN. 


katika Idumayo, na ng'ambo ya pili ya Yardeni, nao 
walio karibu na Turo na Sidon, wengi sana, wakisikia 
9 alivyovifanya, wakamjia. Akawaambia waanafunzi wake 
chombo kidogo kikae karibu yake, kwa makutano wasi- 
10 msumbue. Kwani akawaponya wengi, hatta wakamwa- 
1l ngukia, wapate kumgusa waliokuwa na mapigo. Na 
pepo wachafu, walipomwona wakaanguka mbele yake, 
wakalia, wakinena, ya kwamba, Ndiwe uliye Mwana wa 
12 Muungu. Akawakemea sana, wasimthihirishe. 
13 Apanda katika mlima, awaita aliowapenda; wakaja 
14 kwake. Akafanya thenashara, wapate kuwa pamoja 
15 naye, naye apate kuwatuma kuhubiri, na kuwa na nguvu 
16 za kuponya ugonjwa, na kufukuza pepo. Na Siman 
17 akampa jina Petro; na Yakobo wa Zebedayo, na Yohana 
ndugu wa Yakobo, akawapa majina Boanerge, ndio waa- 
18 na wa ngurumo; na Andrea, na Filipo, na Bartolomayo, 
na Mattayo, na Thoma, na Yakobo wa Alfayo, na Thadda- 
19 yo, na Siman Mkananayo, na Yuda Iskariota aliyemtoa. 
20 Wakaja nyumbani. Makutano yakakusanyika tena, 
21 hatta hawawezi hatta kula chakula. Nao wa kwake wa- 
kisikia, wakaja kumshurutisha, kwani wakasema ya 
kwamba akili zake zimepotea. 
22. Nao waandishi walioshuka katika Yerusalemi waka- 
nena, ya kwamba anaye Beelzebul, na ya kuwa kwa 
23 mkuu wa pepo awafukuza pepo. Naye akiwaitia aka- 
waambia kwa mifano, Awezaje Shetani kumfukuza She- 
24 tani? Na kama ufalme umetengwa juu yake wenyewe 
25 hauwezi kusimama ufalme ule. Na kama nyumba ime- 
tengwa juu yake yenyewe haiwezi kusimama nyumba 
26 hi. Na Shetani akiondoka juu ya mwenyewe, akate- 
27 ngwa, hawezi kusimama, lakini mwisho anao. Hawezi 
mtu akiingia nyumbani mwa mtu hodari, kuteka vyombo 
vyake, asipomfunga kwanza aliye hodari, ndipo atakapo- 
28 teka nyumba yake. Amin nawaambia, ya kwamba, 
wataachiliwa waana Adamu mathambi yote, na ma- 
29 najisi watakayoyanena, illa yeye atakayemnena unajisi 
Roho Mtakatifu, hana kuachiliwa hatta milele, lakini 
30 imempasa hukumu ya milele: ya kuwa walinena, Pepo 
mchafu anayo. 
31 Wakaja ndugu zake na mama wake, nao wakisimama 
32 "nje wakatuma kwake wakimwita. Makutano wakakaa 
wakimzunguka, wakamwambia, Mama wako na ndugu 


MARKO, IV. 61 


zako 'nje wakutafuta. Akawajibu, akinena, Nani aliye 33 
mama wangu ao ndugu zangu? Akiwatazama pande zote 34 
walipokaa waliomzunguka, akanena, Angalieni, mama 
wangu na ndugu zangu. Kwani mtu atakayefanya ali- 39 
pendalo Muungu, huyu ni ndugu yangu, na umbu langu, 

na mama wangu. 

AKAANZA tena kufundisha kando la bahari; waka- 4 
kusanyika kwake makutano mengi, hatta mwenyewe 
akipanda chomboni akakaa katika bahari, na makutano 
yote wako kando la bahari, juu ya inchi. 

Akawafundisha mengi Sa mifano, akawaambia ka- 
tika elimu yake, Sikieni: Mpanda mbegu alitoka apande: 
ikawa katika kupanda, hiyo ikaanguka j juu ya njia, zikaja 
ndege za anga zikaila. Ngine ikaanguka panapo mawe, 
isipokuwa na udongo mwingi; marra ikachupuka, kwa 
sababu udongo wake hauendi chini; hatta jua likipanda 6 
ikaungua, na kwa sababu haina shina ikakauka. Ngme 7 
ikaanguka panapo miiba; miiba ikakua, ikaisonga, wala 
haikutoa matunda. Ngme ikaanguka juu ya udongo 
mwema, ikatoa matunda yakimea na yakikua, ikaleta 
moja thelathini, na moja sitini, na moja mia. Aka- 9 
nena, Aliye na masikio ya kusikia asikie. 

Alipokuwa pasipo watu, waliomzunguka na wathena- 10 
shara wakamulizia mfano. Akawaambia, Mmepewa ll 
ninyi kujua siri ya ufalme wa Muungu; wale walio” nje 
yote yamewawia kwa mifano: illi “wakitazama wata- 12 
zame, wala wasione, na wakisikia wasikie, wala wasifaha- 
mu, wasigeuke po pote, wakaondolewe thambi. Aka- 13 
waambia, "Hamkujua mfano huu ? mtajuaje mifano yote? 

Apandaye alipanda neno. Wale walio njiani, nenco | 
lipandwapo; nao waliposikia, marra huja Shetani, hulitwaa 
neno lililopandwa katika mioyo yao. Na hawa ni kama 16 
wao waliopandwa juu ya mawe, ndio waliposikia neno 
marra walipokea kwa furaha, wala hawana shina kwao, 17 
lakini ni kwa wakati; hatta ikiwa shidda ao ufukuzo 
kwa ajili ya neno, marra wamechukizwa. Nao wangine 18 
ni wao waliopandwa katika miiba; ndio walisikiao neno, 
na tunza za ulimwengu huu, na udanganifu wa mali, 19 
na tamaa kwazo E aa zikiingia “zalisonga neno, 
nalo limekuwa halizai. Nao ndio 'waliopandwa katika 20 
udongo mwema; walisikiao neno, nao walikubali, na wa- 
zaa, moja thelathini, na moja sitini, na moja mia. 


oe a aa 


(06) 


62 MARKO, V. 


21 Akawaambia, Taa haiji, itiwe chini ya kikapo, ao chini 

22 ya kitanda? siyo itiwe katika mwango? Kwani hapa- 
na iliyostirika, isiyoonekana, wala iliyokuwa imefichwa, 

23 illa ipate kuwa wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikia, 
asikie. 

24 Akawaambia, Angalieni msikieni. Kwa kipimo mpi- 
mavyo, mtapimiwa ninyi, na itazidishwa kwenu mnaosi- 

25 kia. Kwani mtu aliye nayo, atapewa; naye asiye nayo, 
hatta aliyo nayo atatwaliwa. 

26 Akanena, Hivi m ufalme wa Muungu, kama mtu aki- 

27 tupa mbegu katika inchi, akilala na kuondoka usiku na 
mchana, na mbegu ikichupuka ikakua, kama asivyojua 

28 huyu: kwani inchi kwa yenyewe huzaa, kwanza jani, tena 

29 suke, tena ngano pevu katika suke. Itoapo tunda marra 
atuma mundu, ya kuwa mavuno yako. 

30 Akanena, Nifananishe na nini ufalme wa Muungu? 

31 ao kwa mfano gani niufanyie mfano? Kama chembe ya 
kharadali, ikipandwa juu ya inchi, ndiyo ndogo kuliko 

32 mbegu zote zilizoko juu ya inchi, nayo ilipopandwa, 
hukua, hatta imekuwa kubwa kuliko majani yote, na 
kufanya matawi makubwa, hatta waweza ndege za anga 
kukaa chim ya kivuli chake. 

33 Kwa mifano mingi kama hii akawaambia neno, kama 
34 walivyoweza kusikia: pasipo mfano hakusema nao. Kwa 
faragha akawafasiria waanafunzi wake yote. i 
35 Naye awaambia siku ile ikiwa jioni, Tuvuke hatta 
36 ng'ambo ya pili. Nao wakiagana na makutano, waka- 

mchukua kama alivyokuwa katika chombo; na vyombo 

37 vingine vidogo viko naye. Ikawa tharuba kuu ya upepo, 

mawimbi yakatupwa juu ya chombo, hatta kimekwanza 

38 kujaa. Naye alikuwa katika shetri akilala juu ya mto. 

Nao wama’msha, wakimwambia, Mwalimu, huangalii 

39 wewe ya kwamba tumepotea? Naye akiondoka akau- 

kemea upepo, akaiambia bahari, Nyamaze; uzuiliwe. 

40 Upepo ukakoma, ikawa shwari kuu. Akawaambia, 

41 Mbona mwaoga hivi? Kwaje hamnayo imani? Wakao- 

gopa hofu nyingi, wakaambiana, Huyu ni nani bassi, ya 
kwamba na upepo na bahari zamtii ? 

5 WAKAFIKA ng'ambo ya pili ya bahari, katika inchi 

2 ya Wagadareni. Akishuka katika chomboni, marra 

akamkuta mtu katika makaburi mwenyi pepo mchafu, 

3 aliyekuwa na makao katika makaburi: wala hakuna mtu 





MARKO, V. 63 


awezaye kumfunga, hatta kwa minyororo. Kwaniame- 4 
fungwa marra nyingi kwa pingu na minyororo, na minyo- 
roro imekatwa naye, na pingu zimepasuliwa naye: wala 
hawezi mtu kumtuliza. Naye sikuzote usiku na mchana 9 
katika milima na katika makaburi, akilia na akijikata 
kwa mawe. Alipomwona Isa mbali akapiga mbio aka- 
msujudia, akalia kwa sauti kuu akinena, Ni nani nawe, 
Isa Mwana wa Muungu aliye juu? Nakuapiza kwa 
Muungu, usiniumize. Kwani amemwambia, Pepo mcha- 8 
fu, utoke katika mtu. Akamwuliza, Jina lako nani? 9 
Akajibu akamwambia, Lejioni jina langu, ya kuwa sisi 
wengi. Akamsihi sana, asiwapeleke mbali 'nje ya inchi. 10 
Palikuwako katika mlima kundi la nguruwe kubwa liki- 11 
lishwa: wakamsihi pepo wote wakinena, Utupeleke sisi 12 
kwa nguruwe, tupate kuwaingia wale. Marra Isa aka- 13 
wakubalia. Hatta pepo wachafu wakitoka wakaingia 
katika nguruwe; kundi likaenda kassi katika palipocho- 
ngoka hatta baharini, wakawa kama elfeen, wakatoswa 
baharini. Nao waliolisha nguruwe wakakimbia, wakae- 14 
neza habari katika mji na katika mashamba. Wakaja 
waone nini iliyokuwa. Wakifika kwa Isa, na kumwona 15 
aliye na pepo ameketi amevaa na mwenyi akili, aliye- 
kuwa nao Lejioni, wakaogopa. Nao walioona wakafa- 16 
siria ginsi ilivyo"mwia aliye na pepo, na mambo ya ngu- 
ruwe. Wakaanza kumsihi atoke katika mipaka yao. 17 
Naye akiingia chomboni, aliyekuwa na pepo akamsihi 18 
awe pamoja naye; wala Isa hakumwacha, lakini amwa- 19 
mbia, Enda zako nyumbani mwako kwa watu wako, 
ukawape habari Bwana alivyokufanyia, akakuhurumia. 
Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli, ali- 20 
vyomfanyia Isa : wote wakataajabu. 

Akiisha kuvuka Isa tena katika chombo hatta ng'a- 21 
mbo, wakakusanyika makutano mengi hatta kwake; naye 
alikuwako kando la bahari. 

Akaja kwake mmoja wa wakuu wa sunagogi, jina 22 
lake Yairo; hatta akimwona, akaanguka miguuni pake, 
akamsihi sana, akinena ya kwamba Binti yangu mdogo 23 
ni katika mwisho wake : illa uje ukamtie mikono apate 
kuokoka, naye ataishi. Akaenda naye; wakamfuata 24 
makutano mengi, wakamsongasonga. 

Na mwanamke aliye na kutoka damu miaka thena- 25 
shara, aliyefanyika mengi na watabibu wengi, akagha- 26 


II 


64 MARKO, VI. 


rimia alizo nazo zote, wala hakufaliwa, illa afathali maba- 
27 ya yamezidi, amesikia mambo ya Isa, akija nyuma yake 
28 katika makutano akagusa vazi lake: kwani alinena, ya 
29 kuwa, Hatta mavazi yake nikiyagusa, nitaokoka. Marra 
likakauka chemko la damu yake, akajua mwilini ya kuwa 
30 amepona katika pigo. Marra Isa akijua ndani yake 
nguvu iliyotoka kwake, akigeuka katika makutano, aka- 
31 nena, Nani aliyegusa mavazi yangu? Wakamwambia 
waanafunzi wake, Waona makutano wakikusonga, nawe 
32 wasema, Nani aliyenigusa? Akatazama kumwona ali- 
Ja yelifanya hili. Mwanamke akiingiwa na hofu, na aki- 
tetemeka, akijua lililokuwa ndani yake, akaja akamwa- 
94 ngukia, akamwambia yaliyo kweli yote. Akamwambia, 
Binti, imani yako imekuokoa ; enda zako katika amani, 
ukawe mzima katika pigo lako. 
99 Hatta akiwa katika kunena, waja katika kwa mkuu 
wa sunagogi, wakinena, ya kwamba, Binti yako ame- 
36 kufa: mbona wamsumbua tena mwalimu? Marra Isa 
akisikia neno lililonenwa, amwambia mkuu wa suna- 
37 gogi, Usiogope; amini tu. Wala hakuacha mtu afua- 
tane naye, illa Petro, na Yakobo, na Yohana ndugu yake 
38 Yakobo. Waja katika nyumba yake mkuu wa sunagogi; 
akaangalia uthia, nao waliao na wafanyao maombolezo 
99 mengi. Akiingia awaambia, Mbona mwafanya uthia 
40 na kulia? Mtoto hakufa illa amelala. Wakamchekelea. 
Naye akiwatoa wote, atwaa naye baba wa mtoto na 
mama, nao walio pamoja naye, na aingia alipolazwa 
41 mtoto. Akishika mkono wa mtoto amwambia, Talitha 
kumi; ndilo, likifasirika, Kijana, nakwambia, Ondoke. 
42 Marra akasimama kijana akatembea; kwani alikuwa na 
43 miaka thenashara: wakashangaa shangao jingi. Aka- 
waagiza sana mtu asilijue hili; akasema apewe kula. 
6 AKATOKA huko, akaja katika inchi yake yeye; wa- 
2 kamfuata waanafunzi wake. Hatta ikiwa sabato, akaa- 
nza kufundisha katika sunagogi: wengi wakisikia, wa- 
katoshewa, wakinena, Huyu amepata wapi haya? 
Hekima gani hii aliyopewa, na nguvu gani hizi zilizo 
3 kwa mikono yake? Si huyu aliye sermala, mwana wa 
Maryamu, na ndugu wa Yakobo, na Yose, na Yuda, na 
Siman? na maumbu yake sio hapa kwetu? Wakachu- 
4 kizwa naye. Akawaambia Isa, ya kwamba, Nabii ha- 
kosi heshima, illa katika inchi yake na kwa jamaa zake, 





MARKO, VI. 6 


5 
na katika nyumba yake. Wala hakuweza huko kufanya 5 
nguvu, illa amewatia mikono wagonjwa wasio wengi, 
akawaponya. Akataajabu kwa kutoa kuamini kwao. 6 


wawili, akawapa uwezo juu ya pepo wachafu. Akawaa- 
muru wasitweke kitu cha njiani, illa gongo tu; si mkoba, 
si mkate, si pesa katika mshipi; lakini wajifungie 9 
viatu: wasivae kanzu mbili. Akawaambia, Mtakapoi- 10 
ngia katika nyumba, mkae humo hatta mtakapokwenda 
zenu huko. Nao wasiowakubali wala wasiowasikia, 1l 
mkitoka huko, mtikisie mbali mavumbi yaliyopo miguu- 

ni mwenu, kwa ushahidi kwao. Amin nawaambia, ita- 
kuwa kuchukuliana kwa Sodoma na Gomorra, siku ya 
hukumu, kuliko kwa mji ule. 

Wakatoka wakahubiri watubu; wakafukuza pepo nyi- 1; 
ngi; wakapaka kwa mafuta wengi walio wagonjwa, waka- 
ponya. 

Akasikia mfalme Herode; kwani jina lake limekuwa 14 
thahiri: akanena ya kwamba Yohana "mbatizaji amefu- 
fuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu zatendeka kwake. 
Wangine wakanena ya kwamba Ni Eliya. Wangine 15 
wakanena ya kwamba Ni nabii, kama mmoja wa nabii. 
Akisikia Herode akanena ya kwamba Niliyemkata kitwa, 16 
Yohana, ndiye; yule amefufuka katika wafu. 

Kwam Herode mwenyewe ametuma akamkamata 17 
Yohana, akamfunga gerezani, kwa ajili ya Herodia 
mkewe Filipo ndugu yake, ya kuwa amemwoa. Kwani 18 
Yohana amemwambia Herode ya kwamba Si halali kwa- 
ko kuwa na mke wa ndugu yako. Kwa sababu hii 19 
Herodia akamchukia akataka kumua, asiweze ; kwani 20 
Herode alikuwa akimwogopa Yohana, akimjua mtu wa 
haki na mtakatifu, akamwangalia. Akimsikia akafanya 
vingi, akamsikia kwa furaha. Hatta ikiwa siku ya ku- 21 
faa, Herode alipofanya karamu, siku ya kuzaliwa kwake, 
kwa wakuu, na majemadari, na watu wa kwanza wa 
Galilaya, akiingia binti Herodia, akacheza, akampendeza 22 
Herode nao waliokaa naye; mfalme akamwambia kijana, 
Utake kwangu ulipendalo, nami nitakupa. Akamwapia, 23 
ya kwamba, Ulitakalo kwangu, nitakupa, hatta nusu ya 
ufalme wangu. Yeye akitoka akamwambia mama wake, 24 


Nitake nini? Akamwambia, Kitwa cha Yohana 'mbati- 


66 MARKO, VI. 


25 zaji. Akiingia marra hima kwa mfalme akataka, akine- 
na, Nataka unipe halafu katika kombe kitwa cha Yohana 
26 "mbatizaji. Mfalme akiwa na huzuni nyingi, kwa ajili 
ya kiapo na wao waliokaa naye hakutaka kumnyima. 
27 Marra mfalme akamtuma asikari, akaamuru kitwa chake 
28 kiletwe. Naye akaenda akamkata kitwa gerezani, aka- 
leta kitwa chake katika kombe, akampa kijana; kijana 
29 akampa mama wake. Waanafunzi wake wakasikia, 
wakaja wakachukua mzoga wake, wakauweka kaburini. 
30 Mitume wakakusanyika kwa Isa, wakampa habari za 
31 mambo yote waliyoyafanya na waliyoyafundisha. Aka- ; 
waambia, Njooni ninyi peke yenu kwa faragha, maha- 
h pasipo watu, mkapumzike kidogo: kwani walikuwako 
wajao nawaendao wengi wala hakuna nafasi hatta ya kula. 
32. Wakaenda zao mahali pasipo watu kwa faragha kwa 
33 chombo. Makutano wakawaona wakienda zao, waka- 
mtambua wengi; wakapiga mbio huko kwa miguu katika 
34 miji yote, wakawatangulia wakaja pamoja kwake. Hatta 
akishuka akaona makutano mengi; akawahurumia, ya 
kwamba walikuwa kama kondoo wasio na mchunga. 
Akaanza kuwafundisha mengi. 
35 Hatta sasa saa zikizidi waanafunzi wake wakimjia 
wakanena ya kwamba Mahali hapa pasipo watu, na 
36 sasa saa zimezidi: uagane nao, wapate, wakienda masha- 
mba kote kote na vijiji, kujinunulia chakula; kwani 
37 hawanacho chakula. Akijibu akawaambia, Wapeni 
ninyi kula. Wakamwambia, Tuende tununue chakula 
38 cha dinari miteen, tukawape kula? Akawaambia, Mi- 
kate mingapi mnayo? Nendeni katazameni. Wakijua 
39 wakanena, Mitanu, na samaki mbili Akawaamuru wa- 
kae kitako wote, kikao kwa kikao, juu ya majani ma- 
40 bichi. Wakaketi safu kwa safu, kwa mia, na kwa 
41 hamsini. Naye akiitwaa mikate mitanu na samaki mbili, 
akatazama juu mbinguni, akabarikia, akaivunja mikate, 
akawapa waanafunzi wake, wapate kuwaletea wale, nazo | 
42, samaki mbili akagawanya kwa wote. Wakala wote wa- 
43 kashiba. Wakaokota makombo ya kujaliza vikapu the- 
44 nashara, na katika samaki. Wakawa walioila mikate 
elfu tanu waume. 
45 Marra akawashurutisha waanafunzi wake waingie 
chomboni, wakatangulie ng'ambo kwa Betsaida, hatta 
yeye atakapoagana na makutano. 





MARKO, VII. 67 


Hatta alipowaachia akaenda mlimani kuomba. Hatta 7 
ikiwa jioni, chombo kiko kati ya bahari, naye peke yake 
katika inchi. Akawaona wakisumbuka kwa kuvuta, 48 
kwani upepo ulikuwa juu yao. Hatta kama zamu la 
"nne la usiku yuaja kwao, akitembea juu ya bahari; aka- 
taka kuwapita. Nao wakimwona anatembea juu ya 49 
bahari, walithani kuwa kivuli, wakapiga makelele : 
kwani wote wakamwona, wakataabika. Marra akasema 50 
nao, akawaambia, Tulieni: ndimi; msiwe na hofu. 
Akapanda kwao katika chombo; upepo ukakoma: waka- 91 
shangaa ndani yao sana mno wakataajabika; kwani ha- 92 
waikumbuki mikate, kwani moyo wao umekuwa hauo- 
ni. Wakivuka wakaja inchi ya Gennesareti, wakafika 93 
pwani. 

Hatta wakitoka katika chombo, marra wakimtambua, 54 
wakapiga mbio katika inchi ile yote, wakaanza kuwa- 55 
chukua katika vitanda walio hawawezi, wakisikia ma- 
hali ya kwamba alipo. Naye akiingia katika vijiji, ao 96 
miji, ao mashamba, wakawaweka wagonjwa sokoni, 
wakamsihi wapate kugusa hatta upindi wa vazi lake; 
nao waliomgusa wakapona. 

WAKAMKUSANYIKIA Mafarisayo na baathi ya 7 
waandishi, watokao katika Yerusalemi, wakawaona 2 
baathi ya waanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono 
ya uchafu, ndiyo isiyooshwa. Kwani Mafarisayo na 9 
Wayahudi wote wasiponawa mikono sana, hawali, waki- 
shika mapokeo ya wazee; wala kutoka katika sokoni, 4 
wasipotia maji hawali ; na mangine ni mengi waliyoya- 
pokea kushika, kutiwa maji vikombe, na makopo, na 
vyombo vya shaba, na meza. Ndipo wakamwuliza Ma- 9 
farisayo na waandishi, Mbona waanafunzi wako hawae- 
ndi kwa mapokeo ya wazee, lakini wala chakula kwa 
mikono ya uchafu? Akajibu akawaambia, ya kwamba, 6 
Vizuri alitoa nabii Isaya wa ninyi wanafiki, kama ili- 
vyoandikwa, Watu hawa waniheshimia kwa midomo, 
moyo wao umekuwa mbali katika kwangu. Kwa uba- 7 
tili waniabudu, wakifundisha mafundisho, amri za waa- 
na Adamu. Kwani mkiondoa amri ya Muungu, mwa- 8 
shika mapokeo ya watu, kutiwa maji makopo na 
vikombe, na mangine kama haya mengi myafanyayo. 
Akawaambia, Vizuri mwawekea mbali amri ya Muungu, 9 
mpate kulinda mapokeo yenu. Kwani Musa alinena, 10 


68 MARKO, VII. 


Uwaheshimie baba wako na mama wako, naye amnenaye 
11 vibaya baba ao mama kwa kufa apotee. Ninyi mwa- 
sema, Mtu akimwambia baba ao mama, Korban (ndio 
12 sadaka) uliyofayidiwa nami, wala hammwachi amfanyie 
13 neno baba ao mama, mkibatilisha neno la Muungu 
kwa mapokeo yenu mliyoyapokea: na kama haya mengi 
mwafanya. 
14 Akiwaita makutano yote akawaambia, Nisikieni wote, 
195 mkafahamu. Hapana kitu kilicho 'nje ya mtu kikimwi- 
ngia, kiwezacho kumtia uchafu ; lakini vitokavyo katika 
16 mwake ndivyo vimtiavyo uchafu. Mtu akiwa na masikio 
ya kusikia, asikie. 
17 Hatta alipoingia - nyumbani katika kwa makutano, 
18 waanafunzi wake wakamulizia mfano. Awaambia, Hivi 
na ninyi hamna akili? wala hamfikiri ya kwamba killa 
kilicho "nje kikimwingia mtu hakiwezi kumtia uchafu, 
19 ya kwamba hakimwingii moyoni, illa matumboni, na 
20 katika choo chatoka, kisafishapo vyakula vyote? Aka- 
nena, Kimtokacho mtu, ndicho kimtiacho mtu uchafu; 
21) kwani katika ndani, katika moyo wa mtu, hutoka ma- 
22 zumgumzo mabaya, uzini, asherati, uuaji, uizi, kutamani, 
maovu, hila, jeuri, jicho la uovu, unajisi, kiburi, upum- 
23 bafu: haya yote maovu yatoka katika ndani, nayo yamtia 
mtu uchafu. 
24 Akiondoka huko akaenda hatta mipaka ya Turo na 
Sidoni; na akingia katika nyumba ametaka mtu asijue, 
25 wala hakuweza kustirika. Kwani mwanamke amesikia 
mambo yake, binti yake akiwa na pepo mchafu; akija 
26 akamwangukia miguuni. Naye mwanamke alikuwa 
Helleni, kwa asili Msurofenissa, akamtaka amfukuze pepo 
27 katika binti yake. Isa akamwambia, Wache watoto wa- 
shibe kwanza, kwani si vizuri kutwaa chakula cha wa- 
28 toto, na kutupa kwa mbwa. Akajibu, akamwambia, 
Yakini, Bwana, kwani hatta mbwa chini ya meza wala 
29 katika maanguko ya watoto. Akamwambia, Kwa neno 
30 hili nenda zako: pepo imetoka katika binti yako. Aki- 
fika nyumbani mwake akaona pepo imetoka, na binti 
yake amelazwa kitandani. 
31 Akitoka tena katika mipaka ya Turo na Sidoni, akaja 
kwa bahari ya Galilaya, katika kati ya mipaka ya Deka- 
32 poli. Wakamchukulia kiziwi asiyesema vema, nao wa- 
33 msihi amtie mkono. Akimondosha katika kwa maku- 


MARKO, VIII. 69 


tano, kwa faragha, akatia vidole vyake masikioni 
mwake, akatema mate akamgusa ulimi, akitazama juu 34 
mbinguni, akaugua, akamwambia, Effatha, ndio Fumbu- 
ke. Marra masikio yake yamefumbuka, na mshipa wa 33 
ulimi wake umelegea, akanena vizuri. Akawaagiza wa- 36 
simwambie mtu: alivyowaagiza wakazidi sana kuhu- 
biri, wakatoshewa kupita cheo, wakinena, Amefanya yote 37 
vizuri; awafanya viziwi wasikie, na bubu waseme. 

SIKU zile, makutano yakiwa mengi mno, wala hawana 
kitu cha iula; akiwaita Saanane wake, awaambia, 
Nawahurumia makutano, ya kwamba sasa siku tatu 
wakaa nami, wala hawana kitu cha kula, nami niki- 
waacha waende zao wenyi njaa nyumbani kwao, wata- 
zimia njiani, kwani baathi yao wametoka mbali. Wa- 
kamjibu waanafunzi wake, Mtu awezaje kuwashibisha 
na mikate hapa pasipo watu? Akawauliza, Mikate 
mingapi mnayo? Wakanena, Saba. Akaamuru ma- 
kutano wakae katika inchi; akiitwaa mikate saba aka- 
shukuru akavunja, akawapa waanafunzi wake, waweke 
mbele; wakaweka mbele ya makutano. Wakawa na 7 
visamaki vichache; akabarikia akaamuru na hivi viwe- 
kwe. Wakala, wakashiba: wakaokota vipande vilivyo- 8 
salia mapeto saba. Wakawa waliokula kama elfu nne: 9 
akawaacha waende zao. 

Marra akipanda chomboni, pamoja na waanafunzi wa- 10 
ke, wakaja katika sehemu za Dalmanutha. 

Wakatoka Mafarisayo wakaanza kuulizana naye; 11 
wakitaka kwake ishara katika mbinguni, wakimjaribu. 
Akiugua rohoni akanena, Mbona kizazi hiki chataka 12 
ishara? Amin nawaambia, hakitapewa kizazi hiki 
ishara. Akiondoka kwao, akapanda tena chomboni, aka- 13 
ja ngambo. 

Nao wamesahau kuleta mikate, wala hawakuwa nao 14 
katika chombo illa mkate mmoja. Akawaagiza akinena, 15 
Angalieni, mtazamie chachu la Mafarisayo na chachu la 
Herode. Wakasemana wao kwa wao, wakinena, Ya 16 
kwamba mikate hatunayo. Akijua Isa awaambia, Mbo- 17 
na mwasemana ya kwamba mikate hamnayo? Hamjafi- 
kiri? wala hamjafahamu? Mnao moyo hatta sasa 
hauoni? Mkiwa na macho hamwoni? mkiwa na masi- 18 
kio hamsikii? wala hamkumbuki? Nilipovunja mi- 19 
kate mitano kwa elfu tano, vikapo vingapi mlivyookota 


Sa AT aO 


70 MARKO, IX. 


20 vimejaa makombo? Wakamwambia, Thenashara. Na 
saba ilipo kwa elfu nne, mapeto mangapi yaliyojazwa 
2l na vipande mmeyaokota? Wakanena, Saba. Aka- 
waambia, Kwaje hamfahamu ? 
22 Akija hatta Betsaida, wamletea kipofu, wamsihi 
23 amguse. Akimtwaa kipofu mkono, akamleta hatta "nje 
ya mji, akatema mate juu ya macho yake, akamtia mi- 
24 kono, akauliza kama aona kitu. Akatazama juu aka- 
nena, Naona watu, ya kwamba kama miti naona waki- 
25 tembea. Tena akamtia mikono juu ya macho yake, 
akamfanya atazame juu: akaponyeka, akaona kwa wazi 
26 yote. Akamtuma nyumbani kwake, akinena, Usiingie 
katika mji, wala usimwambie mtu wa mjini. 
27 Akatoka Isa na waanafunzi wake kwa vijiji vya Kai- 
sariya Filipo; hatta njiani akawauliza waanafunzi wake 
28 akiwaambia, Wasema watu mimi ninani? Wakajibu, 
. Yohana "mbatizaji ; na wangine Eliya; wangine mmoja 
29 wa nabii. Yeye akawaambia, Ninyi mwasema mimi ni 
nani? Akijibu Siman Petro amwambia, Wewe u Ma- 
30 siya. Akawatia sharti wasimwambie mtu mambo yake. 
31 Akaanza kuwafundisha ya kwamba imempasa Mwana 
wa Adamu kuteswa mengi na kukataliwa na wazee na 
wakohani wakuu, na waandishi; na kuuawa, na baada ya 
32 siku tatu kufufuka. Akasema neno hili pasipo hofu. 
33 Akamtwaa Petro akaanza kumkemea. Akageuka aka- 
watazama waanafunzi wake, akamkemea Petro, akinena, 
Nenda zako nyuma yangu, Shetani, ya kwamba huwazi 
yaliyo ya Muungu, illa yaliyo ya watu. 
34 Akiwaita makutano pamoja na waanafunzi wake, 
akawaambia, Apendaye kufuata nyuma yangu, ajika- 
35 nie, atweke msalaba wake, anifuate. Kwani apendaye 
kuokoa maisha yake, ataipoteza ; atakayepoteza maisha 
36 yake kwa ajili yangu, na ya anjili, atalokoa. Itamfaa 
nini mtu, akifayidi ulimwengu wote, akipata hasara ya 
37 maisha yake? Ao mtu atoe nini kwa badala ya mai- 
38 sha yake? Aonaye haya kwa mimi na maneno yangu, 
katika kizazi hiki cha uzini na thambi, naye Mwana wa 
Adamu ataona haya kwa yule, atakapokuja katika utu- 
kufu wa Baba wake pamoja nao malaika watakatifu. 
9 AKAWAAMBIA, Amin nawaambia, ya kwamba 
wako wamesimama hapa, hawataona kufa, hatta wataka- 
poona ufalme wa Muungu ukija kwa nguvu. 





MARKO, IX. 71 


Hatta baada ya siku sita Isa atwaa Petro na Yakobo 
na Yohana, awachukua katika mlima mrefu kwa faragha 
peke yao, akageuka mbele yao. Na mavazi yake yame- 
kuwa yaking’aa, meupe sana kama theluji, kama hapana 
fundi katika inchi ajuaye kuyafanya meupe. Wakawa- 
tokea Eliya na Musa, wakawa wakisema na Isa. Aka- 
jibu Petro amwambia Isa, Rabbi, tu heri kuwa hapa sisi; 
tukafanye vibanda vitatu; chako kimoja, cha Musa ki- 
moja, na cha Eliya kimoja. Kwani hajuiasemaje, kwa- 6 
ni wameingiwa na hofu. Likawa wingu likiwatia kivuli: 7 
ikaja sauti katika wingu, ikisema, Huyu ni Mwana 
wangu nimpendaye: msikieni. Wakitazama ghafala 8 
hawaoni mtu tena illa Isa peke yake pamoja nao. 

Wakishuka katika mlima, akawaagiza wasimfasirie 9 
mtu waliyoyaona, illa Mwana wa Adamu atakapofufuka 
katika wafu. Wakalishika neno kwao, wakiulizana, 10 
kufufuka katika wafu ni nini. 

Wakamwuliza, wakinena, Mbona wasema waandishi 11 
ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Akijibu, 12 
akawaambia, Eliya yuaja kwanza, arudisha vyote, na 
kama imeandikwa kwa Mwana wa Adamu, ateswe sana, 
atharauliwe : lakini nawaambia ya kwamba Eliya ame- 13 
kuja, nao wamemfanyia walivyopenda, kama alivyoa- 
ndikiwa. 

Akija kwa waanafunzi wake akaona makutano mengi, 14 
wakiwazunguka, na waandishi wakiulizana nao. Marra 15 
makutano wote wakimwona wakashtuka wakapiga mbio, 
wakamsalimia. Akawauliza waandishi, Mwaulizia nini 16 
nao? Akijibu mmoja wa makutano, akanena, Mwali- 17 
mu, nimeleta kwako mwana wangu, aliye na pepo isiyo- 
nena; na killa amtwaapo, amrarua, naye atoa pofu, asaga 18 
meno yake, anyauka: nikasema na waanafunzi wako 
wapate kuifukuza, wala hawakuweza. Akimjibu, anena, 19 
Ee kizazi kisichoamini, hatta lini nitakuwako kwenu, 
hatta lini nitachukuliana nanyi? Mleteni kwangu. 
Wakamleta kwake. Akimwona marra pepo akamrarua, 20 
akianguka chini akafingirika akitoa pofu. Akamwuliza 21 
baba yake, Kwa muda gani imekuwa naye hivi? Aka- 
nena, Tangu utoto. Na marra nyingi imemtupa katika 22 
moto na katika maji, impoteze: lakini ukiweza neno, 
utusayidie, uturehemu. Isa akamwambia, Ukiweza kua- 28 
mini, yote yamkini kwake aaminiye. Marra akalia baba 24 


uo 


Te O 


72 MARKO, IX. 


25 wa mtoto na machozi, akanena, Bwana, naamini; unisa- 
yidie katika kutoa kuamini. Akiona Isa ya kwamba 
makutano wanakusanyika mbio, akamkemea pepo mcha- 
fu, akimwambia, Pepo usiyonena na kiziwi, nakuamuru, 

26 toka kwake, wala usiingie tena kwake. Akalia akamra- 
yua sana, akatoka: akawa kama mfu, hatta wengi kune- 

27 na ya kwamba amekufa. Isa akamshika mkono, aka- 
mwinua; akasimama. 

28 Hatta akifika nyumbani waanafunzi wakamwuliza 

29 kwa faragha, Mbona sisi hatukuweza kumfukuza? Aka- 
waambia, Ginsi hiyo haiwezi kutoka illa kwa kuomba 
na kufunga. 

30 Wakitoka huko wakaenda katika Galilaya; wala ha- 

31 kupenda mtu ajue. Akawafundisha waanafunzi wake, 
akawaambia ya kwamba Mwana wa Adamu atolewa 
mikoroni mwa watu, nao watamua ; na akiisha kuuawa 

32 atafufuka siku ya tatu. Hawa hawakufahamu anenalo, 
wakaogopa kumwuliza. 

33 Akafika Kapernaum: hatta akiwa nyumbani, akawau- 
liza, Nini mliyojadiliana ninyi kwa ninyi katika njia? 

34 Wakanyamaza : kwani wamejadiliana njiani, ni nani 

35 aliye mkuu. Akikaa kitako, akawaitia wathenashara, 
akawaambia, Mtu akitaka kuwa wa kwanza, atakuwa 

36 wa mwisho wa wote na mngojea wote. Akitwaa mtoto, 
akamsimamisha kati yao, akamkumbatia, akawaambia, 

37 Mtu atakayemkaribisha mmoja mtoto kama huyu kwa 
jina langu, anikaribisha mimi, na mtu anikaribishaye 
mimi, hanikaribishi mimi illa yeye aliyenituma. 

38 Akamjibu Yohana akinena, Mwalimu, tumemwona 
mtu akifukuza pepo kwa jina lako, asiyetufuata sisi ; 

39 tukamkataza, ya kuwa hatufuati sisi. Isa akanena, 
Msimkataze ; kwani hakuna atendaye nguvu kwa jina 

40 langu, atakayeweza upesi kuninena vibaya. Kwani 

41 asiye juu yetu, ni kwa ajili yetu. Kwani atakayewa- 
nywesha ninyi kikombe cha maji kwa jina langu, ya 
kuwa ninyi wa Masiya, amin nawaambia, thawabu yake 

42 haitampotea. Naye atakayechukizisha mmoja wao wa- 
dogo waniaminio, yu heri afathali, akitiwa jiwe la kusa- 

43 gia katika shingo lake, akatupwe baharini. Na mkono 
wako ukikuchukizisha, uukatie mbali: u heri uingie ka- 
tika uzima, ukipunguka kiungo, kuliko kwenda zako 
katika jehannum mwenyi mikono miwili, katika moto 


MARKO, X. 73 


usiozimika, funza wao asipo na mwisho, wala moto hau- 44 
zimiki. Na mguu wako ukikuchukizisha, uukatie 45 
mbali: u heri uingie katika uzima ukipunguka mguu 
kuliko mwenyi miguu miwili kutupwa katika jehannum, 
katika moto usiozimika, funza wao asipo na mwisho, 46 
wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikuchukizisha, 47 
ulitupie mbali : u heri mwenyi chongo uingie katika ufa- 
lme wa Muungu kuliko mwenyi macho mawili kutupwa 
katika jehannum ya moto, funza wao asipo na mwisho, 48 
wala moto hauzimiki. Killa mtu atatiwa chumvi kwa 49 
moto, na killa thabihu itatiwa chumvi kwa chumvi. 
Chumvi ni kizuri, illa chumvi kikiwa hakina chumvi, 50 
kitatiwaje luththa? 'Mwe na chumvi ndani yenu, 
mkapatane ninyi kwa ninyi. 

AKIONDOKA huko yuaja katika mipaka ya Uya- 10 
hudi kwa ng'ambo ya Yardeni, na tena makutano mengi 
waenda kwake, na kama alivyozoea akawafundisha tena. 

Nao Mafarisayo wakimwendea wakamwuliza kama 
halali mtu amwache mkewe, wakimjaribu. Naye aki- 
jibu, akawaambia, Ni nini aliyowaamuru Musa? Wa- 
kanena, Musa Eta kümwandikiakhati yavtalalia, 
na kumwacha. Akajibu Isa, akawaambia, Kwa moyo 
wenu kwa kuwa mgumu amewaandikia amri hii. Tangu 
mwanzo wa kuumba Muungu amewafanya mume na 
mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na 7 
mama, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa 8 
mwili mmoja: hatta sio tena wawili, illa mwili mmoja. 
Bassi Muungu aliyounga, mwana Adamu asiyatenge. 9 

Na tena katika nyumba waanafunzi wake wakamwu- 10 
liza ya hiyo. Awaambia, Atakayemwacha mke wake, 11 
akimwoa mwingine, azini juu yake; na mke akimwacha 12 
mume wake, akiolewa na mgine, azini. 

Wakamletea watoto awaguse: waanafunzi wakawa- 13 
kemea waliowaleta. Akiona Isa akakasirika akawaa- 14 
mbia, Waacheni watoto waje kwangu, msiwazuie : kwani 
wao kama hawa ni ufalme wa Muungu. Amin nawaa- 15 

mbia, asiyekubali ufalme wa Muungu kama mtoto, ha- 
taingia humo. Akawakumbatia, akaweka mikono j juu 16 
yao, “akawabarikia. 

Hatta akitoka njiani, mtu akija mbio akimpigia 17 
magote akamwuliza, Mwalimu mwema, nifanyeni ni- 
pate kuurithi uzima wa milele? Isa akamwambia, 18 

D 


e Co wN 


O) On 


14 MARKO, X. 


Mbona waniita mwema? hakuna mwema illa mmoja, 
19 ndiye Muungu. Umezijua amri, Usizini, usiue, usiibe, 
usishuhudie uwongo, usidanganye, heshimie baba wako 
20 na mama. Akijibu amwambia, Mwalimu, haya yote 
21 nimeyalinda tangu ujana wangu. Isa akimtazama, 
akampenda, akamwambia, Moja umelipunguka. Nenda 
zako, kauza uliyo nayo, kawape masikini, nawe uta- 
kuwa na hasina mbinguni; haya tena, nifuate mimi, 
22 ukitweka msalaba. Naye akanuna kwa neno hili, 
akaenda zake huzunini, kwani alikuwa na mali mengi. 

23 Isa akitazama kuzunguka awaambia waanafunzi wake, 
Kwa shidda gani wenyi mali wataingia katika ufalme 

24 wa Muungu! Waanafunzi wakataajabika na maneno 
yake. Isa tena akijibu awaambia, Watoto, kwa shidda 
gani waaminio kwa mali waingie katika ufalme wa 

25 Muungu! Ni nyepesi ngamia apenye katika tundu la 
sindano, kuliko mtajiri kuingia katika ufalme wa 

26 Muungu. Wakatoshewa mno, wakinena wao kwa wao, 

27 Ni nani awezaye kuokoka? Akiwatazama Isa anena, 
Kwa watu haiyamkini, illa siyo kwa Muungu, kwani 
yote yamkini kwa Muungu. 

28 Akaanza Petro kumwambia, Angalia sisi tumeacha 

29 yote, tumekufuata wewe. Akijibu Isa, amwambia, 
Amin nawaambia, Hapana aliyeacha nyumba, ao ndugu, 
ao maumbu, ao laba, ao mama, ao mke, ao watoto, ao 
mashamba, kwa ajili yangu na kwa ajili ya anjili, 

30 asiyepewa marra mia sasa wakati huu, nyumba, na 
ndugu, na maumbu, na mama, na watti, na mashamba, 
pamoja na mafukuzo, na katika zamani zijazo uzima 

Əl wa milele. Wengi wa kwanza watakuwa wa mwisho, 
na wa mwisho wa kwanza. 

32. Walikuwa katika njia wakienda Yerusalemi, naye Isa 
akiwatangulia ; wakatoshewa, hatta wakifuata wakao- 
gopa. Akiwatwaa tena wathenashara, akaanza ku- 

33 waambia yatakayompata, ya kwamba Tunakwenda 
Yerusalemi; naye Mwana wa Adamu atatolewa kwa 
wakohani wakuu na waandishi, nao watamhukumia 

34 kufa, na watamtoa kwa mataifa, na watamthihaki, na 
watampiga, na watamtemea mate, na watamua, na 
siku ya tatu atafufuka. 

85 o Wamjia Yakobo na Yohana waana wa Zebedayo, wa- 
kinena, Mwalimu, twataka utufanyie tutakalotaka. 





MARKO, XI. 79 


Akawaambia, Mwapenda niwafanyie nini? Waka- $$ 
mwambia, Utupe tupate kukaa mmoja mkono wako wa 
kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utu- 
kufu wako. Isa akawaambia, Hamjui mtakalo: mwa- 38 
weza kunywa kikombe mimi ninywacho, na kubatizwa 
na ubatizo nibatizwavyo mimi ? Wakamwambia, Twa- 39 
weza. Isa akawaambia, Kikombe ninywacho mimi, mta- 
kunywa, na ubatizo nibatizwavyo mimi, mtabatizwa; 
illa kukaa mkono wangu wa kuume ao wa kushoto si 40 
yangu nitoe, illa kwao waliofanyiziwa. Wakisikia wa- 41 
kumi wakaanza kukasirika na Yakobo na Yohana. Illa 
Isa akiwaita awaambia, Mwajua kama wanaothaniwa 42 
kuwa wa kwanza wa mataifa ndio bwana zao, na wakuu 
wao wanao uwezo juu yao. Haitakuwa hivyo kwenu : 43 
lakini apendaye kuwa mkuu kwenu atakuwa mngoje, 
naye apendaye kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtu- 44 
mwa wa wote. Kwani naye Mwana wa Adamu hakuja 45 
angojewe illa angojee, akatoe maisha yake ukombozi 
wa wengi. 

Wakafika Yeriko: naye akitoka katika Yeriko, na 46 
waanafunzi wake, na makutano kathawakatha, mwana 
wa Timayo, Bartimayo kipofu, amekaa kitako upande 
wa njia akiomba. Hatta akisikia ya kwamba ni Isa 47 
Mnazareti, akaanza kulia na kunena, Mwana wa Daudi, 
Isa, unirehemu. Wakamkaripia wengi, anyamaze: aka- 48 
zidi sana kulia, Ee Mwana wa Daudi, unirehemu. 
Akisimama Isa, asema aitwe. Nao wamwita kipofu, 49 
wakimwambia, Uwe na moyo, ondoka; akuita. Akitupa 50 
yazi lake, akaondoka akaja kwa Isa. Isa akijibu 51 
amwambia, Wataka nini, nikufanyieje? Kipofu amwa- 
mbia, Rabboni, nipate kuona. Isa amwambia, Nenda 52 
zako; imani yako imekuokoa. Marra akaona, akamfu- 
ata Isa njiani. 

HATTA walipokaribia Yerusalemi, kwa Betfage na 11 
Betania mlimani mwa zeituni, atuma wawili wa waana- 
funzi wake, awaambia, Mwende zenu mji unaowalekea. 2 
Marra mkiingia huko mtaona mwana punda amefungwa, 
asiyepandika na mtu: mfungueni kamleteni. Mtu 3 
akiwaambia, Mwafanyani? semeni ya kwamba Bwana 
amwihtaji: marra atampeleka hapa. Wakaenda waka- 4 
mwona mwana punda amefungwa mlangoni "nje, njia 
ilipozunguka ; wakamfungua. Watu waliosimama huko 5 

D2 


7 MARKO, XI. 


wakawaambia, Mwafanyani, mkimfungua mwana punda? 
6 Wakawaambia kama alivyowaamuru Isa; wakawaacha. 
7 Wakamleta mwana punda kwa Isa, wakatupa juu yake 
8 mavazi yao; akakaa juu yake. Wengi wakatandika 
mavazi yao njiani; wangine wakakata majani katika 
9 miti wakayatanda njiani. Waliotangulia na waliofuata 

10 wakalia, wakinena, Osanna; Mbarikiwa ajaye kwa jina 
la Bwana : Mbarikiwa ufalme ujao katika jina la Bwana, 
wa baba wetu Daud: Osanna katika juu. 

11 Akafika Yerusalemi, hatta hekaluni: alipotazama yote, 
ikiwa saa ya jioni, akatoka hatta Betania, pamoja nao 
wathenashara. 

12 Hatta assubui wakitoka katika Betania akaona njaa : 

13 hatta akiona mbali mtini mwenyi majani akaja, illi 
labuda aone kitu katika yake. Hatta akija hakuona 
kitu juu yake illa majani; kwani wakati wa tini bado. 

14 Akajibu Isa akauambia, Mtu asile matunda katika 
wewe hatta milele. Waanafunzi wake wakamsikia. 

15 Hatta wakifika Yerusalemi, Isa akaingia katika 
hekalu, akaanza kuwafukuza waliokuza na walionunua 
katika hekalu, akapindua meza zao waliovunja fetha, 

16 na viti vyao waliokuza njiwa, wala hakuacha mtu 

17 achukue chombo katika hekalu. Akafundisha, aki- 
waambia, Haikuandikwa ya kwamba Nyumba yangu 
itaitwa nyumba ya kuombea kwa mataifa yote? Ninyi 

18 mmeifanya paango la wanyang'anyi. Wakasikia wa- 
andishi na wakohani wakuu, wakatafuta wapateje ku- 
mpoteza : kwani wakamwogopa, ya kuwa makutano yote 

19 wakataajabu kwa elimu yake. Hatta ikiwa jioni, aka- 
toka "nje ya mji. 

20 Hatta assubui wakipita, wakaona mtini umekauka 

21 katika mashina. Akikumbuka Petro amwambia, Rabbi, 

22 tazama, mtini ulioulaani, umekauka. Akijibu Isa, 

23 awaambia, “Mwe na imani ya Muungu. Kwani 
amin nawaambia, ya kwamba atakayeuambia mlima 
huu, Ung'oke, utupwe baharini, wala hana shaka 
moyoni mwake, illa aamini anenalo litakuwa, itakuwa 

24 kwake kama anenavyo. Kwa hizo nawaambia, Killa 
mtakalolitaka katika kuomba, mkiamini ya kwamba 

25 mwapokea, litakuwa kwenu. Nanyi msimamapo kuo- 
mba, msamehe, mkiwa na neno juu ya mtu, illi Baba 
yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. 








MARKO, XII. TA 


Msiposamehe ninyi, wala Baba yenu aliye mbinguni 26 
hatasamehe makosa yenu. 

Wakafika tena Yerusalemi: hatta akitembea katika 27 
hekalu, wamjia wakohani wakuu na waandishi na 
wazee, wamwambia, Kwa uwezo gani wafanya haya? 28 
na nani aliyekupa uwezo huu upate kufanya haya? 
Isa akijibu akawaambia, Nitawauliza na ninyi neno 29 
moja, mkanijibu, nami nitawaambia kwa uwezo gani 
nafanya haya. Ubatizo wa Yohana ulikuwa wa mbi- 30 
nguni ao wa waana Adamu? Mnijibu. Wakafanya 31 
huja wao kwa wao, wakinena, Tukisema, wa mbinguni, 
atasema, Mbona Wanaamini? Mukisenii wa waana 32 
Adamu, wakawaogopa watu, kwani wote wakamshika 
Yohana, ya kwamba yakini nabii. Wakijibu wamwa- 33 
mbia Isa, Hatujui. Isa akijibu awaambia, Wala mimi 
siwaambii kwa uwezo gani nayafanya haya. 

AKAANZA kuwaambia kwa mifano. Mtu alipanda 12 
mizabibu, akazungusha kitalu, akachimbulia kwa shi- 
nikizo, akajenga mnara, akapangisha kwa wakulima, 
akasafiri. Akatuma mtumwa kwa wakulima wakati 
wake, apokee kwa wakulima ya mazao ya mizabibu. 
Hawa wakimtwaa wakampiga wakamfukuza hana kitu. 3 
Akatuma tena kwao mtumwa mwingine. Huyu waka- 4 
mtupia mawe, wakamjeruhi kitwa, wakamfukuza amea- 
ibishwa. Tena akapeleka mwingine; wakamua. Na we- 
ngi wangineo; wangine wakapigwa, wangine wakauawa. 
Hatta akiwa na mwana mmoja mpenzi wake, aka- 6 
mtuma huyu kwao mwisho, akisema, ya kwamba Wata- 
mwangalia mwana wangu. Wale wakulima wakanena 7 
wao kwa wao, ya kwamba, Huyu ni mrithi; haya, tu- 
mwulie mbali, na urithi utakuwa wetu. Wakamtwaa, 8 
wakamua, wakamtupa 'nje ya mizabibu. Bassi atafa- 9 
nyani mwenyi mizabibu? Atakuja atawapoteza wa- 
kulima, atatoa mizabibu kwa wangineo. Hamkusoma 10 
kamwe andiko hili? Jiwe wasilolikubali waashi, hili 
limekuwa kuu la pembeni: kwa Bwana imekuwa hii, 11 
nayo ajabu machoni petu. Wakatafuta wamkamate, 12 
wakaogopa makutano: kwani wakatambua ya kwamba 
Juu yao amesema mfano. Wakimwacha wakaenda zao. 

Watuma kwake watu wa Mafarisayo na Maherodiani 13 
wamnase kwa neno. Wakija wamwambia, Mwalimu, 14 
tumekujua kama mwenyi kweli, wala hufikiri kwa mtu, 

D 3 


to 


(abg 4 


78 MARKO, XN. 


kwani huangalii cheo cha mtu, illa wafundisha kwa 
kweli njia ya Muungu. Halali kutoa kodi kwa Kaisari 
15 ao sivyo? Tutoe, ao tusitoe? Naye akijua unafiki 
wao akawaambia, Mbona mwanijaribu ? nileteeni dinari 
16 niione. Wakaleta. Naye awaambia, Ya nani sura hii 
17 na andiko? Wakamwambia, Ya Kaisari. Akijibu Isa 
akawaambia, Rudisheni kwa Kaisari yaliyo ya Kaisari, 
nayo yaliyo ya Muungu kwa Muungu. Wakamtaa- 
jibia. 
18 i Na Masadukayo waja kwake, wasemao hapana kiyama, 
19 wakamwuliza, wakinena, Mwalimu, Musa alituandikia, 
ya kwamba, ndugu yake mtu akifa, akimwacha mke, 
wala watoto hawaachi, ndugu yake amtwae mke wake, 
20 asimamishe uzao kwa ndugu yake. Bassi palikuwapo 
ndugu saba: wa kwanza akatwaa mke, akifa hakuacha 
2l uzao. Wa pili akamtwaa, akafa, wala yeye hakuacha 
22 uzao: na wa tatu katbálika. Wakamtwaa saba, wala ha- 
23 wakuacha uzao. Mwisho wa wote na mke akafa. Bassi 
katika kiyama, watakapofufuka, wa yupi wao atakuwa 
24 mke? kwani saba walikuwa naye mke. Akijibu Isa 
akawaambia, Si kwa hiyo mmepotea, msipoyajua maa- 
25 ndiko, wala nguvu za Muungu? Kwani, watakapo- 
fufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, lakini 
26 wako kama malaika katika mbingu. Kwa wafu, ya 
kwamba wafufuka, hamkusoma katika kitabu cha Musa, 
juu ya kijiti, alivyomwambia Muungu, akinena, Mimi 
ni Muungu wa Ibrahimu, na Muungu wa Isaak, na 
27 Muungu wa Yakobo? Siye Muungu wa wafu, illa 
Muungu wa wahayi: bassi ninyi mmepotea sana. 
28 Akija mmoja wa waandishi akiwasikia wakiulizana, 
akijua ya kwamba amewajibia vizuri, akamwuliza, Ipi 
29 iliyo amri ya kwanza ya yote? Isa akamjibu ya 
kwamba Ya kwanza ya amri zote, Sikie, Israeli ; Bwana 
30 Muungu wetu ni Bwana mmoja: nawe umpende Bwana 
Muungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako 
yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. 
31 Ndiyo amri ya kwanza. Na ya pili kwa mfano wake, 
Umpende jirani wako kama mwenyewe. Iliyo kuu 
32 kuliko hizi hapana amri. Akamwambia mwandishi, 
Vizuri, mwalimu, vya kweli umenena: ya kwamba ni 
33 mmoja Muungu, wala hapana mwingine illa yeye; na 
kumpenda kwa moyo wote, na kwa akili zote, na kwa 





MARKO; KIL. 79 
roho yote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani 
kama mwenyewe, kumepita makafara yote na thabibu. 
Isa akimwona amejibu kama mwenyi akili, akamwa- 34 
mbia, Si mbali wewe katika ufalme wa Muungu. Wala 
mtu hakuthubutu tena kumwuliza. 

Akajibu Isa akanena, akifundisha katika hekalu, 33 
Wasemaje waandishi ya kwamba Masiya ni mwana wa 
Daudi? Kwani Daudi mwenyewe anena kwa Roho 36 
Mtakatifu, Bwana akamwambia bwana wangu, Uketi 
mkono wa kuume wangu, hatta nitakapoweka adui 
zako chini ya nyayo zako. Bassi Daudi mwenyewe 37 
amwita Bwana; amekuwaje mwana wake? Walio 
wengi wa makutano wakamsikia kwa furaha. 

Akawaambia katika fundisho lake, Angalieni waa- 38 
ndishi, wapendao kutembea wenyi mavazi “marefu, na 
kusalimiwa sokoni, na viti vya kwanza katika masu- 39 
nagogi, na kuwekato katika karamu : walao nyumba 40 
za wajaani, na kwa wonyesho wadumu katika kusali: 
hawa watapewa hukumu izidiyo. 

Akikaa Isa akilekea hasina atazama watupavyo ma- 41 
kutano fetha katika hasina : na wengi wenyi mali waka- 
tupa mengi. Akija mmoja mjaani maskini akatupa 42 
nusu pesa "mbili, ndiyo kodranto. Akiwaita waanafunzi 43- 
wake awaambia, Amin nawaambia, ya kwamba mjaani 
huyu maskini ametupa nyingi kuliko wote watupao 
katika hasina : kwani wote walitupa katika yaliyozidi 44 
kwao; huyu katika kupunguka kwake ametupa yote 
aliyo nayo, maisha yake yote. 

HATTA akitoka katika hekalu, amwambia mmoja 13 
wa waanafunzi wake, Mwalimu, angalia, mawe gani na 
majengo gani! Akijibu Isa akamwambia, Waona haya 2 
majengo makubwa? halitaachwa jiwe juu ya jiwe, 
lisiloangushwa. 

Hatta akikaa kitako katika mlima wa zeituni kuli- 
lekea hekalu, wakamwuliza kwa faragha Petro na 
WakoboWua! Yohana na Andrea, Twambie, haya ya- 
takuwa lini? Na nini dalili haya yote yatakapotimizwa ? 
Isa akiwajibu akaanza kunena, Angalieni mtu asiwa- 
danganye : kwani wengi watakuja kwa j jina langu wa- 
kinena, Ndimi; na watadanganya wengi, M 
posikia vita na habari za vita, msilalamike : kwani sharti 
ziwe; illa mwisho bado. Taifa litaondoka juu ya taifa, 8 


>a O 


~ o Ort 


80 MARKO, XIII. 


na ufalme juu ya ufalme; yatakuwa matetemeko mahali 
mahali; zitakuwa na njaa na fitina. Mianzo ya machu- 
ngu haya. 

9 Angalieni ninyi wenyewe: kwani watawatoa kwa 
mabaraza, na katika masunagogi mtapigwa, na mta- 
letwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, 

10 kwa ushahidi kwao. Na katika mataifa yote imepasa 

ll kwanza anjili ihubiriwe. Watakapowaleta wakitoa, 
msitaabike kwanza mtanenani, wala msifikiri: lakini 
mtakalopewa ninyi saa ile, hilo mlinene: kwani si ninyi 

12 mnenao, illa Roho Mtakatifu. Ndugu atamtoa ndugu 
kwa kufa, na baba mtoto, na watoto watasimama juu 

13 ya wazazi wao, nao watawafisha. Mtakuwa mmechu- 
kiwa na wote kwa ajili ya jina langu: naye aliyesta- 
himili hatta mwisho, huyu ataokoka. 

14  Mtakapoliona chukizo la uharibifu, lililonenwa na 
Danieli nabii, limesimama pasipolipasa (asomaye afa- 
hamu), ndipo walio katika Uyahudi wakimbie milimani : 

15 aliye juu darini asishuke katika nyumba, wala asiingie 

16 achukue kitu katika nyumba yake; naye aliye katika 

17 mashamba asigeuke nyuma atwae vazi lake. Ole wao 

18 wenyi mimba nao wanyonyeshao siku zile! Ombeni 

19 msipate kukimbia wakati wa baridi. Kwani siku zile 
zitakuwa shidda kama zisizo tangu mwanzo wa kuumba 

20 alipoumba Muungu hatta sasa, wala hazitakuwa. Wala 
Bwana asipopunguza siku zile, haungaliokoka mwili: 
lakini kwa ajili yao wateule, aliowachagua, amezipu- 
nguza siku. 

2) Wakati huu mtu akiwaambia, Angalia, hapa Masiya ; 

22 ao, angalia, huko; msimwamini: kwani wataondoka 
masiya za uwongo na nabii za uwongo, watatoa ishara 
na ajabu, hatta kudanganya, kama yamkini, nao wa- 

23 teule. Angalieni ninyi: nimewaambia ninyi mbele 
yote. 

24 Lakini siku zile baada ya shidda ile, jua litatiwa giza, 

25 na mwezi hautatoa nuru yake, na nyota za mbinguni 
zitakuwa zikianguka, na nguvu za mbinguni zitatiki- 

26 sika. Ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija 

27 katika mawingu na nguvu nyingi na utukufu. Ndipo 
atakapotuma malaika zake, nao watakusanya wateule 
wake katika pepo nne, katika mwisho wa mchi hatta 

28 mwisho wa mbingu. Kwa mtini mjifunze mfano: tawi 


MARKO, XIV. 8l 


lake likiwa sasa limelainika, na kuchanua majani, 
mwajua kama wakati wa hari ni karibu. Hivi na ninyi 29 
mwonapo haya yanakuwa, jueni ya kwamba karibu sasa 
milangoni. Amin nawaambia, ya kwamba kizazi hiki 30 
hakitapita hatta haya yote yamekuwa. Mbingu na 31 
inchi zitapita; maneno yangu hayapiti. 

Mambo ya siku ile na saa hakuna ajuaye, wala 32 
malaika walio mbinguni, wala Mwana, asipokuwa 
Baba. 

Angalieni, kesheni kaombeni, kwani hamjui lini ni 33 
wakati. Kama mtu asafiriye akiacha nyumba yake, 34 
akiwapa watumwa wake uwezo, na killa mtu kazi yake, 
na mngoje mlango amwamuru akeshe. Bassi kesheni: 39 
hamjui wakati bwana wa nyumba ajapo, jioni, ao kati 
ya usiku, ao awikapo jogoo, ao assubui: asije ghafala 36 
kuwaona ninyi mmelala. Niwaambiayo ninyi nawaa- 37 
mbia wote, Kesheni. 

ILIKUWA pasaka na isiyochachwa baada ya siku 14 
mbili : wakatafuta wakohani wakuu na waandishi wa- 
pateje kumkamata kwa hila na kumua. Wakanena, Si 2 
katika karamu, isiwe fitina katika watu. 

Akiwa yeye katika Betania nyumbani mwa Siman 3 
mwenyi ukoma, akikaa mezani, akaja mwanamke mwe- 
nyi alabastro ya marhamu ya nardo hassa ya thamani 
nyingi ; akuvunja alabastro akaimimina kitwani mwake. 
Walikuwa waliokasirika kwa ndani, wakanena, Kwa 
nini umekuwa upotevu huu wa marhamu? Kwani 
marhamu ingalikuzwa kwa zayidi ya dinari mia tatu, 
na kutolewa kwa maskini. Wakamnung'unia. Aka- 6 
nena Isa, Mwacheni; mbona mwamtia taabu? Ame- 
tenda tendo zuri kwangu. Kwani sikuzote mnao mas- 7 
kini pamoja nanyi, na mpendapo mwaweza kuwate- 
ndea vema: mimi hamnami sikuzote. Ametenda alivyo 8 
navyo : ametangulia kunitia mwili marhamu kwa kuzi- 
kwa kwangu. Amin nawaambia, itakapohubiriwa 9 
anjili hii katika ulimwengu wote, navyo alivyofanya 
huyu vitanenwa kwa ukumbusho wake. 

Na Yuda Iskariota, mmoja wa wathenashara, akaenda 10 
zake kwa wakohani wakuu amtoe kwao. Wakisikia 11 
wakafurahi, wakaahidi kumpa fetha. Akatafuta apateje 
kumtoa wakati wa kuwafaa. 

Hatta siku ya kwanza ya isiyochachwa, walipochinja 12 


o e 


82 MARKO, XIV. 


pasaka, wamwambia waanafunzi wake, Pa wapi upe- 
13 ndapo tuende tufanye tayari, uile pasaka? Akatuma 
wawili wa waanafunzi wake, akiwaambia, Mwende zenu 
katika mji ; atawakuta mtu achukuaye mtungi wa maji; 
14 mfuateni: hatta atakapoingia, mwambieni mwenyi nyu- 
mba ya kwamba Mwalimu asema, Pa wapi pa kupu- 
15 mzika nile huko pasaka na waanafunzi wangu? naye 
atawaonyesha dari kubwa iliyotandikwa tayari : huko 
16 mfanyeni tayari. Wakatoka waanafunzi wake, wakaja 
mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaifanya tayari 
pasaka. 
y Ikiwa jioni yuaja pamoja nao wathenashara. Nao 
wakikaa mezani na kula, anena Isa, Amin nawaambia, 
19 ya kwamba mmoja wenu atanitoa akila nami. Wa. 
kaanza kuhuzunika na kumwambia mmoja mmoja, Ni 
20 mimi? Na mwingine, Ni nimi? Akijibu akawaambia, 
Mmoja wa wathenashara achovyaye pamoja nami katika 
21 kombe. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyo- 
andikiwa : ole wa mtu yule amtoaye Mwana wa Adamu! 
angalikuwa heri kama hangalizaliwa mtu yule. 
22 Nao wakila, Isa akitwaa mkate, akibariki, akavunja, 
akawapa, aka Twaeni, leni: ndio mwili wangu. 
23 Akitwaa kikombe, akishukuru, akawapa; wakakinywea 
24 wote. Akawaambia, Ndicho damu yangu ya agano 
5 jipya iliyomwagika kwa wengi. Amin nawaambia, ya 
kwamba sitakunywa tena ya uzao wa mzabibu, hatta 
siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Muu- 
ngu. 
26 Wakusha kuimba uimbo wakatoka hatta mlimani mwa 
27 zeituni. Isa awaambia, ya kwamba Mtachukizwa wote 
katika mimi usiku huu: ya kuwa imeandikwa, Nitam- 
28 piga mchunga, ra kondoo watatawanyika. Lakini nita- 
kapokwisha kufufuka, nitawatangulia kwenda Galilaya. 
29 Petro akamwambia, Na wote wakichiliziwa si mimi. 
30 Amwambia Isa, Amin nawaambia, ya kwamba wewe 
leo, usiku huu, mbele Jogoo hajawika marra mbili, uta- 
31 nikania marra tatu. Naye akazidi sana kunena, Hatta 
ikinipasa kufa nawe, sitakukania. Hivi wakanena na 
wote. 
32 Nao waja mahali jina lake Gethsemane : awaambia 
waanafunzi wake, Ketini hapa, hatta nitakapoomba. 
33 Atwaa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaa- 


MARKO, XIV. 83 


nza kushangaa na kutaabika. Awaambia, Roho yangu 34 
inayo huzuni nyingi hatta kufa: kaeni hapa mkakeshe. 
Akienda mbele kidogo, akaanguka katika inchi, akao- 35 
mba kama yamkini saa impitie. Akanena, Abba, Baba, 36 
yote yamkini kwako ; nichukulie kikombe hiki : illa silo 
nilipendalo mimi, illa wewe. Akija awaona wamelala; 37 
amwambia Petro, Siman, walala? Huna nguvu za 
kukesha saa moja? Kesheni kaombeni, msipate kuingia 38 
katika kujaribiwa. Roho nyepesi, mwili thaifu. Akie- 39 
nda zake tena akaomba, akinena neno lilihili. Hatta 40 
akirudi akawaona wamelala tena, kwani macho yao 
yamekuwa mazito, wala hawakujua kumjibu. 

Akija ya tatu, awaambia, Laleni iliyosalia, mkapu- 41 
mzike: yatosha, saa imekuja; Mwana wa Adamu ame- 
tolewa mikononi mwao wenyi thambi. Ondokeni, 42 
twende; anitoaye amekaribia. 

Marra hatta akiwa katika kunena, anafika Yuda, aliye 43 
mmoja wa wathenashara, na pamoja naye makutano 
mengi na panga na marungu, waliotoka kwa wakohani 
wakuu na waandishi na wazee. Atoaye amewapa 44 
ishara, akinena, Nitakayembusu, ndiye; mkamateni, 
mkamchukue salama. Akija marra akimwendea anena, 45 
Rabbi, Rabbi; akambusu sana. 

Wale wakamtia mikono yao, wakamkamata. 46 

Mmoja wao waliosimamia, akifuta upanga, akampiga 47 
mtumwa wa mkohani mkuu, akamkatia sikio. Akijibu 48 
Isa, akawaambia, Kama juu ya mnyang'anyi mmetoka 
na panga na marungu, mnitwae? Siku kwa siku nalikaa 49 
kwenu katika hekalu nikifundisha, wala hamkunika- 
mata: illa maandiko yapate kutimizwa. Wakimwacha 50 
wote wakakimbia. 

Na kijana mmoja akamfuata, amevaa shuka juu ya 51 
utupu; wakamkamata vijana : naye akiiacha shuka aka- 52 
wakimbilia utupu. 

Wakamchukua Isa kwa mkohani mkuu: wakakusa- 53 
nyika kwake wote wakohani wakuu na wazee na 
waandishi. Na Petro akamfuata mbali hatta ndani 54 
katika behewa ya mkohani mkuu; akawa amekaa kitako 
nao watumishi, akakota moto. 

Wakohani wakuu na baraza yote wakataka juu ya 55 
Isa ushahidi wa kumfisha, wala hawakuona: kwani wengi 56 
wakamshuhudia uwongo, wala ushahidi wao si mmoja. 


54 MARKO xi. 


57 Hatta wangine wakisimama wakamshuhudia kwa uwo- 
58 ngo, wakinena ya kwamba Sisi tumemsikia akisema ya 
kwamba Mimi nitaliharibu hekalu hili, lililofanyika 
kwa mikono, na kwa siku tatu nitajenga linginelo lisilo- 
59 fanyika kwa mikono: wala hivi ushahidi wao si mmoja. 
60 Akisimama kati mkohani mkuu akamwuliza isa aki- 
61 sema, Hujibu neno? Hawa wakushuhudiani? Aka- 
nyamaa, wala hakujibu neno. 
Mkohani mkuu akamwuliza tena, akimwambia, Ndiwe 
62 Masiya Mwana wake aliyebarikiwa? Isa akanena, 
Ndimi: nanyi mtamwona Mwana wa Adamu ameketi 
mkono wa kuume wa nguvu, na akija na mawingu ya 
mbingu.” 
63 Mkohani mkuu akararua joho lake, akinena, Twa- 
64 takaje tena mashahidi? Mmesikia unajisi: Mwaonaje? 
65 Wote wakamhukumia imempasa kufa. Wakaanza wa- 
ngine kumtemea mate, na kumfunika uso, na kumpiga 
kwa konde, na kumwambia, Ufanye unabii. Watumishi 
wakampiga kofi. 
66 Akiwa Petro katika behewa chini, yuaja mmoja wa 
67 vijakazi wa mkohani mkuu: akimwona Petro akikota 
moto akamtazama, akinena, Na wewe ulikuwa pamoja 
68 na Mnazareti Isa. Akakana, akinena, Sijui, wala sisikii 
unenayo. Akatoka 'nje ukumbini; jogoo akawika. 
69 Kijakazi akimwona tena akaanza kuwaambia waliosi- 
70 mama karibu, ya kwamba, Huyu ni wa kwao; akakana 
tena. Baadaye kidogo tena waliosimama karibu waka- 
mwambia Petro, U kweli wa kwao, kwani na Mgalilaya 
71 wee, na maneno yako ndiyo. Akaanza kulaani na 
kuapa, ya kwamba, Simjui mtu huyu °’mmnenaye. 
72 Marra ya pili jogoo akawika. Akakumbuka Petro neno 
alilomwambia Isa, ya kwamba Mbele ya kuwika jogoo 
marra mbili, utanikania marra tatu. Akafikiri, akalia. 
15 MARRA assubui wakafanya shauri wakohani wakuu 
pamoja na wazee na waandishi na baraza yote, waka- 
mfunga Isa wakamchukua wakamleta kwa Pilato. 
2 Akamwuliza Pilato, Ndiwe mfalme wa Wayahudi ? 
3 Akijibu amwambia, Wasema. Wakamstaki sana wako- 
4 hani wakuu. Pilato tena akamwuliza akinena, Hujibu 
5 neno? Angalia, mangapi wakushuhudia. Wala Isa 
hakujibu neno kabisa, hatta kutaajabu Pilato. 
6 Kwa karamu huwafungulia mmoja aliyefungwa, 


MARKO, XV. 85 


wamtakaye. Palikuwa aliyeitwa Barabba, aliyefangwa 7 
pamoja nao waliofanya fitina naye, waliofanya uuaji 
katika fitina. Na makutano wakipiga kelele, wakaanza &§ 
kutaka kama amefanya sikuzote kwao. Pilato aka- 9 
wajibu, akinena, Mwapenda niwafungulie mfalme wa 
Wayahudi? Kwani akajua ya kwamba kwa hasidi 10 
wakohani wakuu wamemtoa. Wakohani wakuu waka- 11 
washawishi makutano afathali awafungulie Barabba. 
Pilato akijibu tena awaambia, Mwapendani, nimfa- 12 
nyieje mmwitao mfalme wa Wayahudi? Wakalia tena, 13 
Msulibishe. Pilato akawaambia, Kwani uovu gani l4 
alioufanya? Wakazidi kulia, Msulibishe. 

Pilato akitaka kuwafanyia rathi makutano, aka- 15 
wafungulia Barabba, akamtoa Isa, apigwe, illi asuli- 
bishwe. 

Asikari wakamleta ndani ya behewa, ndiyo Praitorio, 16 
wakawaita pamoja kikosi chote. Wakamvika porfuro, 17 
wakamtia taji wakiisuka kwa miiba, wakaanza kumsa- 18 
limia, Salamu, Mfalme wa Wayahudi! Wakampiga 19 
kitwa kwa unyasi, wakamtemea mate, wakapiga magote 
wakamsujudia. Hatta walipomthihaki, wakamvulia 20 
porfuro, wakamvalia nguo zake yeye, wakamleta wa- 
msulibishe, Wakamlazimisha mtu apitaye, Siman Mku- 21 
rene, akitoka mashamba, baba wa Iskander na Rufo, 
achukue msalaba wake. 

Wakamleta juu ya mahali Golgotha, ndiyo ikifasirika 22 
mahali pa kitwa. Wakampa kunywa mvinyo uliotiwa 23 
manemane, illa yeye hakupokea. Hatta walipomsu- 24 
libisha wakagawanya nguo zake, wakipiga kura juu 
yao killa mtu atwae nini. Ilikuwa saa ya tatu, waka- 25 
msulibisha. Palikuwa na andiko la mstaki wake limea- 26 
ndikwa juu, MFALME WA WAYAHUDI. 

Na pamoja naye wasulibisha wanyang'anyi wawili, 27 
mmoja upande wake wa kuume na mmoja upande wa 
kushoto. DLimetimika andiko linenalo, Akahesabika 28 
pamoja nao wasio na sheria. 

Nao waliopita wakamnenea unajisi, wakitikisa vitwa 29 
vyao, wakinena, Wa! Uharibuye hekalu, na kwa siku 
tatu ujengaye, ujiokoe mwenyewe, kashuka katika 30 
msalaba. Hivi na wakohani wakuu wakithihaki wao 31 
kwa wao pamoja na waandishi, wakanena, Aliwaokoa 
wangine; mwenyewe hawezi kujiokoa. Masiya mfalme 32 


S6 MARKO, XVI. 


wa Israeli ashuke sasa katika msalaba, tupate kuona 
na kuamini. Waliosulibishwa pamoja naye wakamshu- 

33 tumu, Ikiwa saa ya sita, palikuwa giza juu ya inchi 

34 yote, hatta saa ya tissa. Na saa ya tissa Isa akapiga 
kelele kwa sauti kuu, akinena, Eloi, Eloi, lama sabak- 
thani? Ndiyo ikifasirika, Muungu wangu, Muungu 

85 wangu, kwa nini umeniacha? Watu waliosimama 

36 karibu wakisikia wakanena, Amwita Eliya. Mmoja 
akipiga mbio, akajaza sifongo na siki, akaitia "mwanzini, 
akamnywesha, akinena, Mwache; tuone kama Eliya 
yuaja amshushe. 

70 Isa akitoa sauti kuu, akapuzia roho. Pazia la heka- 
luni likapasuka vipande viwili juu hatta chini. 

89 Akiona akida aliyesimama kumlekea ya kwamba 
akilia hivi akapuzia roho, akanena, Kweli mtu huyu 
alikuwa Mwana wa Muungu. 

40  Palikuwako na waanawake wakitazama mbali ; katika 
hawa Maryamu Magdalene, na Maryamu mama wa 

41 Yakobo mdogo na Yose, na Salome, ndio alipokuwa 
katika Galilaya waliomfuata na waliomngojea; na wa- 
ngine wengi waliopanda naye hatta Yerusalemi. 

42 Hatta sasa ikiwa jioni, ilipokuwa paraskeue, ndiyo 

43 iliyo mbele ya sabato, akija Yusuf aliye wa Arimathaya, 
diwani mwenyi heshima, aliyekuwa na mwenyewe 
akiutazamia ufalme wa Muungu, amethubutu kuingia 

44 kwa Pilato, akataka mwili wa Isa. Pilato akataajabu 
kama sasa amekufa; hatta akimwita akida akamwuliza 

45 kama toka hapo amekufa: akijua kwa akida, akamtu- 

46 nikia Yusuf mwili. Naye akinunua kitani akamshusha 
akamkunja katika kitani, akamweka katika kaburi, 
lililochimbuka katika mwamba, akafingirisha jiwe juu 

47 ya mlango wa kaburi. Maryamu Magdalene na Mar- 
yamu wa Yose wakaona alipowekwa. 

16 HATTA sabato ikipita Maryamu Magdalene na Mar- 
yamu wa Yakobo, na Salome, wakanunua manukato 

2 wapate kuja kumtia marhamu. Hatta assubui mapema 
ya kwanza ya sabato waja kwa kaburi jua likitoka. 

3 Wakasema wao kwa wao, Nani atatufingirishia jiwe 

4 katika mlango wa kaburi? Hatta wakitazama waona 
ya kwamba limefingirishiwa mbali jiwe: kwani lilikuwa 
kubwa mno. 

5 Wakiingia kaburini wakaona kijana amekaa upande 





MARKO, XVI. 87 


wa kuume, amevaa vazi jeupe; wakastuka. Awaambia, 6 
Msistuke: mwamtafuta Isa Mnazareti aliyesulibishwa : 
amefufuka; hapo hapa. Angalia mahali walipo’mweka. 
Lakini mwende zenu, waambieni waanafunzi wake na 7 
Petro, ya kwamba aw atangulia kufika Galilaya : huko 
mtamwona, kama alivy waambia. Wakatoka upesi 8 
wakakimbia katika kaburini; wakawa na tetemeko 
na kupotewa akili: wala hawakumwambia mtu neno, 
kwani wakaogopa. 

Akiondoka assubui ya kwanza ya sabato akamtokea 9 
kwanza Maryamu Magdalene, katika yake alifukuza 
pepo saba. Huyu akienda akawapa habari waliokuwa 10 
pamoja naye, wakihuzunika na wakilia. Nao wakisikia 11 
kama yu hayi, naye ameonekana naye, hawakusadiki. 

Baada ya haya akawatokea wawili wao kwa namna 12 
ngine wakitembea wakienda mashamba. Nao hawa 13 
wakienda zao wakawapa habari waliosalia : wala hawa 
hawakuwasadiki. 

Hatima akawatokea edashara wakikaa mezani, aka- 14 
walaumu kwa kutoa kuamini na kuwa mgumu moyo 
wao, ya kwamba waliomwona alipofufuka hawakuwa- 
sadiki. Akawaambia, Mkienda katika ulimwengu wote 15 
pia hubirini anjili kwa kiumbe chote. Aaminiye na 16 
abatizwaye ataokoka ; asiyeamini atahukumiwa. Ishara 17 
hizi zitafuatana nao waaminio ; kwa jina langu watafu- 
kuza pepo; watasema kwa ndimi mpya; watatwaa nyoka; 18 
hatta wakinywa kitu cha kufisha hakitawathuru; watatia 
mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya, 

Bassi Bwana alipokwisha kusema nao, akatwaliwa 19 
juu mbinguni, akaketi kwa kuume kwa Muungu. 

Wale wakitoka wakahubiri po pote, Bwana "akitenda 20 
nao, na akilifanya imara neno kwa ishara zilizofuatana. 
Amin. 





ANJILI KWA LUKA, 


1 NILIPOONA watu wangi walipotia mkono kuandika 
2 habari ya mambo yaliyokuwa sabidi kwetu, kama ‘tuli- 
vyopokea kwa wale waliokuwa mashahidi na watumishi 

3 wa neno tangu mwanzo; mimi nami naliona heri, nili- 
pofuasa kwa bidii maneno yote tangu mwanzo, kukua- 
ndikia wewe, Teofilo, rafiki yangu, kama yafuatanavyo, 

4 kwamba nawe upate kujua hakika ya maneno uliyofu- 
nzwa. 

5 Majira ya Herode mfalme wa Uyahudi, kulikuwa na 
mkohani, jina lakwe Zakariya, safu ya Abia, na mkewe 
alikuwa mwana wa benati Harun, na jina lakwe Elisabeti. 

6 Nao wote wawili walikuwa na mioyo ya kunyoka mbele 
za Muungu, wakaendelea katika amuri na haki zote za 

7 Bwana, wasiwe na makosa. Nao walikuwa hawana 
mwana, kwani Elisabeti alikuwa tasa, nao wote wawili 
walikuwa wanakwenda mbele kwa siku zao. 

8. Basi ikawa akifanya kazi yakwe ya ukohani mbele za 

9 Muungu kwa zamu ya safu yakwe, kura ikamwangukia 
kwa ada ya ukohani, kuvukiza uvumba, akaenda heka- 

10 luni mwa Bwana. Na ungi wote wa watu walikuwa 

11 wakisali "nde kwa wakati wa kuvukiza. Basi akamtokea 
malaika wa Bwana, akisimama kwa mkono wa kulia wa 

12 mathbahu pavukizwapo. Akakutuka Zakariya alipo- 
mwona, na hofu ikamwangukia. 

13 Laken malaika akamwambia, Usiogope, Zakariya, 
kwani kuomba kwako kunasikiwa, na mke wako Elisa- 
beti atakuvyalia mwana mume, na jina lakwe utamwita 

14 Yohana. Utakuwa na furaha na nderemo, na watu 

15 wangi watafurahiwa kwa kuvyawa kwakwe. Kwani 
atakuwa mkuu mbele ya Bwana, hatakunwa vinyu wala 
kileo kingine; naye atajazwa na Roho Takatifu tangu 

16 matumboni mwa mamaye. Na wangi katika waana wa 
Israeli atawarejeza kwa Bwana Muungu wao. 

17 Naye atamtangulia kwa roho na nguvu za Eliya, 
kurejeza mioyo ya baba kwa waana wao, na wale wasio- 





PUKA, t. 89 


sikia kwa akili za watu wapendao haki; kuweka watu 
tayari kwa Bwana. 

Zakariya akamwambia malaika, Talitambua kwa nini 18 
jambo hili? kwani mimi ni mzee, na mke wangu naye 
amekwenda mbele kwa siku zakwe. 

Malaika akamjibu, akimwambia, Mimi ni Gabrieli 19 
asimamaye mbele za Muungu, nami nalitumwa kusema 
nawe, na kukuambia habari hii ngema. Basi angalia, 20 
utakuwa bubu, usiweze kusema, hata siku yatakapotokea 
mambo haya; kwani wewe hukuamini maneno yangu, 
yatakayotimizwa kwa majira yao. 

Na watu walikuwa wakimngoja Zakariya, wakataa- 21 
jabu kwa kukawa kwakwe mle hekaluni. 

Basi alipotoka hakuweza kusema nao : wakatambua 22 
kwamba alitokewa ni neno mle hekaluni: naye mwenyewe 
aliwapungia mkono akikaa bubu. Ikawa siku za matu- 23 
mishi yakwe zilipotimizwa, akaondoka kurudi nyumbani 
mwakwe. Basi akhiri ya siku hizo, mkewe Elisabeti 24 
alipata mimba, akajifita miezi mitano, akinena, Ndivyo 25 
Bwana alivyonifanyia katika siku za kunitazama, kuni- 
ondolea aibu yangu katika watu. 

Na mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa ni Mu- 26 
ungu, kwenda mji wa Galilaya, jina lakwe Nazareti, kwa 27 
mwanamwali aliyekuwa akiozwa mume,jina lakwe Yu- 
suf, wa nyumba ya Daudi; na jina la mwanamwali alii- 
twa Maryamu. Na malaika alipoingia kwakwe aka- 28 
nena, Salama 1 kwako uliyepata neema, Bwana yu pa- 
moja nawe: umebarikiwa wewe katika watu wake. 

Naye alipomwona, akakutuka kwa maneno yakwe, 29 
akaaza ni salamu gani hiyo. Malaika akamwambia, 30 
Usiogope Maryamu, kwani umepata neema kwa Muungu. 
Angalia, utapata mimba, utavyaa mwana mume, utaita 31 
jina lakwe ISA. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana 32 
wa aliye juu, na Bwana Muungu atampa kiti cha Daudi 
babaye; atamiliki nyumba ya Yakobo dayima, na ufa- 33 
lme wakwe hautakuwa na mwisho. 

Maryamu akamwambia malaika, Litakuwaje neno hili, 34 
mbona simtambui mume? Malaika akamjibu, akimwa- 35 
mbia, Roho Takatifu itakujia, na nguvu za aliye juu zita- 
kukalia kama uvuli: ndipo napo kivyaliwacho kitakatifu 
kiitwe Mwana wa Muungu. Basi angalia Elisabeti 36 
mbari yako, naye ana mimba ya mwana mume kwa 


90 LUKA, Ji 


uzee wakwe, na mwezi huu ni wa sita kwakwe aliyea- 

37 mbiwa ni tasa. Kwani kwa Muungu hapana neno asi- 
loweza. 

98 Maryamu akanena, Angalia, mirai ni mjakazi wa 
Bwana, na liwe kwangu neno lako uliloniambia. Ma- 
laika akatoka kwakwe, 

89 Basi siku hizo Maryamu akaondoka, akaenenda mbio 

40 milimani, katika mji wa Yuda, akaingia nyumbani 

41 mwa Zakariya, akamwamkua Elisabeti. Ikawa, Elisa- 
beti akisikia salamu ya Maryamu, mtoto akaruka matu- 
mboni mwakwe, na Elisabeti akajazwa Roho Takatifu, 

42 akaita kwa sauti kuu, akanena, Unabarikiwa wewe ka- 
tika wake, linabarikiwa nalo tunda la matumbo yako. 

43 Na jambo hili kwangu latokapi, mamaye Bwana wangu 

44 kuja kwangu? Tazama, sauti ya salamu yako ilipoi- 
ngia mashikioni mwangu, mtoto aliruka: matumboni 

45 mwangu kwa furaha. Na heri ina wewe uliyeamini, 
kwani yatatimizwa maneno yale uliyoambiwa ni Bwana. 

46 Maryamu akanena, Moyo wangu unamkuza Bwana, 

47 na roho yangu inafurahiwa kwa Muungu Mwokozi 

48 wangu. Kwani akajali udogo wa mjakazi wakwe; anga- 

49 lia tan gu sasa vivyazi vyote vitaniita mbarikiwa. Kwani 
yeye mwinyi nguvu alinifanyia mambo makuu, na jina 

50 lakwe li takatifu. Na rehema zakwe ziko, tangu 

51 kivyazi hata kivyazi, kwa wale wamchao. Akafanya 
nguvu kwa mkono wakwe, akatawanya watu walio na 

52 kiburi kwa mawazo ya mioyo yao. Akashusha wenyi 

53 nguvu vitini mwao, akawakweza wanyonge. Wenyi 
ndaa akawajaza na vitu vyema, na wenyi mali akawa- 

54 ondoa watupu. Akamsayidia Israeli mtu wakwe, aki- 

55 kumbuka rehema zakwe, kama alivyonena na babu zetu, 
kwa Ibrahimu na mbeyu yakwe siku zote. 

56 Na Maryamu alikaa kwakwe kadiri ya miezi mitatu, 
akarudi nyumbani mwakwe. 

57 Basi Elisabeti akatimiziwa majira yakwe ya kuvyaa, 

58 akavyaa mwana mume. Na jirani na mbari zakwe wa- 
kasikia kwamba Bwana akamkuzia rehema zakwe, wa- 
kafurahiwa pamoja naye. 

59 Ikawa, siku ya nane, wakaja kumtahiri mwana, waka- 

60 mwita jina la babaye, Zakariya. Basi mamaye akajibu 

61 akanena, Sivyo, ataitwa Yohana. Wakamwambia, Ha- 

62 pana mtu katika mbari zako aliyeitwa jina hilo. Wa- 


LUKAJ U. 91 


kampungia babaye mikono, kwamba wajue yuataka 
aitwe jina gani. Akataka ubao wa kuandikia, aka- 63 
andika, akinena, Jina lakweni Yohana. Wakataajabu 
wote. 

Likafunguliwa kanwa lakwe, na ulimi wakwe tharuba 64 
hiyo, akanena akimshukuru Muungu. Na hofu ikaingia 65 
wote waliokaa kandokando yao; na maneno haya yote 
yakasemwa katika mlima wote wa Uyahudi; na wote 66 
waliosikia wakayaweka mioyoni mwao, wakisema, Mwa- 
na huyu atakuwa mwana gani? Na mkono wa Bwana 
ulikuwa pamoja naye. 

Na Zakariya babaye akajazwa na Roho Takatifu, aka- 67 
tabiri, akinena, Ahimidiwe Bwana Muungu wa Israeli ; 68 
kwani akatazama, akakomboa watu wakwe. Akatusi- 69 
mikia pembe ya wokovu, katika nyumba ya Daudi 
mtu wakwe; kama alivyosema kwa kanwa la manabii 70 
wakwe watakatifu tangu zamani. Wokovu wa kutoka 71 
kwa adui zetu, na mkononi mwa watu wote watuzirao. 
Kutimiza rehema alizoaganana babuzetu, na kukumbuka 72 
ahadi yakwe takatifu, kiapo alichomwapia Ibrahimu babu 73 
yetu, kutujalia swiswi, kwamba tutolewe mkononi mwa 74 
adui zetu, tukamtumikie yeye, tusipokuwa na hofu, kwa 75 
utakatifu na haki mbele zakwe, siku zote za maisha 
yetu. 

Na wewe, mwana, utaitwa nabii wa aliye juu; kwani 76 
utatangulia mbele ya uso wa Bwana, kuweka tayari ndia 
zakwe ; kuwapa watu wakwe maarifa ya wokovu katika 77 
msamaha wa thambi zao, kwa rehema nyororo za Mu- 78 
ungu wetu, kwazo kwamba alfajiri ikatoka, ikatutazama 
kwa juu, kuwapa mwanga wale wakaao kizani na uvulini 79 
mwa mauti, na kulekeza maguu yetu katika ndia ya sa- 
lama. Na huyo mwana akakua akafanya nguvu katika 80 
roho, akakaa barani, hata siku ya kutokea kwakwe kwa 
watu Waisraeli. 


IKAWA siku zile, amuri ikatoka kwa Kaisari Au- 2 
gusto, kwamba ulimwengu wote uandikwe. Na andi- 2 
ko hili ndilo la kwanza lililokuwako Kirenio asipotasa 
kuwa wali wa Shami. Na watu wote wakaenenda 3 
kuandikwa, kulla mmoja mjini mwakwe. 

Na Yusufnaye akatoka Nazareti, mji wa Galilaya, aka- 4 


kwea nti ya Uyahudi, kuenenda mji wa Daudi, uitwao 


| Betlehem, kwani alikuwa mtu wa nyumba na kivyazi 


92 LUKA; TM. 


9 cha Daudi, kwamba aandikwe pamoja na Maryamu aliye- 
kuwa akiozwa kuwa mkewe, aliyekuwa na mimba. 

6 Basi ikawa wakikaa kule, siku zakwe za kuvyaa zika- 

7 timizwa; akavyaa mwana wakwe wa kwanza, akamtia 
ndani ya vitambaa, aka mweka horini, kwani hawakuwa 
na pahali katika nyumba ya wageni. 

8 Na watunga walikuwako nti ile, waliokaa barani, wa- 
kilinda kundi lao kwa zamu, majira ya usiku. 

9 Basi angalia, malaika ya Bwana akawajia, na enzi 
ya Bwana ikawazungukia kwa nuru: wakacha kicho 

10 kikubwa. Malaika akawaambia, Msifanye hofu : basi 
angaliani, nawaletea nwinwi habari ngema ya furaha kuu, 

11 itakayofika kwa watu wote; kwani mnavyaliwa Mwo- 
kozi leo, ndiye Masiya Bwana, katika mji wa Daudi. 

12 Na alama yenu ni hii; mtamwona mtoto aliyetiwa 

13 ndani ya vitambaa, aliyelazwa horini. Na tháruba hiyo 
unakuwapo pamoja na malaika yule ungi wa jeshi la 

14 mbinguni, wakimhimidi Muungu, wakinena, Enzi ni 
ya Muungu kwa juu, na salama kwa nti, na nderemo 

15 kwa watu. Ikawa, malaika walipoepukana nao wakenda 
mbinguni, watu wale watunga wakaambiana, Na tuende 
hata Betlehem, tukaangalie neno hili lililokuwa, Bwana 
alilotuhubiri. 

16 Wakaja mbio, wakamwona Maryamu na Yusuf, na 

17 mtoto aliyelazwa horini. Walipoona wakalieneza neno 

18 lile waliloambiwa kwa mwana huyu. Na watu wote wa- 
liosikia wakataajabu kwa hayo yaliyosemwa kwao ni wa- 

19 tunga. Ela Maryamu akatunza maneno haya yote, aki- 

20 yafikiri moyoni mwakwe. Na watunga wakarudi wa- 
kimhimidi wakimsifu Muungu kwa mambo yote wali- 
yosikia, waliyoona, kama walivyoambiwa. 

2l Na siku nane zilipotimizwa za mwana kutahiriwa, 
jina lakwe likaitwa ISA, lile lilioitwa ni malaika asitasa 
kupatiwa mimba. 

22 Na siku za tohara yao zilipotimizwa, kwa sheria ya 
Musa, wakamleta Yerusalemini, kumweka kwa Bwana, 

23 kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, Kulla kiume 
kifunguacho matumbo ya mama kiitwe kitakatifu kwa 

24 Bwana ; na kwamba watoe sadaka, kama ilivyonenwa 
katika sheria ya Bwana, ndiwa manga wawili, au ma- 
kinda mawili ya ndiwa manga. 

25 Basi angalia, kulikuwa na mtu Yerusalemini, jina 








UKA. 93 


lakwe Simeon, na mtu huyo alikuwa salihi, akimcha 
Mwenyiezi Muungu, akilinda utulivu wa aa na 
Roho Takatifu yalikuwa juu yakwe. Naye alikuwa 26 
akihubiriwa ni Roho Takatifu, kwamba hataona mauti 
asipotasa kumwona kwanza Masiya wa Bwana, 

Akaja hekaluni kwa Roho hiyo; basi mamaye na 27 
babaye walipomleta mtoto Isa, kwamba wamfanyie 
kama ilivyokuwa ada ya sheria, yeye akampakata miko- 28 
noni mwakwe, akamhimidi Muungu, akanena, Ewe 29 
Bwana, sasa wamwaga mtumishi wako kwa salama, 
kama ulivyonena. Kwani mato yangu yanaona wokovu 30 
wako, ulioweka tayari usoni mwa watu wote; mwanga wa 3 
WE nukia mataifa, na enzi ya watu wako Wasa olis 

Yusuf na mamaye wakataajabu kwa hayo yaliyo- 33 
nenwa kwa ajih yakwe. Na Simeon akawabariki, 34 
akamwambia Maryamu mamaye, Angalia, huyu ana- 

wekwa, watu wangi waanguke na wangi wasimame katika 
Waisraeli, awe alama ishindaniwayo. Nawe nafsi yako 35 

upanga utakuingia moyoni mwako, kwamba mawazo ya 
mioyo mingi yafunuliwe. 

Kulikuwa na Hana nabii mke, mwana wa Fanueli, wa 36 
kabila ya Asher, naye alikuwa na maisha mangi, na 
tangu alipokuwa mwana mwali alikuwa na mume miaka 
sabaa. Naye ni mjaani, wa kadiri ya miaka arba wa 37 
thamanini, asiyeondoka hekaluni, akimwabudu Muungu 
kwa kufunga na kusali usiku na mtana. Akakurubia 38 
naye saa ileile akamshukuru Bwana, akamsema kwa wote 
waliokuwa wakingojea ukombozi katika Yerusalem. 

Basi walipotimiza mambo yote yaliyowapasa kwa 39 
sheria ya Bwana, wakarudi Galilaya, mjini mwao Na- 
zareti. 

Na yule mtoto alikua alifanya nguvu ania roho, 40 
akiwa akijazwa akili ngema, na neema ya Muungu ili- 
kuwa juu yakwe. 

Na kulla mwaka mamaye na babaye walikuwa wake- 41 
nenda Yerusalemini, ikiwa siku kuu ya Pasaka. Basi 42 
alipotimiza miaka kumi na miwili, akakwea nao Yeru- 
salemini kama ilivyokuwa ada ya siku kuu, na siku zao 43 
zilipokoma hatta wakirudi, yeye mwana Isa akakaa 
nyuma katika Yerusalem, babaye na mamaye wasipojua ; 
wakihesabu kwamba yu pamoja na jamaa zao, wakenda 44 
mwendo wa siku moja, wakamtafuta katika mbari zao na 


94 DUKAS B. 


45 wenzi wao, wasimwone: wakarudi Yerusalemini ku- 
mwenza. 

46 Ikawa baada ya siku tatu, wakamwona hekaluni, aki- 

47 keti katikati ya waalimu, akiwasikiza akiwauliza. Wa- 
kataajabu mno wote waliomsikia kwa akili zakwe na 

48 kujibu kwakwe. Basi walipomwona wakakutuka, na ma- 
maye akamwambia, Mwana,ukatufanyiani hivi? angalia, 
babayo na mimi tukakutafuta kwa uchungu. 

49 Akawaambia, Kwani kunitafuta ? hamkujua kwamba 

50 yanipasa kuwa katika haya ya baba yangu? Nao ha- 
wakufahamu neno hili alilosema nao. 

5l Akashuka nao, akaja Nazareti, akajiweka tini mwao. 
Na mamaye akaweka maneno haya yote moyoni mwakwe. 

52 Na Isa aliongea kwa akili ngema na kwa maisha, na 
neema kwa Muungu na kwa watu. 

3 KATIKA mwaka wa kumi na tano wa miliki ya 
Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa wali wa Uya- 
hudi, na Herode alipokuwa mfalme wa Galilaya, na 
nduguye Filipo alipokuwa mfalme wa Iturea na wa nti 
ya Trakonīiti, na Lisania alipokuwa mfalme wa Abilene, 

? na Hana na Kayafa walipokuwa wakohani wakuu, neno 
la Muungu likaja kwa Yohana mwana wa Zakariya, kule 
barani. 

3 Akaja kandokando zote za Yardeni, akihubiri ubatizo 

4 wa kujuta na kusamehewa thambi; kama ilivyoa- 
ndikwa chuoni mwa maneno ya Isaya nabii, akinena, 
Kuna sauti ya mtu ahubiriye barani, Fanyani tayari 

5 ndia ya Bwana, nyoshani mikondo yakwe. Kulla bopo 
lijazwe, na kulla mlima na kilima vishushwe, na kitu 
kilicho kombo kinyoshwe, na ndia zenyi mashimo ziwe 

6 sawasawa. Na viumbe vyote vione wokovu wa Muungu. 

7 Akawaambia makundi waliotoka "nde kwamba waba- 
tizwe ni yeye, Enwi kivyazi cha nyoka, n'nani aliye- 

8 waonyesha kukimbia ghathabu zitakazokuja? Kwa 
sababu hiyo leteni matunda yawapashayo kujuta, wala 
msiazimie kunena ndani mwenu, Kuliko baba wetu ni 
Ibrahimu: kwani mimi nawaambia, kwamba Muungu 
aweza kufufia haya mawe yawe waana wa Ibrahimu. 

9 Na shoka linakwisha wekwa mashinani mwa miti, na 
kulla mti usiofanya tunda ngema ukakatwa ukatiwa 
motoni. 

10 Makundi wakamuliza, wakinena, Tufanyeni sasa? 





LUKA, MI. 95 


Akawajibu akiwaambia, Aliye na kanzu mbili atoe moja 11 
akampe mwenziwe asiye nayo; na aliye na vyakula, 
afanye vivyo. Watozi wa ushuru nao wakaja kubatizwa, 12 
wakamwambia, Mkufunzi, tufanyeni ? Akawaambia, 13 
msitoze zayidi illa iliyowapasa baki yenu. Wakamuliza 14 
nao askari, wakinena, Naswi tufanyeni? Akawaambia, 
Msimfanyie mtu nguvu, wala msimthilimu mtu; “mwe 
rathi kwa mshahara wenu. 

Basi watu wote wakiwa wakitaraji, wakiaza mioyoni 15 
mwao kwa hali ya Yohana, kwamba ndiye hana budi 
kuwa Masiya; Yohana akajibu wote, akiwaambia, Mimi 16 
kwa kweli nawabatiza kwa maji, laken yuaja mwinyi 
nguvu zayidi ya mimi, ambaye kwamba simtoshi kum- 
fungulia ukanda wa viatu vyakwe: yeye atawabatiza 
nwinwi kwa Roho Takatifu na kwa moto. Mkononi 17 
mwakwe kuna mwiko wa kutupia nafaka, atafiagia 
kiwanda chakwe, atakusanya nganu boharini mwakwe, 
na mapepe atay 'ateketeza kwa moto usiozimika. Na 18 
maneno mangi mangine akawaonya, akawaeleza watu. 

Laken mfalme Herode akipatilizwa ni yeye kwa ajili 19 
ya Herodiade mke wa nduguye, na kwa maovu yote 
Herode aliyofanya, tena juu ya yote akaongeza na hili, 20 
kumfunga Yohana gerezani. 

Ikawa, watu wote wakibatizwa, na Isa naye akibatizwa, 21 
na akisali, mbingu zikafunguka, na Roho Takatifu ika- 22 
shuka juu yakwe kwa sura ya mwili kama ndiwa manga, 
na sauti ikatoka mbinguni, ikinena, Ndiwe mwanangu, 
kipendo changu ; kwako ninapendezewa. 

Na mwenyewe Isa alikuwa anaingia mwaka wa tha- 23 
lathimi, akiwa, kama alivyohesabiwa, mwana wa Yusuf 
aliyekuwa mwana wa Eli, aliyekuwa mwana wa Matati, 24 
aliyekuwa mwana wa Lawi, aliyekuwa mwana wa Melki, 
aliyekuwa mwana wa Jana, aliyekuwa mwana wa Yusuf, 
aliyekuwa mwana wa Matatia, aliyekuwa mwana wa 25 
Amos, aliyekuwa mwana wa Nahum, aliyekuwa mwana 
wa Esli, aliyekuwa mwana wa Nage, aliyekuwa mwana 26 
wa Maathi, aliyekuwa mwana wa Matatias, aliyekuwa 
mwana wa Dimei, aliyekuwa mwana wa Yusuf, aliye- 
kuwa mwana wa Yuda, aliyekuwa mwana wa Yohana, 27 
aliyekuwa mwana wa Resa, aliyekuwa mwana wa Zoro- 
babel, aliyekuwa mwana wa Salathiel, aliyekuwa mwana 
wa Neri, aliyekuwa mwana wa Melki, aliyekuwa mwana 28 


96 LUKA, IV. 


wa Adi, aliyekuwa mwana wa Kosam, aliyekuwa mwana 
29 wa Elmodam, aliyekuwa mwana wa Eri, aliyekuwa 
mwana wa Yose, aliyekuwa mwana wa Eliezer, aliyekuwa 
mwana wa Jorim, aliyekuwa mwana wa Matati, aliye- 
30 kuwa mwana wa Lawi, aliyekuwa mwana wa Simeon, 
aliyekuwa mwana wa Yuda, aliyekuwa mwana wa Yusuf, 
aliyekuwa mwana wa Jonan, aliyekuwa mwana wa 
31 Eliakim, aliyekuwa mwana wa Melea, aliyekuwa mwana 
wa Mainan, aliyekuwa mwana wa Matatha, aliyekuwa 
32 mwana wa Nathan, aliyekuwa mwana wa Daudi, aliye- 
kuwa mwana wa Yese, aliyekuwa mwana wa 'Obedi, 
aliyekuwa mwana wa Boas, aliyekuwa mwana wa Salmon, 
33 aliyekuwa mwana wa Nahason, aliyekuwa mwana wa 
Aminadab, aliyekuwa mwana wa Aram, aliyekuwa 
mwana wa Esrom, aliyekuwa mwana wa Fares, aliye- 
34 kuwa mwana wa Yuda, aliyekuwa mwana wa ,Yakob, 
aliyekuwa mwana wa Isaak, aliyekuwa mwana wa Ibra- 
himu, aliyekuwa mwana wa Tara, aliyekuwa mwana wa 
33 Nahor, aliyekuwa mwana wa Saruhu, aliyekuwa mwana 
wa Ragau, aliyekuwa mwana wa Faleg, aliyekuwa 
36 mwana wa Eber, aliyekuwa mwana wa Sala, aliyekuwa 
mwana wa Kainan, aliyekuwa mwana wa Arfakhasad, 
aliyekuwa mwana wa Sem, aliyekuwa mwana wa Nuhu, 
37 aliyekuwa mwana wa Lamekh, aliyekuwa mwana wa 
Metusala, aliyekuwa mwana wa Enokh, aliyekuwa mwana 
wa Jaredi, aliyekuwa mwana wa Maleleel, aliyekuwa 
38 mwana wa Kainan, aliyekuwa mwana wa Enos, aliye- 
kuwa mwana wa Seti, aliyekuwa mwana wa Adam, aliye- 
kuwa wa Muungu. 
4 BASI Isa ailan akijaa Roho Takatifu, akarudi 
2 kutoka Yardeni, akaongozwa barani kwa Roho hiyo siku 
arbaini, akajaribiwa ni Shetani; naye hakula kitu siku 
3 hizo, nazo zilipotimia, baada yakwe akaona ndaa. She- 
tani akamwambia, Ukiwa mwana wa Muungu, liambie 
4 jiwe hili, liwe mkate. Isa akamjibu, akinena, Yanaa- 
ndikwa, kwamba mtu haishi kwa mkate tu, illa kwa 
neno la Muungu liwalo lote. 
5. Shetani akampeleka juu ya mlima mrefu, akamwo- 
nyeza miliki zote za ulimwengu, kwa ukope wa juu kuja 
6 tini. Shetani akamwambia, Mamlaka haya yote na enzi 
akwe 'ntakupa, kwani 'nnapawa mimi, nami nampa 
7 mmtakaye; basi ukinisujudia mimi, yote itakuwa yako. 





WOKA, IV. 97 


Isa akamjibu, akanena, Enenda nyuma yangu, Shetani: 8 
yanaandikwa, Msujudie Bwana Muungu wako, mtumikie 
yeye peke yakwe. 

Akampeleka Yerusalemini, akamtia juu ya kileleta 9 
cha hekalu, akamwambia, Ukiwa Mwana wa Muungu, 
ujitupe tini kwa papahapa. Kwani yameandikwa, 10 
Kwamba ataamuru malaika wakwe kwa ajili yako, 
kwamba wakukinge, mwakutukue mikononi mwao, 11 
kwamba usikungwae guu lako na jiwe. Isa akajibu, 12 
akamwambia, Yanenwa, Usimjaribu Bwana Muungu 
wako. Na shetani alipomaliza majaribu yote, akaondoka 13 
kwakwe wakati huo. 

Na Isa akarudi kwa nguvu zile za Roho, akaja Gali- 14 
laya, na sifa yakwe ikatoka ikienea nti zote za kando- 
kando. Akafunza katika makutano yao, akisifiwa ni 15 
watu wote. Akaja Nazareti, alipolewa, na siku ya 16 
sabato akaingia sunagoge kama ilivyokuwa ada yakwe, 
akasimama kusoma. Akapawa chuo cha nabii Isaya; 17 
basi alipokifunua chuo hicho, akaona pahali palipoandi- 
kwa, Roho ya Bwana ni juu yangu, kwani akanipaka, 18 
kuwahubiri masikini maneno ya anjili, akanituma kupoza 
watu waliopondeka mioyo, na kuhubiri watu walio- 
fungwa msamaha wao, na watofu wa mato kwamba 
wafumbuke waone, kuwaata huru hao waliokuwa wana- 
finyangwa; kuhubiri mwaka wa neema wa Bwana. 19 
Akafinika chuo, akampa mtumishi, akaketi; na mato ya 20 
watu wote waliokuwa katika sunagoge yakamlekea 
yeye. Akaanza kuwaambia, Leo maandiko haya yana- 21 
timizwa mashikioni mwenu. Na wote wakamshuhudia, 22 
wakataajabu kwa maneno ya neema yaliyotoka kanwani 
mwakwe, wakanena, Huyu si mwana wa Yusuf? Naye 23 
akawaambia, Kwa kweli mtaniambia methali hii, Tabibu, 
ujiague nafsi yako; yale tuliyosikia yanatendwa katika 
Kapernaum, utende na hapa mjini mwako. 

Akanena, Kwa kweli nawaambia nwinwi, hapana 24 
nabii aliyetakabaliwa mjini mwakwe. Laken nawaa- 25 
mbia kwa kweli, walikuwako wajaani wangi katika 

Waisraeli kwa wakati wa Eliya, mbingu zilipokuwa 

zikifungwa miaka mitatu na miezi sita, ilipokuwa ndaa 

kuu katika nti yote; laken Eliya hakutumwa kwa 26 

mmoja wao, ila kwa mtu mke mjaani wa Sarepta, mji 

wa Sidoni. Na watu wangi wenyi ukoma walikuwako 27 
ES 


93 LUKA, V. 
katika Waisraeli kwa wakati wa Elisha nabii, asitakaswe 
28 mmoja wao, ila Naaman mtu wa Sham. Wakajawa ni 
hasira wote waliokuwa sunagogeni, wakisikia maneno 
29 haya. Wakasimama wakamsukuma kumtoa mjini 
mwao, wakampeleka hata gengeni mwa kilima palipoje- 
30 ngwa mji wao, kwamba wamtupe tini; laken yeye alipita 
katikati yao akenda zakwe. 
31 Akatelemuka Kapernaum, mji wa Galilaya, akawa- 
32 fanza kwa siku za sabato. Wakataajabu mno kwa 
kufunza kwakwe, kwani neno lakwe lilikuwa na nguvu. 
83 Basi katika sunagoge kulikuwa na mtu, aliyekuwa 
na roho ya jinni mkoo, naye alipiga kelele kwa sauti 
34 kuu, akinena, Utuate; tunani nawe, Isa wa Nazareti ? 
Unakuja kutuharibu ? Nakujua kwamba ndiwe Mtaka- 
35 tifu wa Muungu. Isa akamkaripia, akinena, Nyamaa ; 
toka ndani mwakwe. Jinni akamtupa katikati, akamto- 
36 ka asipomhasiri. Kiwewe kikawajia wote, wakaambiana 
wao kwa wao, wakinena, Nini neno hili? hakikaye kwa 
mamlaka na kwa nguvu aamuru roho zenyi taka, nazo 
37 zatoka. Na mshindo wakwe ukatoka ukaenea kulla 
pahali pa nti za kandokando. 
38 Akaondoka sunagogeni, akaingia nyumba ya Siman. 
Basi mkwewe Siman alikuwa anashikwa ni homa kubwa, 
39 wakamwomba kwaajili yakwe. Akamwinamia akakaripia 
ile homa, ikimwata; akaondoka tharuba' hiyo, akawatumi- 
40 kia. Najua likiwa likitwa, watu wote waliokuwa na wago- 
njwa wa marathi mbalimbali wakawaleta kwakwe; naye 
kulla mmoja wao, akamwekea mikono juu yakwe aka- 
41 wapoza. Na majinni nayo yakawatoka watu wangi, 
yakilia na yakinena, Ndiwe Masiya, Mwana wa Mu- 
ungu; naye akawakaripia, asiwaliche kunena: kwani 
42, walimjua kwamba ndiye Masiya. Basi mtana ulipoku- 
wako, akatoka akaenenda pabali barani; makundi waka- 
mtafuta, wakaja hata kwakwe, wakamzuia kwamba asi- 
43 waondokee. Laken yeye akawaambia, Yanipasa kuhu- 
biri anjili ya ufalme wa Muungu miji mingine nayo, 
44 kwani ndilo neno nililotumwa. Basi akawa akihubiri 
katika masunagoge ya Galilaya. 
5 IKAWA makundi wakimsonga kusikiza maneno 
ya Muungu, naye akisimama kandokando ya ziwa la 
2 Genesareti, akaona madau mawili yaliyokuwa kando- 
kando ya ziwa; laken wavuvi walikuwa wanatoka 


BURA; Vi | 99 


kuosha nyavu zåo. Akaingia dau moja, lililokuwa la 
Siman, akamtaka kuliepua kidogo na pwani, akaketi 
akafunza makundi ndani ya dau. 

Basi alipokoma kunena, akamwambia Siman, Songea 4 
kinani mkatie nyavu zenu, mkavue. Siman akamjibu 93 
akamwambia, Bwana, tulisumbuka usiku kucha, tusipate 
kitu : laken kwa neno lako 'ntatia nyavu. Basi walipo- 6 
fanya hivi, wakashika ungi wa samaki wangi; nyavu 
zao zikiwa zikitaruka. Wakapungia mikono wenzi wao 7 
waliokuwa katika dau jingine, kuja kuwasayidia; nao 
wakaja, wakajaza madau yote mawili hata yakizama. 
Siman Petro alipoona, akaangukia magotini mwa Isa, 8 
akinena, Bwana, toka kwangu, kwani mimi ni mtu 
mkosa. Hakikaye kiwewe kilikuwa kinamshika yeye 9 
na wote waliokuwa pamoja naye, kwa hawa samaki 
waliopata. Na Yakobo vivyo, na Yohana, waana wa 10 
Zebedayo, waliokuwa washiriki pamoja na Siman. Isa 
akamwambia Siman, Usifanye hofu ; tangu sasa utavua 
watu. Wakaleta madau pwani, wakaata pia, waka- 11 
mfuata yeye. 

Ikawa alipokuwa katika mmoja wa miji ile, angalia, 12 
mtu aliyejaa ukoma; naye alipomwona Isa, akaanguka 
kwa uso wakwe, akamwomba, akinena, Bwana, ukitaka 
waweza kunitakasa. Akanyosha mkono akamgusa, 13 
akinena, Nataka; utakate. Na tharuba hiyo ukoma 
ukamtoka. Akamsisitiza kwamba asimwambie mtu; 14 
laken Uenende ukajionyeshe kwa mkohani, ukapeleke 
sadaka za kutakata kwako, kama Musa alivyoamuru, 
iwe ushuhuda kwao. Laken habari yakwe ikazidi 15 
kuenea, na makundi mengi wakakutana kumsikiza na 
kupozwa magonjwa yao. Laken mwenyewe alikuwa 16 
akijitenga barani, akisali. 

Ikawa siku moja hizo, akiwa akifunza, na Mafarisayo 17 
na waalimu wa sheria walikuwako wanaketi, nao wali- 
kuwa wanatoka kulla mji wa Galilaya, na Uyahudi, na 
Yerusalem. Na nguvu za Bwana zilikuwako kupoza 
watu. Angalia, watu wamtukua mtu kitandani, aliye- 18 
kuwa ana katika viungo, wakitaka pahali pa kumpe- 
nyeza na kumweka mbele yakwe, wasipaone pakumpe- 19 
nyezea, kwa makundi kuwa mengi; wakakwea juu ya 
dari, wakafumua matufali, wakampuliza pamoja na 
kitanda katikati mbele ya Isa. 

E 2 


GEJ 


100 . LUKA, Y. 


20 Naye alipoona imani yao, akamwambia, Mtu wewe 
2l usamehewe thambi zako. Basi wale waana vyuoni na 
Mafarisayo wakaanza kutafakari, wakinena, °Nnani 
huyu asemaye kufuru? 'Nnani awezaye kusamehe 
22 thambi, isipokuwa Muungu pekeye? Isa akatambua 
mawazo yao, akajibu akawaambia, Mwawaza nini mio- 
29 yoni mwenu? Kilicho rahisi ni kunena, Usamehewe 
24 thambi zako, ima kunena, Simama uenende? Basi 
kwamba mjue, kwamba Mwana wa mtu yuna mamlaka 
katika ulimwengu kusamehe thambi, akamwambia 
yeye aliye katika viungo, Simama, ushike kitanda 
Ro chako, enenda nyumbani mwako. Na tharuba hiyo aka- 
simama mbele zao, akashika kile alicholalia, akatoka 
26 kuenda nyumbani mwakwe, akimsifu Muungu. Wa- 
katokwa ni roho wote, wakamsifu Muungu, wakajawa 
ni hofu, wakinena, Tunaona miujiza leo. 

27 Na akhiri ya haya akatoka, akaona mtozi wa ushuru, 
jina lakwe Lawi, akiketi forthani, akamwambia, Uni- 

28 fuate mimi. Akaata kulla kitu, akaondoka, akam- 

29 fuata. Na Lawi akamfanyia karamu kuu nyumbani 
mwakwe, na watozi wa ushuru wangi na watu wangine 

80 walikuwa wakiketi chakulani pamoja nao. Basi Ma- 
farisayo na waana vyuoni wao wakawaguna waanafunzi 
wakwe, wakinena, Kwani kula na kunwa pamoja na 

8l watozi wa ushuru na watu wenyi thambi? Isa akajibu 
akawaambia, Si watu wazima wamtakao tabibu, laken 

32 wagonjwa. Nami sikuja kuita watu wema, laken wale 
wabaya kujuta. 

833 Nao wakamwambia, Waanafunzi wa Yohana wafunga 
mara nyingi, na wasali sala, na waanafunzi wa Mafari- 

84 sayo ni vivyo, laken wako wala wanwa. Akawaambia, 
Mwaweza kuwaambia watu walio na arusi, Fungani, 

35 yule mwinyi kuoa akiwa pamoja nao? Laken siku zita- 
kuja, mwinyi kuoa atakapoondolewa kwao, basi ndipo 
watakapofunga siku zile. 

36 Akawaambia na fumbo, Kwamba hapana mtu atiaye 
kitambaa cha nguo mpya juu ya nguo kukun; akitia, 
kile kipya nacho chararua, na kitambaa cha nguo mpya 

37 hakilingani na ile kukuu. Wala hapana mtu atiaye 
vinyu mpya katika viriba vikukuu ; akitia, vinyu mpya 
itararua vile viriba, na vinyu itamwaika, na viriba vita- 

38 haribika. Laken vinyu mpya ni kutiwa katika viriba 


WUKA, VI 101 


vipya, basi vyote viili vitakaa vizima. Na mtu aliye- 39 
kunwa vinyu ya kale, hana haraka ya kutaka mpya; 
kwani anena, Ya kale ni heri. 

IKAWA, kwa siku ya sabato ya pili, akipita katika 6 
mashamba ya nganu, waanafunzi wakwe wakaburura 
mashuke wakala, wakifikicha kwa mikono. Basi Mafa- 2 
risayo wangineo wakawaambia, Kwani kufanya jambo 
lisilokuwa halali kwa siku za sabato? Isaakajibu,aka- 3 
waambia, Hata neno hili hamkusoma, Daudi alilotenda, 
alipokuwa na ndaa, yeye na wale waliokuwa pamoja 
naye? Kwamba akaingia nyumbani mwa Muungu, 4 
akitwaa mikate ya uso, akala aka awapa na wale wenziwe, 
nayo si halali kula ila kwa wakohani peke yao? Aka- 5 
waambia, kwamba Mwana wa mtu ni Bwana hata wa 
siku ya sabato. 

Ikawa, kwa sabato nyingine nayo akiingia sunagoge 6 
akifunza ; alikuwako mtu, mkono wakwe wa kulia uli- 
kuwa unapooza. Basi waanavyuoni na Mafarisayo wa- 7 
kamtunduia kwamba ataagua mtu siku ya sabato, kusudi 
wapate sababu kwakwe ya kumstaki. Laken yeyeaka- 8 
tambua mawazo yao, akamwambia yule mtu aliyekuwa 
na mkono uliopooza, Ondoka, ukasimame katikati. 
Akaondoka, akasimama. Isa akawaambia, Nawauliza 9 
nwinwi, kipashacho kwa siku za sabato ni kufanya 
vyema au kufanya vibaya? kuponya roho au kulanga- 
miza? Akazunguka, akawaangalia watu wote, aka- 10 
mwambia yule mtu, Nyosha mkono wako. Akaunyo- 
sha; mkono wakwe ukarejezwa mzima kama ule wa 
pili. Wakajawa ni wazimu, wakasemezana wao kwa 11 
wao neno wawezalo kumtenda Isa. 

Ikawa siku hizo, akatoka akenda juu ya mlima ku- 12 
sali, akikesha usiku kucha kwa kumwomba Muungu. 
Basi mtana ulipokuwako, akaita waanafunzi wakwe, 13 
akatagua watu kumi na wawili, ambao kwamba aliwapa 
na jina la wajumbe; Siman ambaye alimwita na Petro, 14 
na Andrea nduguye, Yakobo na Yohana, Filipo na Bar- 
tolomayo, Matayo na Tomasi, Yakobo mwana wa Alfayo, 15 
na Siman aliyeitwa na Zelote, Yuda wa Yakobo na Yuda 16 
Iskariota, aliyekuenda msema. Akashuka pamoja nao, 17 
akasimama mahali kitelele, na kundi la waanafunzi 
wakwe na ungi wa watu, waliotoka nti yote ya Uyahudi 
na Yerusalem, na pwani ya Turo na Sidon, waliokuja 

E 3 


102 LUKA, VI. 


18 kumsikiza na kupozwa marathi yao; na wao waliosu- 
19 mbuliwa ni roho zenyi ukoo; nao wakapozawili Na kundi 
lote walitaka kumgusa, ewa nguvu zilitoka kwakwe, 

20 nazo ziliwapoza wote. Akawainuiliar mae waanafunzi 
wakwe, akanena, 

Mnabarikiwa nwinwi maskini, kwani ufalme wa Mu- 
ungu ni wenu. 

2l Mnabarikiwa nwinwi mlio na ndaa sasa, kwani mta- 
shibishwa. 

Mnabarikiwa nwinwi mliao sasa, kwani mtateka. 

22 Mnabarikiwa, watu wakiwazira nwinwi, wakiwaepusha 
nwinwi, wakiwafiolea nwinwi, wakitupa jina lenu kama 
baya, kwa ajili ya Mwana wa mtu. 

23 Furahiwam siku ile, rukani; kwam angalia, ujira 
wenu ni ungi mbinguni; hakika, ya babu zao waliwafa- 
nyia manabii vivyo. 

24 Laken ole wenu nwinwi wenyi mali! kwani mna- 
kwisha twaa utulivu wenu. 

25 Ole wenu nwinwi mliojaziwa ! kwam mtaona ndaa. 

Ole wenu nwinwi mtekao sasa! kwani mtasikitika, 
mtalia, 

26 Ole wenu watu wote wakiwataja nwinwi kuwa wema! 
kwani babu zao waliwafanyia manabii wa uongo vivyo. 

27 Laken nawaambia nwinwi msikizao, Pendani waovu 

28 wenu, ’mwafanyie vyema wawazirao nwinwi, wabari- 
kini wawaapizao nwinwi, waombeeni wawasin gizao nwi- 

29 nwi. Akupigaye tafu moja, msongezee na Jan pili ; 
akunyang’anyiaye nguo ya juu, na kanzu nayo T 

30 zuilie. Kulla akuombaye, mpe; na ia vitu 

31 vyako, usivitake tena kwakwe. Na kama mtakavyo 
watu kuwafanyia nwinwi, nanwi °mwafanyie vivyo. 

32 Basi mkipenda wao wawapendao nwinwi, mna fathili 
gani? kwani hata watu waovu wapenda wale wapendao 

33 wao. Ima mkiwafanyia vyema wawafanyiao vyema 
nwinwi, mna fathili gani? kwani hata watu waovu wa- 

34 fanya vivyo. Ima mkiwaazima wao "mwatumainio ku- 
pata tena kwao, mna fathili gani? kwani hata watu 
waovu waazima wenzi wao kwamba wapate kutwaa 
vilevile. 

35 Laken pendani adui zenu, fanyani vyema, azimani 
msipotumaini kupata tena; "basi ujira wenu utakuwa 
ungi, mtakuwa waana wa aliye juu; kwani yeye ni 


LUKA, VII. 103 


mwema kwa watu wasioshukuru na kwa watu waovu. 
Ndipo 'mwe na huruma, kama baba yenu naye alivyo 36 
na huruma. Msionee watu makosa, nanwi hamtaonewa 37 
makosa; msipatilize, nanwi hamtapatilizwa ; sameheni, 
mtasamehewa. Toani, nanwi mtatolewa ; kipimo chema 38 
kilichoshindiliwa, kilichosukwasukwa na kipukutikacho, 
watu watatia mapajani mwenu; kwani kipimo mpi- 
macho nwinwi, ndicho mtakachopimiwa nanwi. 

Akawaambia fumbo, Mtofu wa mato aweza kumwo- 39 
nyesha ndia mtofu wa mato mwenziwe? hawataanguka 
wote wawili shimoni? Mwanafundi hawi juu ya fundi 40 
wakwe, laken kulla mmoja aliyetimilia kufunzwa ata- 
kuwa kama fundi wakwe. 

Waangaliaje sasa kibanzi jitoni mwa ndugu yako, 41 
na gogo jitoni mwako hulioni? Basi wawezapi ku- 42 
mwambia ndugu yako, Ndugu yangu, niata nikutoe 
kibanzi kilicho jitoni mwako, usipoangalia gogo lililo 
jitoni mwako? Mwongo wee, kwanza toa gogo jitoni 
mwako, ndipo utakapopeleleza kutoa kibanzi Jitoni 
mwa ndugu yako. 

Kwani hapana mti mwema uvyaao matunda ma- 43 
baya, wala hapana mti mbaya uvyaao matunda mema. 
Kulla mti watambulikana kwa matunda yakwe; kwani 44 
watu hawavuni tini mibani, wala hawavuni zabibu 
katika mlimbolimbo. Mtu mwema atoa Kitu chema 45 
katika kandi ngema ya moyo wakwe, na mtu mwovu 
atoa kitu kiovu katika kandi mbovu ya moyo wakwe 
kwani kitu kilicho cha moyoni, ndicho kisemwacho ni 
kanwa. 

Basi mwaniitaje Bwana, Bwana, msipofanya haya 46 
nisemayo? Kulla ajaye kwangu, asikiaye maneno 47 
yangu, akiyafanya, tawaonyesha nwinwi yu kama nani: 
yu kama mtu ajengaye nyumba, akitimba tini sana, 48 
na msingi ukiwa mwambani; basi maji ya mvo ya- 
kaja, yakipiga ile nyumba kwa nguvu, yasiweze kui- 
tukutisha, kwani ilikuwa na msingi mwambani. La- 49 
ken yeye aliyesikia asiyefanya, yu kama mtu aliyejenga 
nyumba katika nti asipotimba msingi; basi mvo ulipo- 
shuka ukipiga kwa nguvu ikaanguka mara moja; 
mavundiko ya nyumba ile yakiwa makuu. 

BASI alipotimiza maneno yakwe yote watu waki- 7 
msikiliza, akaingia Kapernaum. Basi mtumishi wa 2 


104 LUKA, VIT 


akida mmoja alikuwa hawezi, akitaka kufa, naye ali- 

3 kuwa katika huba yakwe sana. Basi huyo aliposikia 
habari ya Isa, akatuma wazee wa Wayahudi kwakwe 
akimhitajia, kwamba aje amwokoze mtumishi wakwe. 

4 Nao walipofika kwa Isa, wakamwomba kwa bidii, waki- 

5 nena, Yuastahili wewe kumtendea neno hilo: kwani 
apenda kabila letu ; hata sunagoge akatujengea yeye. 

6  Isaakenda nao. Basi alipokuwa si mbali tena na 
nyumba, yeye akida akatuma rafikize kwakwe, akimwa- 
mbia, Ewe Bwana, usijisumbue: kwani mimi sistahili 

7 wewe kuingia tini ya dari yangu; ndipo napo nisijista- 
hilishe nafsi yangu kuja kwako: laken sema kwa kauli 

S tu, na mwanangu atapoa. Kwani nami ni mtu aliye- 
wekwa tini ya serikali; nina askari tini mwangu; na- 
mwambia mmoja, Enenda, akenda ; na mngine Ndoo, 

9 akaja; mtumishi wangu, Fanya neno hili, akafanya. Isa 
aliposikia maneno haya akataajabu kwakwe; akazu- 
nguka kwa makundi waliomfuata, akanena, Nawaambia 
nwinwi, hata katika Waisraeli sikuona imani kuu kama 

10 hii. Basi watu waliotuinwa, waliporudi nyumbani wa- 
kamwona mtumishi’ aliyekuwa hawezi anapoa. 

11 Ikawa asubuhi yakwe, akenda mji uitwao Nain; 
na waanafunzi wakwe wangi, na ungi wa watu, wali- 

12 kwenda pamoja naye. Basi akikaribia lango la mji, 

angalia mayiti inatukuliwa 'nde, mwana wa pekee wa 
mamaye, naye ni mjaani; na kundi la mji wangi wali- 

13 kuwa pamoja naye. Na Bwana alipomwona, akamsi- 

14 kitikia, akamwambia, Usilie. Akajongea akagusa 
jenensa: wale watukuzi wakasimama. Akanena, Mfu- 

15 lana, nakuambia, Ondoka. Huyo mayiti akaondoka 
akiketi, akaanza kunena; akamrudisha kwa mamaye. 

16 Na hofu ikawashika wote: wakamhimidi Muungu, wa- 
kinena, Nabii mkuu anatokea kwetu ; na, Muungu aka- 

17 tazama watu wakwe. Na neno hili likatoka likaenea 
katika nti yote ya Uyahudi, na katika nti zote za ka- 
ndokando. 

18 Basi waanafunzi wakwe Yohana wakamhubiri mambo 

19 haya yote. Yohana akiwaita waanafunzi wakwe wawili 
akawatuma kwa Isa, akinena, Ndiwe ambaye atakuja, 

20 au tungoje "mngine? Basi watu hao walipofika kwakwe, 
wakasema #Fohana mbatizaji akatutuma kwako, akinena, 
Ndiwe ambaye atakuja, au tungoje mngine? 





DUKA; VII. 105 


Basi kwa saa hiyo alikuwa akapoza watu wangi mwa 21 
marathi yao, na masumbuvu yao, na roho mbaya; na 
watofu wa mato wangi akawapa mato wakiona. Isa 22 

akajibu akawaambia, Endani mkamhubiri Yohana haya 
mliyoona, mliyosikia; kwamba watofu wa mato waona, 
viwete waenenda, wenyi ukoma watakaswa, viziwi wa- 
sikia, mayiti wafufuka, maskini waelezwa anjili. Na 23 
mbarikiwa ni yeye ambaye hakungwai kwangu. Basi wa- 24 
jumbe wa Yohana wakiwa wakiondoka, akaanza kunena, 
kuambia makundi hali zakwe Yohana, Mlitoka kwenda 
barani kuangalia nini? "Mwanzi utukutikao kwa pepo? 
Ama mlikwenda kuangalia nini? Mtu aliyevikwa nguo 23 
laini? Angaliani, wenyi nguo za kutukuka na vyakula 
marithawa wakaa nyumbani mwa wafalume. Ama 26 
mlikwenda kuangalia nini? Nabii? Kwa kweli, nawaa- 
mbia nwinwi, yu zayidi bado ya nabii. Huyu ndiye 27 
aliyeandikiwa maneno haya, Angalia, namtuma malaika 
wangu mbele ya uso wako, atakayefanya tayari ndia yako 
mbele zako. Hakika yangu nawaambia nwinwi, katika 28 
watu waliovyawa ni wake, hapana nabii mkubwa kuliko 
Yohana mbatizaji: laken mtu ambaye ni mdogo katika 
ufalme wa Muungu ni mkubwa kuliko yeye. 

Na watu wote waliomsikia, na watozi wa ushuru, wa- 29 
kampa Muungu haki, wakibatizwa kwa ubatizo wa Yo- 
hana. Laken Mafarisayo na waana vyuoni wakajiepushia 30 
shauri la Muungu, wakitoa batizwa ni yeye. Bwana 31 
akanena, Tawafananisha watu wa kivyazi hiki na nani 
basi? Wa kama nani? Wa kama vijana viketivyo sokoni 32 
viitanavyo, vikinena, Tuliwapigia nwinwi nzumari, ha- 
mkuteza ; tuliwaanzia kilio, hamkulia. Kwani Yohana 33 
mbatizaji amekuja akitoa kula mkate, akitoa kunwa vi- 
nyu, mkanena, Yuna shetani. Mwanawa mtu amekuja 34 
akila akinwa, mkanena, Angalia, mtu mlafi , mnwaji wavi- 
nyu, rafiki ya watozi wa ushuru na ya watu wenyi tha- 
mbi. Laken hekima ni kutakabaliwa kwa wote waanawe, 35 

Basi mmoja wao Mafarisayo alimtaka kwamba ale 36 
naye: akaingia nyumbani mwa Farisayo akaketi. Basi 37 
angalia, mtu mke mmoja wa mji huo, aliyekuwa mwinyi 
thambi, alipojua kwamba anaketi kula chakula nyumbani 
mwa Farisayo, akaja na tupa la mafuta ya uudi, aka- 38 
simama kwa nyuma ya maguu yakwe akilia, akaanza 
kumtonea matozi maguuni mwakwe, akiy afuta kwa 


106 LUKAJ VIJ. 


nwele za kitwa chakwe, akabusu maguu yakwe, aka- 

39 yapaka na mafuta ya uudi. Basi huyo Farisayo aliye- 
mwita alipoona, akasema ndani mwakwe, akinena, Huyu 
kwamba ni nabii, angalijua ni mtu mke gani aliyemgusa, 
na hali zakwe ni hali gani: kwani ni mwinyi thambi. 

40 Isa akajibu akamwambia, Siman, nina neno nataka 

41 kukuambia. Akanena, Mkufunzi, sema. Kulikuwa na 
mtu aliyepasha watu fetha, naye alikuwa na wadeni 
wawili; mmoja alikuwa akiwiwa dinari hamsa mia, na 

42 wa pili dinari hamsini. Basi wakiwa hawana kitu cha 
kumlipia, akawasamehe wote wawili. Basi sema, mmoja 

43 wao atakayempenda zayidi ni yupi? Siman akajibu, 
akanena, Nathani yeye aliyesamehewa zayidi. Akamwa- 

44 mbia, Unasema haki. Akazunguka kwa yule mtu mke, 
akamwambia Siman, Wamwona mtu mke huyu? Nna- 
ingia nyumbani mwako, hukunipa maji ya maguu: laken 
huyu akatonea maguu yangu na matozi, akayafuta kwa 

45 nwele za kitwa chakwe. Hukumbusu wewe: laken 
huyu tangu alipoingia, hakuata kubusu maguu yangu. 

46 Hukupaka kitwa changu na mafuta: laken huyu aka- 
47 paka maguu yangu mafuta ya uudi. Ndipo nikuambie, 
Anasamehewa thambi zakwe zilizo nyingi, kwani ku- 
penda kwakwe ni kungi; laken aliyesamehewa kitu 
48 kichache, kupenda kwakwe ni kuchache. Akamwambia 
49 mtu mke, Unasamehewa thambi zako. Basi hao wa- 
lioketi chakulani pamoja naye, wakaanza kunena ndani 

50 mwao, 'Nnani huyu asameheye thambi nazo? Laken 
yeye akamwambia mtu mke, Imani yako inakuokoza : 
enenda kwa salama. 

8 IKAWA, kwa akhiri yakwe, akapita katika miji 
mikubwa na midogo, akihubiri, akieleza anjili ya ufalme 
wa Muungu, na wale watu kumi na wawil pamoja 

2 naye, na watu wake wachache, waliokuwa wanapozwa 
roho mbaya na marathi, Maryamu aitwaye Magdalene, 

3 aliyetokwa ni majinni sabaa, na Yoanna mke wa Kuza, 
wakili wa Herode, na Susanna, na wangine wangi 
waliomtumikia kwa mali zao. 

a Pasi watu wangi wakiwa wanakutana, waliomwendea 
9 mji kwa mji, akasema kwa fumbo, Mpanzi alitoka kusia 
mbeyu yakwe: basi akiwa akisia, nyingine ikaanguka 

6 ndiani, ikakanyagwa, na nyuni za angani zikala. Ny l- 
ngine ikaanguka j jiweni; ikamea, kisha ikanyauka lia 


LUKA, VIII. KON 
kukosa kinamasi. Nyingine ikaanguka katika miiba; 7 
hiyo miiba ikamea pamoja nayo, ikaisonga. Na nyi- 8 
ngine ikaanguka katika mtanga mwema; ikamea, 
ikafanya nafaka mia mia. Aliposema maneno haya, 
akaita kwa sauti kuu, Aliye na mashikio ya kusikia 
asikie. 

Basi waanafunzi wakwe wakamwuliza, wakinena, 9 
Maana yakwe nini fumbo hili? Akasema, Nwinwi 10 
mnapawa kujua siri za ufalme wa Muungu, laken wa- 
ngine kwa mafumbo, kwamba wakiona wasione, na 
wakisikia wasitambue. Ela fumbo ni hili: Mbeyu ni 11 
maneno ya Muungu. Wale wa ndiani ni watu wasi- 12 
kiao; kisha shetani yuaja akitwaa maneno moyoni 13 
mwao, kwamba wasiamini wasiokozwe. Na wale wa 
jiweni ni wao ambao kwamba wasikiapo, wakubali 
maneno kwa furaha: nao hawana mizi; waamini majira 
machache, laken kwa majira ya kujaribiwa wajitenga. 
Na ile iliyoanguka katika miiba ni wao ambao kwamba 14 
waliposikia, wakajiendea wakasongwa ni mawazo na mali 
na furaha za ulimwengu, wasitimize kufanya matunda. 
Laken ile iliyo katika mtanga mwema ni wao ambao 15 
kwamba waliposikia maneno, wakayatunza katika moyo 
ulionyoka, ulio mwema, wakifanya matunda kwa uvu- 
milivu. 

Hapana awashaye taa akaifinika kwa chombo, ima 16 
akaiweka tini ya kitanda, laken aiweka juu ya mwango, 
kwamba watu waingiao waone mwanga. Kwani ha- 17 
pana kitu kilichofinikwa, ambacho hakitakuwa wazi; 
wala kilichofitwa ambacho hakitatambulikana kikawa 
wazi. Ndipo mwangalie gisi msikiavyo: kwani aliye 18 
nacho, atapawa; na yeye asiye nacho, hata kile athani- 
cho yunacho, kitatwawa kwakwe. 

Basi mamaye na nduguze walikuwa wanakuja kwa- 19 
kwe, wasiweze kumfikia kwa watu kuwa wangi. 
Akahubiriwa n: watu wakinena, Mamayo na nduguzo 20 
wanasimama 'nde, wataka kukuona. Akajibu, aka- 21 
waambia, Mama yangu na ndugu zangu ni hawa, 
wasikiao maneno ya Muungu wakayafanya. 

Ikawa, siku hizo katika moja yakwe, aliingia dauni 22 
yeye na waanafunzi wakwe: akawaambia, Tuvuke 
ng'ambo ya pili ya ziwa. Wakaepuka pwani. Basi 23 
wakiwa wakienenda, akalala usingizi. Ikashuka tharuba 


108 LUKA, VIII. 


ya pepo ziwani; wakapakiliwa maji, wakawa katika 

24 Tiai. Wakamjia wakamwamsha, wakinena, Bwana, 
Bwana, twaangamia. Yeye basi akaondika, dika- 
ripia pepo na wimbi la maji: kukatulia, kukawa 

25 shwari. Akawaambia, Ni ipi imani yenu ? Wakai- 

ngiwa ni oga, wakataajabu, wakisema wao kwa wao, 
"Nnani huyu, mbona hata pepo na maji aviamuru, navyo 
vikamsikia ? 

26 Wakenda wakafika nti ya Wagadareni, iliyolekea 

27 Galilaya. Basi aliposhuka akenda pwani, akaonana na 
mtu wa mjini mwao, aliyekuwa na majinni tangu siku 
nyingi, na nguo hakuvaa, na nyumbani hakukaa, laken 

28 alikaa makaburini. Naye alipomwona Isa, akapiga 
kelele, akamwangukia, akasema kwa sauti kuu, N'nani 
nawe, Isa, Mwana wa Muungu aliye juu ? Nakuomba, 
usiniathibu. 

29 Kwani alikuwa anamwamuru ile roho mkoo kutoka 
ndani ya mtu: hakikaye alikuwa akamshika tangu 
majira mangi; naye alikuwa akifungwa akilindwa kwa 
minyoo na pingu; kisha akakata vifango, akasukumwa 

30 ni jinni kwenda barani. Isa akamwuliza, akinena, 
Waitwaje jina lako? Akanena, Lejioni; kwani ma- 

31 jinni mangi yalikuwa yakimwingia. Nayo yakamwo- 
mba, kwamba asiyaamuru kutoka kwenda shimoni. 

32 Basi lilikuwako kundi kubwa la nguuwe, waliokuwa 
wakilishwa mlimani: yakamwomba kwamba awape 

33 ruhusa kuwaingia wao. Naye akawapa ruhusa. Basi 
majinni yakatoka ndani ya mtu, yakawaingia nguuwe: 
kundi likaforomoka kititini mwa mlima, wakaanguka zi- 

34 wani, wakisha pumzi. Basi watunga walipoona vilivyoku- 
wa, wakakimbia, wakenda sema mjini na mashambani. 

35 Watu wakatoka kuangalia neno lililokuwa, wakaja kwa 
Isa, wakamwona yule mtu aliyetokwa ni majinni, anaketi 
maguuni mwa Isa, anavaa nguo, ana akili nzima; 

36 wakafanya oga. Na wale walioona, wakawaambia jisi 
alivyookozwa yule aliyekuwa anapagiwa ni majinni. 

37 Wakamhitajia pia wote jamia, Wagadareni na watu 
wangi za kandokando, kwamba atoke kwao; kwani 
walikuwa wakishikwa ni hofu kuu. Basi akaingia 

38 dauni akarudi. Na huyo mtu aliyetokwa ni majinni 
alimwomba kukaa pamoja naye; ela Isa akamlikiza, 

39 akinena, Rejea nyumbani mwako, ukaseme hayo mambo 


UA AUA 


BURA, IX. 109 


makuu Muungu aliyokufanyia. Akanenda, akahubiri 
mji wote mambo hayo makuu Isa aliyomfanyia. 

Ikawa, Isa aliporudi, makundi wakamkubali kwa 40 
furaha, kwani wote walikuwa wakimngojea. 

Basi angalia, kulikuja mtu jina lakwe Yairo, aliyeku- 41 
wa mzee wa sunagoge, akaanguka maguuni mwa Isa, 
akamwomba kuja nyumbani mwakwe: kwani alikuwa 42 
na mwana mke aliyevyawa pekeye, na maisha yakwe 
kadiri ya miaka ethenashara, naye alikuwa akifa. Basi 
akiwa akenenda watu walimsonga. 

Na mtu mke aliyekuwa akitokwa ni damu tangu 43 
miaka kumi na miwili, aliyekuwa anatoa na mali yakwe 
yote akiwapa tabibu, asipate kupozwa ni mtu awaye 
yote, akamjia kwa nyuma akagusa upindo wa nguo 44 
yakwe: kule kutoka kwa damu yakwe kukatulia mara 
moja. 

Isa akanena, "Nnani aliyenigusa? Basi wakiwa 45 
wakikana wote, Petro na wenziwe wakanena, Bwana, 
watu wakusonga wakugandamiza, nawe wanena, "Nnani 
aliyenigusa? Isa akanena, Mtu akanigusa; kwani 46 
"nnasikia nguvu zikinitoka. Basi huyo mtu mke ali- 47 
poona kwamba hakufitwa, akaja akitetema, akamwangu- 
kia, akasema mbele za watu wote, kwamba alimgusa 
kwa sababu gani, na jisi alivyopoa mara moja. 

Akamwambia, Tulia, mwanangu: imani yako ina- 48 
kuokoza ; enenda kwa salama. 

Basi akiwa yukali akisema, yuaja mtu wakwe mzee 49 
wa sunagoge akimwambia, Mwana wako amekufa: 
usimsumbue mkufunzi. Isa aliposikia, akamjibu, aki- 50 
nena, Usiogope: amini tu; ataokozwa. Basi alipokuja 51 
nyumbani, hakuata mtu kuingia, ila Petro, na Yohana, 
na Yakobo, na babaye mwana na mamaye. Basi wali- 52 
kuwa wakilia wote, wakimlilia mwana. Yeye akanena, 
Msilie: hakufa, alala usingizi. Wakamteka, wakijua 53 
kwamba akafa. Yeye na kuwatoa wote, na kushika 54 
mkono wakwe, na kuita akinena, Kijana, ondoka! 
Roho yakwe ikarudi, akiondoka papo mara moja. Isa 55 
akaagiza kwamba apawe chakula. Babaye na mamaye 56 
wakakutuka kwa ajabu; laken yeye aliwasisitiza kwa- 
mba wasimwambie mtu neno lililokuwa. 

AKAWAITA hao waanafunzi wakwe kumi na wawili 9 
pamoja, akawapa nguvu na mamlaka juu ya majinni 


110 URA GA. 


2 yote, na kupoza marathi, akawatuma kuhubiri watu 
9 ufalme wa Muungu, na kuponya wagonjwa. Aka- 
waambia, Msitukue kitu ndiani, wala fimbo, wala mkoba, | 
wala mkate, wala fetha, wala msiwe na kanzu mbili. 
4 Na kadiri nyumba mwingiayo, kaani mumo, tokeani 
5 mumo. Na kadiri watu ambao kwamba hawawakubali 
nwinwi, mkiwa mkitoka mji wao, hata mtanga wa | 
6 maguu yenu ukukuteni kuwa ushuhuda juu yao. Nao 
wakenenda, wakapita mji kwa mji wakieleza watu anjili, 
wakiponya mahali pote. 
7 Basi mfalme Herode akasikia mambo yote yaliyote- 
ndwa ni yeye, akasangaa kwa watu wangine kunena, 
8 Yohana akafufuka nyufuni; wangine, Eliya akatokea ; 
9 na wangine, Manabii wa kale mmoja wao akaja. Na 
Herode akanena, Yohana "nnamkata kitwa ; laken 
’nnani huyu ambaye kwamba sifa zakwe ni hizo nisi- 
kiazo? Akataka kumwona. 

10 Na wajumbe walipokuwa wakarudi, wakamtolea ha- 
bari ya mambo yote waliyofanya. Akawatwaa akajitenga 
nao faraghani pahali barani mwa mji uitwao Betsaida. 

11 Basi watu walipojua, wakamwandamia; naye akawaku- 
bali, akasema nao maneno ya ufalme wa Muungu; na 

12 waliokuwa wahitaji wa kupozwa akawapoza. Basi jua 
lilianza kuinama; wakaja kwakwe hao kumi na wawili 
wakamwambia, Uwaage watu, waenende mijini na ma- 
shambani mwa kandokando, wapate malalo na vyakula : 

13 kwani hapa tulipo tu barani. Akawaambia, Wapeni 
nwinwi vyakula. Wakanena, Hatuna kitu zayidi ya 
mikate mitano na samaki wawili, bakasa tuende swiswi 
tukanunue vyakula viwatoshavyo watu hawa wote. 

14 Kwani walikuwa watu waume kadiri ya elfu tano. 
Akawaambia waanafunzi wakwe, Waketisheni watu kwa 

15 safu, hamsini kwa hamsini. Wakafanya hivi, wakawa- 

16 ketisha wote. Akatwaa hiyo mikate mitano na hao 
samaki wawili, akainua mato mbinguni, akavibariki 
akavivunda, akawapa waanafunzi wakwe kuwaandikia 

17 watu. Wakala wakashiba wote;. vikaondolewa vitu 
vilivyowasalia, vikapu kumi na viwili vya makombo. 

18 Ikawa, akiwa akisali peke yakwe, walikuwa pamoja naye 
wale waanafunzi; akawauliza, akinena, Watu wanifanya 

19 mimi kuwa nani? Wakajibu wakanena, Wasema ndiwe 
Yohana mbatizaji, wangine wasema ndiwe Eliya, na 


LUKA, IX. LI 


wangine wanena kwamba manabii wa kale mmoja wao 
akaja. Akawaambia, Laken nwinwi mwanifanya kuwa 20 
nani? Petro akajibu akanena, Ndiwe Masiya wa Muu- 
ngu. Akawasisitiza, akawaagiza kwamba wasimwambie 21 
mtu neno hili; akinena, Yampasa 1 Mwana wa mtu 22 
kuumia maumivu mangi, na kukatawa ni wazee na 
wakohani na waana vyuoni, na kuuawa, na siku ya tatu 
kufufuka. 

Akawaambia wote, Mtu akitaka kuniandamia, akane 23 

nafsi yakwe, atukue msalaba wakwe siku zote, akani- 
fuate. Kwani atakaye kuokoza roho yakwe, ataipoteza, 24 
laken apotezaye roho yakwe kwa ajili yangu, huyu 
ataiokoza. Kwani afayidi nini mtu aliyepata ulimwe- 23 
ngu wote, laken aliyejipoteza nafsi yakwe, ima aliyeha- 
sirika? Kwani aonaye haya kwangu na kwa maneno 26 
yangu, kwakwe Mwana wa mtu ataona haya, atakapo- 
kuja katika enzi yakwe, na ya baba, na ya malaika 
watakatifu. Ela nawaambia nwinwi kwa kweli, wako 27 
wangineo wasimamao hapa, ambao hawataonda mauti, 
hata waone ufalme wa Muungu. 

Ikawa kwa akhiri ya maneno haya, kadiri ya 28 
siku nane, akamtwaa Petro na Yohana na Yakobo, 
akakwea mlima kusali. Basi akiwa akisali, sura ya 29 
uso wakwe ikawa nyingine, na nguo yakwe ikawa 
nyeupe iking’aa. Basi angalia, watu wawili walisema 30 
naye, nao walikuwa Musa na Eliya, waliotokea katika 31 
enzi wakasema ukomo wakwe aliokuwa kuutimiza katika 
Yerusalem. Basi Petro na wenziwe walikuwa wakishi- 32 
kwa ni usingizi : laken walipokuwa wanaamka wakiwa 
mato, wakaona enzi yakwe, na hao watu wawili walio- 
simama naye. Ikawa, wakiwa wakiepukana naye, 33 
Petro akamwambia Isa, E na ni kwema swiswi kuwa 
hapa: na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja 
cha Musa, na kimoja cha Eliya: akitoa jua asemavyo. 
Basi akiwa akisema maneno haya, likaja wingu likawa- 34 
fanyia uvuli: wakaogopa wakiwa wakiingia winguni. 
Na sauti ikatoka winguni ikinena, Huyu ni mwanangu 35 
kipendo changu : msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipo- 36 
kuwapo, Isa PL kama peke yakwe. Nao walinya- 
maa; hawakumbubiri mtu siku hizo neno waliloona. 

Ikawa siku ya pili yakwe, waliposhuka mlimani, watu 37 
wangi wakakutana naye. Basi angalia, mtu mmoja 38 


112 LUKA UF. 


wao aliita, akinena, Mkufunzi, nakuomba, mtazame 
39 mwanangu mume; kwani ni mwanangu pekee. Basi 
angalia, roho yamshika, mara moja apiga kelele; yam- 
bai akitokwa ni povu, nayo ikiwa ikimsumbua ni 
40 shida kumwondokea. Nami 'nnaomba wanafunzi wako 
41 kwamba waitoe, laken hawakuweza. Isa akajibu aka- 
nena, Ewe kivyazi kisicho amini, kilichopotoka, 'nta- 
kuwa nanwi, 'ntawavumilia, hata ho. Mlete mwana 
42 wako hapa. Basi akiwa akija, jinni likambwaga lika- 
msukasuka. Isa akaikaripia hiyo roho yenyi ukoo, 
43 akampoza mwana, akamrejeza kwa babaye. Wakaku- 
tuka wote kwa ukuu wa Muungu. Basi wote wakiwa 
wakitaajabu kwa mambo yote Isa aliyofanya, akawaambia 
44 waanafunzi wakwe, Wekani maneno haya mashikioni 
mwenu: hakikaye Mwana wa mtu hana budi atapele- 
45 kwa mikononi mwa watu. Laken wao hawakufahamu 
neno hili; lilikuwa likifitwa kwao, kwamba wasilitambue: 
tena walifanya hofu kumwuliza neno hili maana yakwe. 
46 Basi ukawaingilia muwazo wa kunena, mkubwa wao 
47 "nnani. Na Isa alipoona muwazo huo wa moyo wao, 
48 akashika mtoto aka mweka mbavuni mwakwe, akawa- 
ambia, Amkubaliye huyu mtoto kwa jina langu, aniku- 
bali mimi: na akubaliye mimi, amkubali yeye aliyeni- 
tuma: kwani aliye mdogo katika nwinwi wote, ndiye 
atakayekuwa mkubwa. 
49 Yohana akajibu akanena, Bwana, tuliona mtu akitoa 
majinni kwa jina lako, tukamkataza, kwani hafuatani 
50 naswi. Isa akamwambia, Si mkatazeni: kwani ambaye 
hana kondo naswi, ndiye hali yetu. 
DL Ikawasiku za kukwezwa kwakwe zikiwa zikitimizwa, 
2 akakaza kulekeza uso wakwe kuenda Yerusalem. Aka- 
tuma wajumbe mbele ya uso wakwe: nao wakenda wa- 
kaingia mji wa Wasamaria, kwamba wamfanyie tayari. 
53 Nao hawakumkubali, kwa uso wakwe kulekezwa kuenda 
54 Yerusalem. Basi waanafunzi wakwe, Yakobo na Yo- 
hana, walipoona wakanena, Bwana, wapenda tuamuru 
moto ushuke mbinguni, ukawale hao, kama Eliya ali- 
vyofanya ? 
55 Laken yeye akazunguka, akawakarinia, akanena, 
56 Hamjui hali ya roho iwapasayo nwinwi ? Kwani Mwana 
wa mtu hakuja kuangamiza roho za watu, laken kuzio- 
koza. Basi wakenenda mji mngine. 





DUKA, X. 113 


Ikawa, wakiwa wakenenda ndiani, mmoja akamwa- 57 
mbia, Bwana, takufuata wendapo pote. Isa akamwa- 5§ 
mbia, Maloma yana nyumba, na nyuni za angani zina 
vitundu ; laken Mwana wa mtu hana cha kuwekea kitwa 
chakwe. 

Akamwambia mngine, Unifuate. Laken huyu aka- 59 
nena, Bwana, nipa ruhusa kwanza, wende nikamzike 
baba yangu. Isa akamwambia, Uwaate wafu wazike 60 
wafu wao: laken wewe enenda ukaeleze maneno ya 
ufalme wa Muungu. 

Na mngine naye akanena, Takufuata, Bwana; laken 61 
kwanza unipe ruhusa niagane na watu wa nyumbani 
mwangu. [Isa akamwambia, Atiaye jembe mkononi, 62 
akiangalia nyuma, hastawi katika ufalme wa Muungu. 

KWA akhiri ya haya Bwana akatagua na watu 10 
wangine sabaini, akawatuma wawili kwa wawili kwa- 
mba waenende mbele yakwe kulla mji na kulla pa- 
hali alipotaka kuja mwenyewe. Akawaambia, Ma- 2 
vuno ni mangi kweli, laken watenda kazi ni wacha- 
che: ndipo mwombeni Bwana wa mavuno, kwamba 
atume watenda kazi mavunoni mwakwe. Enendani: 
angaliani, nawatuma nwinwi kama kondoo katika 
mbwa mwitu. Msitukue mfuko, wala mkoba, wala 
viatu, wala msiamkue mtu ndiani. Na kadiri nyu- 
mba mwingiayo, semani kwanza, Salama iwe na 
nyumba hii. Na kwamba mwana wa salama yumo, 6 
salama yenu itamtuhlia; na kwamba hamna, ita- 
rudi kwenu. Kaani nyumba moja, mkila mkimwa 7 
vitu walivyo navyo; kwani mtenda kazi yuasta- 
hili kupawa ujira wakwe. Msitoke nyumba moja 
mkaingia nyingine. Na kadiri mji mwingiao, wakiwa- 8 
kubali nwinwi, lani vitu viwekwavyo mbele zenu: 
pozani wagonjwa waliomo, mkawaambie, Ufalme wa 9 
Muungu unakuja karibu nanwi. 

Na kadiri mji mwingiao, wasipokubali nwinwi, mki- 10 
toka mkipita ndiani, waambieni, Hata mtanga ulioguiana 11 
naswi wa mjini mwenu, twawafutia nwinwi : laken neno 
hili mjue, kwamba unakuja karibu nanwi ufalme wa 
Muungu. Nawaambia nwinwi, kwamba Sodoma ita- 12 
kuwa na heri siku ile kuliko mji huo. 

Ole wako, Khorazin! ole wako, Betsaida! kwani 18 
vitendo hivi vya nguvu vilivyokuwa kwenu, kwamba 


ort e œo 


114 CUKA, IN 


vilikuwa katika Turo na Sidon, wangalijuta zamani 
hizo zao, wangaliketi jifuni wakivaa nguo za kujitusha. 

14 Ela Turo na Sidon itaona heri katika maamzi, kuliko 
nwinwi. 

15 Nawe Kapernaum, uliyekwezwa hata mbinguni, uta- 

16 shushwa hata motoni. Awasikiaye nwinwi anisikia 
mimi; na awatharauye nwinwi anitharau mimi ; laken 
anitharauye mimi amtharau yeye aliyenituma. 

17 Basi hao sabaini wakarudi kwa furaha, wakinena, 
Bwana, hata majinni ya tini mwetu kwa jina lako. 

18 Akawaambia, "Nlimwona Shetani akianguka kutoka 

19 mbinguni kama umeme. Angalia, nawapa nwinwi 
mamlaka kukanyaga nyoka na 'nge na nguvu zote za 
huyo adui: hapana kitu kitakachowahasiri nwinwi. 

20 Laken kwa jambo hili msifurahiwe, zile roho kuwekwa 
tini mwenu; laken furahiwani kwa majina yenu kua- 
ndikwa mbinguni. 

21 Kwa saa hiyo Isa alifurahiwa kwa roho, akanena, Na- 
kushukuru, ewe Baba, Bwana wa mbingu na nti, kwa 
wewe kufinika mambo haya kwa watu wenyi elimu na 
werevu, ukiyafunua kwa watoto; ndivyo, ewe Baba, 

22 kwani mapenzi yako ndivyo yalivyokuwa. Mambo 
yote yakawekwa kwangu ni Baba: hapana mtu ajuaye 
Mwana 'nnani, ila Baba; wala hapana ajuaye Baba 
"nnani, ila Mwana, na huyo naye atajua ambaye kwamba 
Mwana atamfunulia. 

23 Akazunguka kwa waanafunzi wakwe, akawaambia 
peke yao, Yanabarikiwa mato yaonayo mambo mwonayo 

24 nwinwi. Kwani nawaambia nwinwi, Manabii wangi 
na wafalme walitaka kuona mwonayo nwinwi, wasione, 
na kusikia msikiayo nwinwi, w wasisikie. 

25 Basi angalia mwana chuoni mmoja akaja, akimjaribu, 
akinena, Mkufunzi, nifanye nini hata mpate uzima wa 

26 ahera? Akamwambia, Katika taureti yaandikwaje ? wa- 

27 somaje? Akajibu, akanena, Mpende Bwana Muungu 
wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na 
kwa nguvu zako zote, na kwa nia yako yote; na mwenzio 

28 kama nafsi yako. Akamwambia, Ukajibu sawasawa; 

29 fanya hivi, basi utakuwa mzima. Laken yeye alitaka 
kujipa haki mwenyewe, akamwambia Isa, Na mwe- 
nzangu ’nnani ? 

30 Isa akajibu akanena, Mtu mmoja alitelemuka kwenda 


LUKA, XT. m5 
Yerikho akitoka Yerusalem, akaguiwa ni watoro, nao 
wakamvua nguo, wakamtia tháruba, wakenda zao, wa- 
kimwata majuruhu. Basi kwa nasibu mkohani mmoja 31 
akatelemuka kwa ndia ileile, akamwona, akamwepuka, 
akenda zakwe. Na Mlawi vivyo, alipofika pahali pale, 32 
akaja, akamwona, akamwepuka, akenda zakwe. Laken 33 
Msamaria mmoja aliyesafiri, akamjia, naye alipomwona 
akamsikitikia ; akamjongelea, akamfunga jaraha zakwe, 34 
akimtia mafuta na vinyu; akamkweza juu ya nyama 
wakwe, akamleta nyumbani mwa wageni, akamwuguza, 
Na asubuhi yakwe, akiondoka, akatoa dinari mbili, aka- 35 
mpa mwinyi nyumba, akamwambia, Umwuguze: na 
kitu utakachotoa zayidi, n'takaporudi takulipa. Ni 36 
yupi sasa katika hawa watatu umthaniaye alikuwa 
mwenziwe yeye aliyeguiwa ni watoro? Akanena, Yeye 37 
aliyefanya huruma naye. Basi Isa akamwambia, Ene- 
nda nawe ukafanye vivyo. 

Ikawa wakiwa wakenenda, akaingia mji mmoja : basi 38 
mtu mke mmoja, jina lakwe Martha, akamkaribisha 
nyumbani mwakwe. Naye aliyekuwa na ndugu mke, 39 
jwa lakwe Maryamu, aliyeketi maguuni mwa Isa, 
akimsikiza maneno yakwe. Laken Martha alijiburu- 40 
gusha kwa matumishi mangi, akaja akanena, Bwana, 
huoni ndugu yangu akaniata kutumika peke yangu? 
humwambii kwamba anisayidie? Isa akajibu, aka- 41 
mwambia, Martha, Martha, wewe waaza, wajisumbua 
kwa mambo mangi: laken kitakwacho ni kitu kimoja: 42 
na Maryamu akatagua fungu jema, ambalo kwamba 
halitaondolewa kwakwe. 

IKAWA, akiwa katika pahali fulani akisali, basi 11 
alipokoma, mmoja wao waanafunzi wakwe akamwa- 
mbia, Bwana, utufunze kusali, kama Yohana naye 
alivyofunza waanafunzi wakwe. 

Akawaambia, Mkisali, semani, Ewe Baba yetu uliye 2 
mbinguni, Liwe takatifu jina lako. Uje ufalme wako. 
Yatimizwe mapenzi yako ulimwenguni, kama yati- 
mizwavyo mbinguni. Riziki zetu za kututosha, utupe 3 
siku kwa siku. tusamehe thambi zetu; kwani naswi 4 
twamsamehe kulla mkosa wetu. Usitupeleke majari- 
buni; laken ututoe maovuni. 

Akawaambia, Nani katika nwinwi aliye na rafiki, 5 
akenda kwakwe katikati ya usiku, akimwambia, E rafiki 


f 


116 LUKA, XI. 


6 yangu, unipe karatha mikate mitatu; kwani rafiki 
yangu amekuja, yuatoka safarini, nami sina kitu cha 
7 kumpa? Na yule aliye ndani, amjibu anene, Usinikuze 
mashaka : ’nnakwisha funga mlango, na watoto wangu 
pamoja nami wamekwisha lala; siwezi kuondoka kukupa. 
8 Nawaambia nwinwi, Na kwamba hataondoka akampa 
kwa kuwa rafikiye, laken kwa ule utofu wa haya alio nao 
ataondoka atampa vile atakavyo. 

9 Nami nawaambia nwinwi, Ombani, mtapawa; tafu- 

10 tani, mtaona; bishani, mtafunguliwa. Kwani kulla 20- 
mbaye apokea; na atafutaye aona; na abishaye afungu- 
hwa. 

1l Yu wapi baba katika nwinwi, ambaye mwanawe aki- 
mwomba mkate, akampa jiwe? au "samaki, akampa 

b nyoka? mama akimwomba yayi, akampa 'nge? Basi 
kwamba nwinwi mlio waovu mwajua kuwapa waana 
wenu tunu ngema, kwa zayidi mara ngapi Baba aliye 
mbinguni atawapa Roho Takatifu watu wamwombao? 

14 Akawa akitoa jinni, nalo lilikuwa bubu: ikawa hilo 
jinni lilipotoka, bubu akanena; makundi wakataajabu. 

15 Laken wangineo wakasema, Atoa majinni kwa Beel- 

16 zebul, mkubwa wao majinni. Na wangine walitaka 
alama ya mbinguni kwakwe, wakimjaribu. 

17 Basi mwenyewe, alipojua mawazo yao, akawaambia, 
Kulla ufalme uliogawanikana kwa nafsi yakwe utahari- 
bika, na nyumba itetayo na nafsi yakwe yaanguka. 

18 Na Shetani vivyo, akigawanikana kwa nafsi yakwe, 
ufalme wakwe utasimamaje? kwa nwinwi kusema, natoa 

19 majinni kwa Beelzebul. Na kwamba mimi natoa ma- 
jinni kwa Beelzebul, waana wenu wayatoa kwa nani? 

20 kwa jambo hili wao watakuwa waamzi wenu. Laken 
nikitoa majinni kwa chanda cha Muungu, hauna budi 
ufalme wa Muungu unakuja kwenu. 

2l Mtu mwinyi nguvu aliye na selaha zakwe akilinda 

22 nyumba yakwe, mali yakwe yatakuwa salama; laken 
mwinyi nguvu za kumpita yeye akija, akimshinda, 
atamnyang’ anyia selaha zakwe zote alizotegemea, ata- 

23 gawanya nyara zakwe. Asiyekuwa hali moja nami, 
yuna kondo nami; na ambaye hakusanyi pamoja nami, 

24 atawanya. Roho mkoo akiwa akatoka ndani ya mtu 
atembea akipita mahali pasipo maji, akitafuta raha : aki- 

25 ikosa anena, Tarudi nyumbani mwangu nlimotoka. Akija 





DUKA XI. Ta 


aiona imcfiagiwa imepambwa. Basi yuenenda akatwaa 
roho sabaa ngine mbaya kuzidi nafsi yakwe, wakaingia 
wakakaa mumo; na mwisho wa mtu huyo u kuwa 
mbaya kuzidi mwanzo. 

Ikawa aliposema maneno haya, mtu mke mmoja 
akainua sauti katika makundi, akamwambia, Yanabari- 
kiwa matumbo yaliyokutukua wewe, na matiti uliyoa- 
mwa. Mwenyewe akanena, Ndivyo; laken halisi walio- 
barikiwa ni watu wasikiao maneno ya Muungu, waki- 
yatunza. 


Basi watu wakiwa wanakutana pamoja, akaanza ku-: 


nena, Kivyazi ni kiovu hiki: watamani alama ; na ala- 
ma hawatapawa, isipokuwa alama ya nabii Yunus. 
Kwani kama Yunus alivyokuwa alama kwa watu wa 
Ninawi, ndivyo Mwana wa mtu atakavyokuwa alama 
kwa kivyazi hiki. Mfalme mke wa suheli atasimama 
katika maamzi pamoja na watu wa kivyazi hiki, atawa- 
patiliza ; kwani alikuja akatoka mwisho wa ulimwengu, 
kusikiza akili za Suleman : angalia na hapa ni zayidi ya 
Suleman. Watu wa Ninawi watasimama katika ma- 
amzi pamoja na kivyazi hiki, watakipatiliza; kwani 
walijuta kwa maneno ya Yunus: angalia na hapa ni 
zayidi ya Yunus. 
Hapana awashaye taa aiweka mvunguni au tini ya 
| pishi, laken aiweka juu ya mwango, kwamba watu wal- 
ngiao waone mwanga. Taa ya mwili ni jito: jito lako 
likiwa la kweli, na mwili wako wote utakuwa mwanga ; 
laken likiwa bovu, mwili wako nao u kiza. Ndipo uji- 3 
tunze, mwanga ulio ndani mwako usiwe kiza. Basi 
mwili wako wote ukiwa mwanga, usipokuwa na fungu 
moja la kiza, utakuwa mwanga mtupu, kama kwamba 
taa ya kufanya nuru za umeme. 
— Basiakiwa akisema, Farisayo mmoja alimtaka kwamba 
ale chakula kwakwe. Akaingia akaketi kula. Huyo 
Farisayo alipoona, akataajabu kwamba hakunawa mi- 


26 


27 


283 


37 
38 


| kono kwanza asijala. Bwana akamwambia, Sasa nwi- 39 


nwi Mafarisayo 'nde ya mkebe na ya bakuli mwaiosha, 


laken ndani yenu inajaa uthalimu na uovu. °M wapu- 40 


mbafu nwinwi: aliyefanya ile "nde, na ile ndani nayo 


hakuifanya? Laken vitu vilivyo ndani vitoeni sadaka ; ; 41l 


angalia, na mambo yote yanakuwa tohara kwenu. 
Laken ole wenu, Mafarisayo! mwatoa zaka za fum- 


42 


118 LUKA,” 


bani, na za ujaka, na za mboga zote Em icu 
mua haki na kumpenda Muungu mwapita kando: 

43 haya yapasa kufanywa, na yale nayo yasiatwe. Ole 
wenu, Mafarisayo! mwapenda kiti cha mbele katika 
masunagoge, na kupawa salamu katika ndia kuu. 

44 Ole wenu, waana vyuoni na Mafarisayo, wanafiki! 
kwani 'm kama makaburi yaliyopotea, watu, watembea 

45 juu yao wasipojua. Basi mmoja wao waalimu wa 
sheria akajibu, akamwambia, Mkufunzi, ukisema hayo 

46 watufiolea naswi. Akanni Nanwi waalimu wa 
sheria, ole wenu ! kwani mwatukuza watu mizigo isi- 
yotukulika, nanwi nafsi zenu kwa kimoja cha vyanda 

47 vyenu hamwigusi. Ole wenu! mwajengea makaburi 

48 ya manabii, na babu zenu waliwaua. Kwa kweli mwa- 
shuhudia vitendo vya babu zenu mwapendezewa navyo : 
kwani hao waliwaua, na nwinwi mwajengea makaburi 

49 yao. Ndipo napo hekima ya Muungu inene, Tatuma 
manabii na wajumbe kwenu, na wangineo watawaua, 

50 watawaendea makusudi kuwasumbua : kwamba dami 
ya manabii wote, iliyomwaywa tangu mwanzo wa uli- 

31 mwengu, itakwe kwa kivyazi hiki; tanga damu ya 
Habil hata damu ya Zakariya, aliyeuawa katikati ya 
mathbahu na hekalu: kwa kweli nawaambia nwi- 

52 nwi, itatakwa kwa kivyazi hiki. Ole wenu, waalimu 
wa sheria! kwani mlitukua ufunguo wa maarifa: nwi- 
nwi nafsi zenu hamkuingia, na waliokuwa wakiingia 

53 mliwazuilia. Basi alipowaambia maneno haya, waana 
vyuoni na Mafarisayo wakaanza kumwelemea sana, na 

54 kumtoza maneno mangi kanwani mwakwe, ma wi 
wakitafuta kukamata neno kanwani mwakwe, kwamba 
wapate sababu ya kumstaki. 

12 MAJIRA hayo jeshi za watu wakiwa wanakutana 
hata wakikanyagana, akaanza kunena kwa waanafunzi 
wakwe kwanza, Mjitunze matatu ya Mafarisayo ambayo 

2 kwamba ni utawaa wa urongo. Ela hapana kitu kilicho- 
finikwa ambacho hakitafunuliwa, wala kilichofitwa amba- 

3 cho hakitatambulikana. Ndipo na maneno yote mliyo- 
sema kizani yatasikiliwa mwangani; nayo mliyonong'o- 
nezana vyumbani yatahubiriwa J Juu ya sakafu. 

4 Nawaambia nwinwi rafiki zangu, Msiche wao wauao 
mwili, wakisha wasiokuwa na neno zayidi la kutenda. 

5 Laken tawaonyesha nwinwi kumcha nani: Mcheni yeye, 


CUKA, XII. m9 


ambaye kwamba alipoua yuna nguvu za kumtupa mtu 
motoni: kwa kweli, nawaambia nwinwi, huyu mcheni. 

~ Mashomoro matano hayauzwi kwa pesa mbili? na 6 
mmoja wao hakusahauliwa mbele za Muungu. Elahata 7 
nwele za vitwa vyenu zote zinahesabiwa. Ndipo msio- 
gope: kuhesabiwa kwenu kuwapita mashomoro mangi. 

Nawaambia nwinwi, Kulla aniungamaye mbele za 8 
watu, Mwana wa mtu naye atamwungama mbele za 
malaika wa Muungu. Laken anikanaye mbele za watu, 9 
atakanwa mbele za malaika wa Muungu. Na kulla 10 
mmoja asemaye neno juu ya Mwana wa mtu, atasame- 
hewa; laken ambaye kwamba ashutumu Roho Takatifu, 
hatasamehewa. Basi watakapoleta nwinwi ndani ya 11 
masunagoge na mbele za watu wakubwa na wenyi ma- 
mlaka, msiaze jisi mtakavyojibu au neno mtakalosema ; 
kwani Roho Takatifu itawafunza nwinwi kwa saa ileile 12 
yawapasanwi kusema. 

Basi mtu mmoja katika makundi akamwambia, Mku- 13 
funzi, umwambie ndugu yangu, agawanye urithi pamoja 
nami. Akamwambia, Mtu wewe, nani aliyeniweka 1t 
mwamzi au mgawanyi wenu? Akawaambia, Angaliani 15 
mjitunze tamaa: kwani katika vitu mtu alivyo navyo, 
si vile vingi viwekavyo roho. 

Akawaambia fumbo, akinena, Mashamba ya mtu tajiri 16 
yalikuwa na vitu sana. Akaaza ndani mwakwe, aki- 17 
nena, Tafanyaje? kwani sina pahali pa kukusanya vitu 
vyangu. Akanena, Tafanya hivi: tavunda bokhari 18 
zangu, nikajenge ngine kubwa; basi takusanya mumo 
nafaka zangu zote na mali yangu. Tamwambia roho 19 
yangu, Ewe roho yangu, una mali nyingi iliyowekwa 
akiba ya miaka mingi; basi pumzika, ule, unwe, ufura- 
hiwe. Ela Muungu akamwambia, Mpumbafu wee, usiku 20 
huu wa leo roho yako itatakwa kwako: basi vitu ulivyowe- 
ka tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo ajiwekeaye 21 
kandi, laken ambaye kwamba hana kitu kwa Muungu. 

Akawaambia waanafunzi wakwe, Ndipo niwaambie 22 
nwinwi, Msiaze roho zenu, kitu mtakachokula; wala 
mwili wenu, kitu mtakachovaa, Roho ni bora kuliko cha- 23 
kula, na mwili ni bora kuliko nguo. Tazamani kungulu : 24 
hawapandi wala hawavuni, hawana uchaga wala bokhari; 
na Muungu awalisha vivyo: nanwi hampiti nyuni 
mara nyingi? 

























120 LUKA, ŠM. 


25 Nani katika nwinwi awezaye kuongeza kimo chakwe 
26 thiraa moja kwa kuaza? Basi msipoweza jambo hili 
nalo ni dogo kabisa, kwani kuaza yale yasaliayo mangine ? 
27 Tazamani mayungi, gisi yameavyo : hayafanyi kazi wala 
hayavuti uzi; nami "nawaambia nwinwi, hata Sulema 
28 kwa enzi yakwe yote hakuvikwa kama moja lao. Basi 
Muungu akipamba nyassi gisi hii, nazo leo zi barani 
na kesho zinateketezwa, hatawavika nwinwi kwa 
29 zayidi mara nyingi? Enwi, imani yenu ni ndogo! Na- 
nwi msitafute mtakachokula au mtakachokunwa, wal 
30 msiwe na roho za kubapa. Kwani mambo haya yot 
yatafutwa ni watu wa ulimwengu; na Baba yenu aju 
31 kwamba mwahitajiwa mambo haya. Laken tafutani 
ufalmewa Muungu; na mambohaya yote nayo mtatiliwa. 
32 Usiogope wewe, kundi dogo; kwani baba yenu akape- 
33 ndezewa kuwapa nwinwi ufalme. Uzani mlivyo navyo, 
mkatoe sadaka za kuwapa maskini; mjifanyieni mifuk 
isiyokuwa mikukuu, kandi isiyopunguka mbinguni, 
34 mwivi asipofika na nondo wasipoharibu. Kwani kandi 
yenu ilipo, ndipo moyo wenu nao utakapokuwa. 
95 Vyuno vyenu viwe vikifungwa mahasamu, na taa zen 
36 ziwe zikiwaka; na nafsi zenu sawasawa na watu wa 
mngojao Bwana wao, atakapoondoka arusini; kwamb 
37 akija akibisha wamfungulie mara moja. Wanabarikiw 
watumishi hao, ambao kwamba Bwana ajapo awaona w 
mato: kwa kweli nawaambia nwinwi, atajifunga ata 
38 waketisha chakulani, atakuja kuwatumikia. Na kwa 
mba yuaja zamu ya pili, ama yuaja zamu ya tatu, akiwa 
ona hivi, wabarikiwa watumishi wale. 
39 Ela neno hili juani, kwamba mwinyi nyumba aliju 
saa mwivi atakayokuja, angalikesha, hangaliata nyu 
40 mba yakwe kutumbuliwa. Ndipo nanwi "mwe tayari: 
41 kwani Mwana wa mtu yuaja kwasaa msiyothania. Pe 
tro akamwambia, Bwana, fumbo hili watuambia swiswi 
42 au watu wote nao? Bwana akanena, Nani basi huy 
wakili muaminivu na mwinyi akili, ambaye Bwana ata 
mweka juu ya nyumba yakwe, kwamba awape watu ch 
43 kula chao kwa wakati wao? Anabarikiwa mtumishi huyo 
ambaye Bwana wakwe akija atamwona akifanya hivyo 
44 Kwa kweli nawaambia nwinwi, atamweka juu ya mal 
yakwe yote. 
45 Laken huyo mtumishi akisema moyoni mwakwe; 


BUKA, XHI. Wi 


Bwana wangu anakawilia kuja; akaanza kupiga watwana 

na wajakazi, na kula na kunwa na kulewa; basi bwana 46 
wa mtumishi huyo atakuja kwa siku asiyomngoja, na 
kwa saa asiyojua, atampasua, atampa fungu lakwe 
pamoja na watu wasioamini. 

Na mtumishi aliyejua mapenzi ya bwana wakwe, laken 47 
hakufanya tayari, wala hakutimiza mapenzi yakwe, ata- 
pigwa tharba nyingi; na yeye asiyejua, laken aliyefanya 48 
yampasayo kupigwa, atapigwa tharba chache. Na kulla 
mmoja aliyepawa kitu kingi, kwakwe kitatafutwa kingi ; 
na aliyewekewa amana nyingi, kwakwe itatakwa bado 
zayidi. Moto nnakuja kuleta ulimwenguni; laiti kwa- 49 
mba unakwisha waka! Laken nina ubatizo wa kuba- 50 
tizwa nao, na thiki’nliyo nayo hata utimizwe havineneki. 
Mwathani 'nnakuja kuleta salama ulimwenguni? Nawaa- 51 
mbia nwinwi Sivyo; ela magawanyo. Kwani tangu sasa, 52 
watu watano kutika nyumba moja watakuwa wanaga- 
wanikana, watatu watete na wawili, na wawili watete na 
watatu. Atagawanikana baba na mwanawe mume, na 93 
mwana mume na babaye; mama na mwanawe mke, na 
mwanamke na mamaye; mamavyaa atagawanikana na 
mke wa mwanawe, na huyo mke wa mwanawe atagawa- 
nikana na mamavyaaye. l 

Akawaambia watu tena, Mkiona wingu litokalo maga- 54 
ribi, mara moja mwanena, Mvua yaja; ikaja kweli. 
Mkiona kusi yavuma, mwanena, Jua litatoka; litatoka 55 
kweli. Enwi wanafiki! sura ya nti na ya mbingu 56 
mwaitambua; basi wakati huu nao msitambue kwani? 
Hata kwa nafsi zenu hamwamui haki kwani? 57 

Ukenda na mdawa wako kwa mzee, ufanye bidii ndiani 58 
kupatana naye, kwamba akusamehe, asikuvute kwa mua- 
mzi, na muamzi akakupeleka kwa bawabu, na bawabu 
akakutia chumbani. Nakuambia hutapata kutoka humo, 59 
hata ulipe na pesa ile ya kwisha. 

MAJIRA hayo walikuwako watu waliomtolea habari 18 
ya Wagalilaya, ambao damu yao Pilato alikuwa aka- 
tanganya na sadaka zao. 

Isa akajibu, akawaambia, Mwathani Wagalilaya hao 2 
walikuwa wakosa zayidi ya Wagalilaya wote, kwa ma- 
umivu hayo yaliyowapata? Nawaambia nwinwi, Sivyo; 3 
laken msipojuta, nyote mtaangamia vivyo. 

Ima wale watu kumi na wanane, ambao mnara wa 4 
Siloa ukaanguka juu yao, ukawaua: mwathani hao 
F 











122 LUKA, Kili. 


walikuwa wakosa kuzidi watu wote wakaao katika 
5 Yerusalem? Nawaambia nwinwi, Sivyo; laken msi- 
pojuta, nyote mtaangamia vivyo. 
6 Akasema fumbo hili, Mtu mmoja alikuwa na mtini, 
uliokuwa unapandwa shambani mwakwe mwa zabibu; 
7 akaja akitafuta matunda juu yakwe, asiyaone. Aka- 
mwambia mkulima, Angalia, miaka mitatu 'nna- 
kuja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisione : 
S uukate, usiwe ukiharibu uwanda bure. Ela yee akijibu, 
amwambia, Bwana, uuate mwaka huu nao, hata nika- 
9 utimbie kandokando, nikatie samadi. Kwenda ukafanya 
matunda; na kwamba haukufanya, huko mbeleni uta- 
ukata. 
10 Na kwa siku ya sabato alikuwa akifunza watu katika 
11 moja lao masunagoge. Na angalia, kulikuwa na mtu 
mke aliyekuwa na Toho ya ugonjwa miaka kumi na 
minane, naye alikuwa akikundana, asiweze kujiinua ka- 
12 bisa. : Basi Isa alipomwona, akamwita aje kwakwe, 
akamwambia, Mtu mke wewe, umefunguliwa marathi 
13 yako. Akamwekea mikono: na mara moja akaongoka, 
14 akamhimidi Muungu. Laken mzee wa sunagoge 
akajibu, akitukiwa kwa Isa kupoza mtu kwa siku ya 
sabato, akawaambia kundi, Kuna siku sita za makazi 
kupaswa kutendwa ; katika hizo basi ndooni mkapozwe, 
l5 laken kwa siku ya sabato msije. Huyo Bwana basi 
akamjibu, akanena, Mnafiki wewe, kulla mmoja wenu 
kwa siku ya sabato hamfungui ng "Ombe wakwe au punda 
16 wakwe horini, akampeleka kumnwesha? Na huyu, 
aliye mwana wa Ibrahimu, aliyefungwa ni Shetani, 
angalia, miaka kumi na minane, huyu asipaswe kufu- 
nguliwa katika kifungo hiki kwa siku ya sabato? 
17 Akiwa akisema maneno haya, wakatahayari wote wa- 
lioteta naye; na kundi lote wakafurahiwa kwa mambo 
yote ya utukufu aliyofanya. 
18 Akasema, Ufalme wa Muungu u kama nini? mulinga- 
19 nishe na nini? U kama tembe ya haridali, mtu akitwaa 
akaipanda shambani mwakwe; ikamea, ikawa mti mku- 
bwa; nyuni za angani zikakaa matanzini mwakwe. 
20 Akasema tena, Nilinganishe ufalme wa Muungu na 
21 nini? U kama tatu, mtu mke akutwaa akaitia katika 
pishi tatu za unga, hata wote ukiwa mkali. 
22 Akapita katika miji mikubwa na midogo akifunza watu, 
23 akisafiri kwenda Yerusalem. Na mtu mmoja akamwa- | 





KAN V. 123 


mbia, Bwana, ni watu wachache waokozwao? Yeye aka- 
waambia, Fanyani bidii kuingia mlango mwembamba ; 
kwani nawaambia nwinwi, wangi watatafuta kuingia, 
laken hawataweza. Mwinyi nyumba akiwa akaenda 
funga mlango, nanwi mkianza kusimama 'nde na ku- 
bisha mlango, mkinena, Bwana, Bwana, utufungulie ! 
atajibu atawaambia nwinwi, Siwajui nwinwi, mtokapo. 


Ndipo mtakapoanza kunena, Tulikula, tulikunwa mbele 2 


zako, nawe ulikuwa ukifunza watu mijini mwetu. La- 
ken atasema, Nawaambia nwinwi, sijui mtokapo ; ondo- 
kani nami, nyote watenda uthalimu. Kutakuwa na 
kilio na kuuma meno, mtakapoona Ibrahimu, na Isaak, 
na Yakob, na manabii wote, katika ufalme wa Muungu, 
laken nwinwi mkiwa mkitupwa 'nde. Watakuja wato- 


kao mashariki, na magaribi, na kibula, na suheli, wata- 


keti chakulani katika ufalme wa Muungu. Na anga-. 


ha, wako wa kwisha watakaokuwa wa kwanza, na wako 
wa kwanza watakaokuwa wa kwisha. 

Kwa siku hiyo Mafarisayo wangineo wakaja waki- 
mwambia, Ondoka huku, wende zako; kwani Herode 
ataka kukuua. Akawaambia, Endani mkamwambie 
mbwa mwitu huyo, Angalia, natoa majinni, napoza watu 
leo na kesho, na siku ya tatu 'ntamaliza. Laken yani- 
pasa kuenenda leo na kesho kutwa ; kwani haistawi nabii 
kuuawa 'nde ya Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, 
uuaye manabii, upigaye mawe watumwao kwako! mara 
ngapi 'nlitaka kukusanya waana wako, kama kuku aku- 
sanyavyo waanawe tini ya mabawa yakwe, laken hamku- 
taka! Angalia, "mnaatiwa nyumba yenu gofu; kwa 
kweli nawaambia nwinwi, hamtaniona hata mtakapokuja 
kunena, Akibarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. 

IKAWA kwa siku ya sabato, alipokuja nyumbani 
mwa Farisayo mmoja, mkubwa wao, kwamba ale mkate, 
wakamtunduia. Na angalia, kulikuwa na mtu mbele ya- 
kwe, aliyekuwa na safura. Isa akajibu akawaambia hao 
waalimu wa sheria na Mafarisayo, akinena, Je! Ni halali 
kupoza mtu kwa siku ya sabato? Wakanyamaa. Akamshi- 
ka, akampoza, akamlikiza. Akajibu akawaambia, ’Nna- 
ni katika nwinwi, ambaye ng'ombe wakwe au punda wa- 
kwe akianguka kisimani, asiyemtoa mara moja kwa siku 
ya sabato? Nao hawakuweza kumjibu kwa maneno haya. 

Akawaambia fumbo hao walioitwa chakulani, akiona 

F 2 


24 
29 


uv © 


ot e 


~ O> 


124 LUKA 2S 


8 jisi walivyotagua mahali pa mbele, akiwaambia, Uki- 
itwa ni mtu arusini, usiketi pahali pa mbele; kwamba 
9 mkubwa wako akiwa akiitwa, basi akija aliyekuita wewe 
na yeye asikuambie, Ondoka, mpishe huyu; wewe ukaa- 
10 nza kushika pahali pa nyuma kwa aibu. Laken ukiitwa, 
enenda ukaketi pahali pa nyuma; kwamba, akija aliye- 
kuita akuambie, Rafiki yangu, jongea mbele huku; 
ndipo utakapokuwa na heshima kwa wale waketio cha- 
11 kulani pamoja nawe. Kwani kulla ajikwezaye nafsi 
yakwe atashushwa, na ashushaye nafsi yakwe atakwezwa. 
12 Akamwambia yeye aliyemwita naye, Ukifanya cha- 
kula cha mtana au cha jioni, usiite rafiki zako, wala 
ndugu zako, wala watu wa mlango wako, wala jirani 
zako wenyi mali, kwamba wasikuite nao, wakaku- 
13 lipa. Laken ukifanya karamu, uite maskini na wenyi 
l4 vilema, na viwete, na sasani wa mato; basi utakuwa 
unabarikiwa ; kwani hawanacho cha kukujazi : nawe 
utajaziwa kwa siku ya kiyama cha watu wema. 
l5 Basi mmoja wao walioketi chakulani pamoja naye, 
aliposikia maneno haya akamwambia, Anabarikiwa ata- 
16 kayekula mkate katika ufalme wa Muungu. Yeye 
akamwambia, Kulikuwa na mtu aliyefanya kialio kiku- 
17 bwa, akiita watu wangi: akamtuma mtumishi wakwe 
kwa saa ya kialio kuwaambia wale walioitwa, Ndooni; 
18 kwani vinakwisha kuwa tayari vitu vyote. Laken wao 
wote kwa nia moja wakaanza kujishughulisha. Wa 
kwanza akamwambia, "Nnanunua shamba, "nnapaswa 
19 kutoka kwenda liangalia: nakuomba unisamehe. Na 
mngine akanena, Nimenunua ng”ombe kumi zifungwazo 
wawili zambamba, nenenda nikawatazame: nakuomba 
20 unisamehe. Na mngine akanena, 'Nnaoa mke, ndipo 
21 nisiweze kuja. Basi huyo mtumishi akaja, akamhubiri 
Bwana wakwe maneno hayo. Basi mwinyi nyumba 
akakasirika, akamwambia mtumishi wakwe, Enenda 
upesi ndia kuu na ndogo za mji, ukawatwae maskini, 
na wenyi vilema, na watofu wa mato, na viwete, uje 
22 nao hapa. Mtumishi akanena, Bwana, yanakuwa kama 
23 ulivyoamuru, laken ikalimo nafasi. Bwana akamwa- 
mbia mtumishi, Enenda ndia kuu za 'nde na nyungoni, 
ukawalazimishe kuingia, kwamba ijazwe nyumba yangu. 
24 Kwani nawaambia nwinwi, katika wale waliokuwa wa- 
kitwa, hapana atakayeonda kialio changv. 





PURAS XV. 1 


2 
Basi watu wangi walikuwa wakifuatana naye: aka- 2 
zunguka akawaambia, Mtu akija kwangu, asipomzira 2 
babaye, na mamaye, na mkewe, na waana wakwe, na 
nduguze waume na nduguze wake, na nafsi yakwe mwe- 
nyewe, hataweza kuwa mwanafunzi wangu. Naambaye 27 
hatukui msalaba wakwe akanifuata, hawezi kuwa mwa- 
nafunzi wangu. Hakikaye nani katika nwinwi atakaye 28 
kujenga mnara, asiyeketi kwanza akahisabu gharama 
zakwe, kwamba anayo mali ya kutimiza? Kwamba 29 
alipomaliki, asipoweza kumaliza, wote watazamao wa- 
sianze kumthihaki, wakinena, Mtu huyu akaanza kuje- 30 
nga, laken hakuweza kumaliza. Ima mfalme gani 31 
aendaye vitani kupigana na mfalme mngine, asiyeketi 
kwanza akafanya shauri, kwamba aweza na elfu kumi 
kumkimbilia yeye amjiaye na elfu asharini? Asipoweza, 32 
yule akiwa yukali mbali, akapeleka wajumbe akitaka 
amani. Na vivyo kulla mmoja wenu, asiyeaga mambo 33 
yote aliyo nayo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mu- 34 
nyu ni kitu chema, laken munyu ukipumbaa, utaungwa 
kwa nini? Haufai kwa mtanga wala kwa samadi : wae- 35 
nda watu wautupa. Aliye na mashikio ya kusikia asikie. 

BASI watozi wa ushuru na watu wenyi thambi wali- 15 
kuwa wakimkaribia wote, kumsikiza. Wakaguna hao 2 
Mafarisayo na waana vyuoni, wakinena, Huyu akubali 
watu wenyi thambi, yuala nao. 

Akawaambia fumbo hili, akinena, Mtu gani katika 
nwinwi aliye na kondoo mia, akipotewa ni mmoja wao, 
asiyeata wale tisia wa tisaini barani, akimwendea yule 
aliyepotea hata amwone? Na amwonapo amweka ma- 
fuzini mwakwe, akifurahiwa : na ajapo nyumbani awaita 
rafikize na jirani zakwe, akiwaambia, Furahiwani pamoja 
nami, kwani "nnaona kondoo wangu aliyepotea. Nawaa- 7 
mbia nwinwi, Kama hivi itakuwa furaha mbinguni kwa 
mkosa mmoja ajutaye, zayidi ya kwa watu wema tisia 
wa tisaini ambao si wahitajiwa kujuta. 

Ima mtu mke gani aliye na robo kumi, akipotewa ni $ 
moja, asiyewasha taa, akafiagia nyumba, akitafuta kwa 
bidii hata aione? Aionapo awaita rafikize na jirani 9 
zakwe akinena, Furahiwani pamoja nami, kwani 'nnaona 
robo yangu iliyopotea. Kama hivi, nawaambia nwinwi, 10 


itakuwa furaha mbele za malaika wa Muungu kwa 
mkosa mmoja ajutaye. 


w go 


D gt 


FƏ 


126 LUKA, XV. 


3 Akanena, Fulani alikuwa na waana wawili. Na mdogo 


wakwe akamwambia babaye, Baba, nipa fungu langu la 
13 mali liniangukialo. Basi akawagawanyia mali. Na 
halafu, hazikupita siku nyingi, yule mwana mdogo aka- 
kusanya vitu vyakwe pia, akatama akenda nti ya mbali, 
na huko akatapanya mali yakwe kwa maisha maovu. 
14 Basi akiwa anakula pia, ndaa kubwa ikaingia nti ile, naye 
l5 akaanza kuwa muhitaji. Akenda akapatana na mwenyeji 
16 mmoja, aliyemtumafueni mwakwe, kulisha nguuwe: aka- 
fanya tamaa ya kushibisha matumbo yakwe kwa maganda 
17 nguuwe waliyokula; laken hakupawa. Akaingia nafsini 
mwakwe, akanena, Watumishi wangapi baba alio nao, 
wana vyakula tele wakisaza, na mimi ndaa yaniua? 
18 Taondoka takwenda kwa baba, nikamwambie, Baba, 
19 "nnakosa mbinguni na mbele zako : sistahili tena kuitwa 
mwanao: unifanye kama mmoja wao watumishi wako. 
20 Akaondoka, akaja kwa babaye. Basi akiwa mbali, 
babaye akamwona, akamsikitikia, akapiga mbio aka- 
21 mwangukia shingoni mwakwe, akambusu. Huyo mwa- 
na akamwambia, Baba, 'nnakosa mbinguni na mbele 
22 zako: sistahili tena kuitwa mwanao. Laken huyo baba 
akawaambia watumishi wakwe, Enendani mkatwae nguo 
ile ngema ipitayo zote, mkamvike; mpeni pete mkononi 
23 Mm na viatu maguuni mwakwe. Leteni na 
mwana ng’ombe aliyenona, "mmtinde, tukale, tukafanye 
24 furaha ; kwani huyu mwanangu alikuwa anakufa, ana- 
fufuka; alikuwa anapotea, anaonekana. Wakaanza 
25 kufanya furaha. Laken huyo mwanawe mkubwa ali- 
kuwa shambani: basi akija akikaribia nyumba, akasikia 
26 matezo na nyimbo. Akamwita "mmoja wao watumishi, 
27 akamwuliza, Kuna nini? Akamwambia, Ndugu yako 
amekuja, na babayo akamtindia mwana ng’ombe aliye- 
28 nona, kwa kumpata mzima. Akatukiwa, asitake kuingia. 
29 Laken babaye akatoka, akamnasihi. Yeye akajibu 
akamwambia babaye, Angalia, miaka hiyo mingi naku- 
tumikia, na siku zote sikuhalifu amuri yako: na mimi 
siku zote hata mbuzi hukunipa, wa kufanya furaha na 
30 rafiki zangu. Laken mwana wako huyu, aliyemiza 
mali yako na makahaba, alipokuja, ukamtindia mwana 
31 ng'ombe wa kunona. Yeye akamwambia, Mwanangu, 
wewe siku zote u pamoja nami, na vitu vyote nilivyo 
32 navyo ni vyako. Basi kufanya furaha na kufurahiwa 





LUKA, XVI: 127 


kuna haki: kwani ndugu yako huyu alikuwa anakufa, 
anafufuka; alikuwa anapotea, anaonekana. 

AKAWAAMBIA waanafunzi wakwe nao, Kulikuwa 16 
na mtu tajiri, aliyekuwa na wakili, na huyu aliambwa 
kwakwe kwamba atapanya mali yakwe. Akamwita, 2 
akamwambia, Ni mambo gani nisikiayo kwako? Fanya 
hisabu ya uwakili wako, kwani hutaweza kuwa wakili 
tena. 

Huyo wakili akanena moyoni mwakwe, Tafanyaje? 3 
Bwana wangu auondoa uwakili kwangu; kutimba 
siwezi, na kuomba naona haya. 

’Nnatambua 'ntakalofanya, niondolewapo uwakili wa- 4 
nitwae nyumbani kwao. 

Akawaita kulla mmoja wadeni wa bwana wakwe, 
akamwambia wa kwanza, Wawiwani wewe ni bwana 
wangu? Akamwambia, Farasila mia za mafuta. 6 
Akamwambia, Twaa hati yako, uketi upesi, ukaandike 
hamsini. Akisha akamwambia mngine, Na wewe 7 
unawiwani? Akasema, Jisila mia za nganu. Aka- 
mwambia, Twaa hati yako ukaandike thamanini. 

Basi bwana akamsifu huyo wakili wa uthalimu, 8 
kwamba alifanya werevu ; kwani waana wa ulimwengu 
huu katika kivyazi chao ni werevu kupita waana wa 
nuru. 

Nami nawaambia nwinwi, Mjifanyie rafiki kwa ma- 9 
mona ya uthalimu, kwamba, mkipunguka,wawakaribishe 
nwinwi katika hema za ahera. 

Ambaye ni mwaminifu kwa kitu kidogo, na kwa 10 
kitu kikubwa atakuwa mwaminifu; mna ambaye ni 
muthalimu kwa kitu kidogo, na kwa kitu kikubwa 
atakuwa muthalimu. Basi msipokuwa waaminifu ka- 11 
tika mamona ya uthalimu, kile kitu cha kweli mtawe- 
kewa amana ni nari? Na msipokuwa waaminifu kwa 12 
kitu kisicho chenu, kile chenu mtapawa ni nani? 

Hapana mtumishi awezaye kutumikia mabwana 138 
wawili: kwani huyo mtumishi atamzira bwana mmoja, 
na mmoja akampenda ; au atapatana na bwana mmoja, 
na mmoja akamtharau. Hamwezi kumtumikia Muungu 
na mamona. 

Na Mafarisayo, waliokuwa wanatunukwa ni fetha, 14 
nao walisikia maneno haya yote, wakamthihaki. Aka- 15 
waambia, Nwinwi ndinwi wajiwekao wemani mbele za 


Or 


128 LUKA, XVII. 


watu, laken Muungu ajua mioyo yenu; kwani kitu 
kilichokwezwa katika watu kinazirwa ni Muungu. 

16 Taureti na manabii wenda hata Yohana: tangu 
majira hayo anjili ya ufalme wa Muungu inahubiriwa, 

17 na kulla mtu apenya kuingia. Ni rahisi mbingu na 
nti kuondoka kuliko mstari mmoja wa taureti kua- 
nguka. 

18 Kalla aatanaye na mkewe akaoa mngine, azinni: 
na kula amwoaye mtu mke aliyeatwa ni mumewe, 
azinni. 

19 Kulikuwa na mtu tajiri, aliyevaa joho nyekundu na 
bafuta, akifanya furaha siku zote na uzuri. 

20 IA kaa na maskini, jina lakwe Lazaro, aliyetupwa 

2l mlangoni mwakwe, akiti anatumbukatumbuka, akitaka 
kushiba kwa makombo yaliyoanguka mezani mwa mtu 
tajiri; na mbwa nao walikuja wakamramba vionda 

22 vyakwe. Ikawa, maskini akafa, akatukuliwa ni malaika 
akifichwa viweoni mwa Ibrahimu. Akafa na mtu tajiri 

29 naye, akazikwa. Basi motoni akainua mato yakwe 
akiwa katika athabu, akamwona Ibrahimu kwa mbali, 

24 na Lazaro viweoni mwakwe. Akaita akanena, Baba 
Ibrahimu, unihurumie, umtume Lazaro, kwamba atovye 
nta ya chanda chakwe majini akaburudishe ulimi wangu; 
kwani naumia katika moto huu. 

25 Ibrahimu akamwambia, Mwanangu, kumbuka kwa- 
mba wewe ukatwaa vyema vyako katika maisha yako, 
na Lazaro kathalika vile vibaya ; laken sasa yeye yuna- 

26 tulizwa, na wewe unaumizwa. Na juu ya haya, kati- 
kati ya swiswi na nwinwi kunakazwa uta mkuu, kwa- 
mba watakao kuabiri, kutoka huku kwenda kwenu, 
wasiweze, na wale wa huko nao wasiabiri kuja kwetu. 

27 Akasema, Basi nakuomba, baba, kwamba umtume nyu- 

28 mbani kwa baba yangu, kwani 'nna ndugu watano, 
awashuhudie, kwamba wasije nao mahali hapa pa athabu. 

29 Ibrahimu akamwambia, Wana Musa na manabii; wa- 

30 wasikize wao. Akasema, Siyo, baba Ibrahimu, laken 
kwamba mmoja wao waliokufa akenda kwao, watajuta. 

31 Akamwambia, Kwamba hawasikii Musa na manabii, 
hata mmoja wao waliokufa akifufuka hawataamini. 

17 AKAWAAMBIA waanafunzi wakwe, Havitendeki 
kwamba makwao yasije: laken ole wakwe yeye ayale- 

2 taye! Ni heri kwakwe, jiwe la kusagia kufungwa 


LUKA, XVH. 129 
shingoni mwakwe na kutupwa baharini, kuliko ku- 
mkwaza mmoja wao wadogo hawa. 

Mjitunze nafsi zenu. Ndugu yako akikukosa, mne- 3 
nee; akijuta, msamehe. Na kwamba akukosa mara 4 
sabaa siku moja, na mara sabaa arudi kwako, akinena, 
Najuta, yakupasa kumsamehe. 

Na wajumbe walimwambia Bwana, Utuongezee imani. 
Bwana akanena, Kwamba mna imani kama tembe ya 
haridali, mngaliweza kuuambia msikamini huu, Ng’oka, 
ukajipande baharini, nao ungaliwasikia. 

"Nnani katika nwinwi, aliye na mtumishi alimaye 7 
ima atungaye, arudipo nyumbani akitoka shamba, ata- 
kayemwambia, Enenda mara moja ukale chakula? La- 8 
ken hatamwambia, Unifanyie tayari kialio changu, 
ujifunge ukanitumikie hata nikale nikanwe; nikisha 
basi nawe utakula utakunwa? Atamshukuru mtumishi 9 
huyo kwa kufanya yale aliyoamuriwa ? Nathani sivyo. 
Kathalika nanwi, mlipofanya mambo yote mliyoa- 10 
muriwa, semani, Tu watumishi wasiofaa; yale yaliyo- 
tupasa kufanya, ndio tuliyofanya. 

Ikawa akenenda Yerusalem, akapita katikati ya 11 
Samaria na Galilaya. Basi akiwa akiingia mji mmoja, 12 
wakamjilia watu kumi wenyi ukoma, waliosimama kwa | 
mbali: wakainua sauti zao, wakinena, Isa Bwana, 13 
utuhurumie. Naye alipowaona, akawaambia, Enendeni 14 
mkajionyeshe kwa wakohani. Ikawa, wakiwa wake- 
nenda, wakatakaswa. Basi mmoja wao, alipoona ana- 15 
pozwa, akarudi, akimhimidi Muungu kwa sauti kuu; 
akaanguka usoni maguuni mwakwe, akimshukuru ; 16 
naye alikuwa Msamaria. Isa akajibu, akanena, Si watu 17 
kumi waliotakaswa? Wale tissia wa wapi? Hawa- 18 
kuonekana waliorudi kumpa Muungu hemidi yakwe, 
illa mgeni huyu? Akamwambia, Ondoka, wende zako; 19 
imani yako inakuokoza. 

Akaulizwa ni Mafarisayo, Ufalme wa Muungu waja 20 
lini? Akawajibu akanena, Ufalme wa Muungu hauji 
ukionekana. Wala hawatanena, Angalia, u hapa! au 21 
Angalia, u hapale! kwani, angalia, ufalme wa Muungu 
ni ndani mwenu. Akawaambia hao waanafunzi, Siku 22 
zitakuja, mtakapotamani kuona moja ya siku za Mwana 
wa mtu, wala hamtaiona. Watawaambia nwinwi, Anga- 23 
lia hapa! au Angalia hapale! msiende, wala msifuate. 


T Ort 


130 LURA ANVI. 


24 Kwani kama umeme umesao ukitoka upande mmoja wa 
mbingu, uking’aa hata upande mngine wa mbingu, 
ndivyo Mwana wa mtu naye atakavyokuwa katika siku 

25 yakwe. Laken kwanza yampasa kuumia maumivu 
mangi na kukatawa ni kivyazi hiki. 

26 Na kama yalivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo 
yatakavyokuwa katika siku za Mwana wa mtu nazo: 

27 walikula, walikunwa, walioa, waliolewa, hata siku Nuhu 
aliyoingia safina, yakaja maji yakajaa, yakawaangamiza 
wote. 

28 Na kathalika kama yalivyokuwa katika siku za Lut: 
walikula, walikunwa, walinunua, walipanda, walijenga ; 

29 laken kwa siku Lut aliyotoka Sodoma, moto na kiberiti 
vikashuka, vikitoka mbinguni, vikawaangamiza wote. 

30 Kama hivi itakuwa kwa siku Mwana wa mtu atakayo- 
thihirishwa. 

3l Kwa siku ile, atakayekuwa juu ya sakafu, na vyombo 
vyakwe vi nyumbani, asishuke kuvitwaa; na aliye 
shamba vivyo, asirudie vitu vya nyuma. 

32% Mkumbukeni mke wa Lut. 

383 Atafutaye kuokoza roho yakwe ataipoteza, na aipote- 
zaye ataiponya. 

34 Nawaambia nwinwi, katika usiku ule wawili watalala 
kitanda kimoja ; mmoja atakubaliwa na mmoja ataatwa. 

35 Wawili watakuwa wakisaga pamoja; mmoja atakuba- 

36 liwa na mmoja ataatwa. Wawili watakuwa shamba ; 

37 mmoja atakubaliwa na mmoja ataatwa. Wakajibu wa- 
kamwambia, Wapi, Bwana? Akawaambia, Ufu ulipo, 
ndipo tai watakapokutana. 

18 AKAWAAMBIA na fumbo ya kwamba watu wa- 

2 paswa kusali siku zote wasichoke; akanena, Kulikuwa 
muamzi katika mji mmoja, asiyemhofu Muungu, wala 

3 asiyemjali mtu. Basi kulikuwa na mjaani mtumke ka- 
tika mji huo, naye akaja kwakwe akınena, Niamua na 

4 mdawa wangu. Na wakati wa kwanza hakupenda ; 
laken punde akanena moyoni mwakwe, Na kwamba 

5 Muungu simchi, na mtu simjali, laken basi kwa uthia 
mtu mke huyu aniwekeao, tamwamua, kwamba mwisho- 
ni asije akanipige usoni. 

6 Bwana akanena, Sikizani mwamzi wa uthalimu ane- 

7 navyo. Na Muungu hata akiwa ana saburi nao hata- 
wapatia haki watu wakwe aliowatagua, waliao kwakwe 





URAP RTHI. 181 


usiku na mtana? Nawaambia nwinwi, atawapatia haki 8 
kwa upesi. Laken Mwana wa mtu halisi ajapo, ataona 
imani katika nti? 

Na wangineo waliotumaini nafsi zao kwamba ni watu 9 
wema, wakitharau wenzi wao, akawaambia fumbo hili, 
Watu wawili walikwea hekaluni kusali, mmoja Farisayo 10 
na mmoja mtozi wa ushuru. Farisayo akasimama aka- 11 
sali kwa nafsi yakwe maneno haya, Ewe Muungu, naku- 
shukuru kwa mimi kutoa kuwa kama watu wangine, 
wanyang'anyi, wathalimu, wazinzi, au kama huyu mtozi 
wa ushuru. Nafunga mara mbili katika juma moja, 12 
natoa zaka katika vitu vyote nilivyo navyo. Na mtozi 13 
wa ushuru alisimama kwa mbali, asitake hata kuinua 
mato yakwe mbinguni, laken alijipiga kifua chakwe, 
akinena, Ewe Muungu, uwe na rehema nami; mimi ni 
mkosa. Nawaambia nwinwi, Huyu alishuka kurudi 14 
nyumbani mwakwe akitakabaliwa kuliko huyule; kwa- 
ni kulla ajikwezaye nafsi yakwe atashushwa, laken 
ajishushaye nafsi yakwe atakwezwa. 

Wakaleta na watoto kwakwe kwamba awaguse; basi 15 
hao waanafunzi walipoona wakawakaripia. Laken Isa 16 
akawaita, akanena, Waateni watoto waje kwangu, 
msiwazuilie; kwani ufalme wa Muungu ni wa watu 
kama wao. Kwa kweli nawaambia nwinwi, Ambaye 17 
hakubali ufalme wa Muungu kama mtoto hataingia. 

Na mtu mkuu mmoja akamwuliza, akinena, Ewe 18 
mkufunzi mwema, nifanyeni nipate uzima wa ahera? 
Isa akamwambia, Kwani kuniita mwema? Hakuna 19 
aliye mwema, illa mmoja, naye ni Muungu. Hizo 20 
amuri wazijua, Usizini; usiue; usiibe; usiseme ushu- 
huda wa uwongo; mwekee heshima babayo na mamayo. 
Akanena, Hayo yote "nnatunza tangu utoto wangu. 21 
Isa aliposikia maneno haya akamwambia, Bado jambo 22 
moja linakupungukia : vitu vyote ulivyo navyo uviuze, 
ukawape maskini, basi utakuwa na kandi mbinguni ; 
ukisha ndoo, ukanifuate mimi. Aliposikia maneno 23 
haya, akafanya majonzi ; kwani alikuwa tajiri mkuu. 
Na Isa alipomwona akifanya majonzi, akanena, Laken 24 
ni shida wenyi mali kuingia ufalme wa Muungu ! ! 

Kwani ni rahisi ngamia kupita tundu ya sindano, 25 
kuliko mwinyi mali kuingia ufalme wa Muungu. Wa- 26 
kanena hao waliomsikia, Nani basi ambaye ataokozwa ? 


132 LUKA, X. 


27 Akanena, Yasiyowezekana kwa watu, yawezekana kwa 
Muungu. 

28 Petro akanena, Angalia, swiswi tunaata mambo yote, 

29 tukakufuata wewe. Akawaambia, Kwa kweli nawaa- 
mbia nwinwi, Hapana aliyeata nyumba, au baba, au 
mama, au ndugu, au mtumke, au waana, kwa ajili ya 

30 ufalme ‘wa Muungu, ambaye hapati tena kwa mara 

nyingi katika majira haya, na majira ya keshoni atapata 
uzima wa ahera. 

əl Akawatwaa hao kumi na wawili akawaambia, Anga- 

liani, twakwea Yerusalem; basi yatatimizwa mambo 

32 yote Mwana wa mtu aliyoandikiwa ni manabii. Kwani 

atapelekwa mikononi mwa wamataifa, atathihakiwa, 

99 atashutumiwa, atatiwa mate ; watampiga jalada, wata- 

34 mua, na siku ya tatu atafufuka. Laken wao hawakue- 

lewa ni neno hata moja, na maneno haya yalikuwa yaki- 
fitwa kwao; hawakujua yaliyosemwa. 

35 Ikawa, akikaribia Yerikho, mtofu wa mato alikuwa 

36 anaketi ndiani akiomba. Basi aliposikia watu wangi 

37 wakipita, akauliza, Kuna nini? Wakamhubiri kwamba 

38 Isa wa Nazareti apifa. Akapiga kelele, akinena, Isa, 

39 mwana wa Daudi, unihurumie. Basi wale waliotangu- 

la wakamkataza kwamba anyamae; laken yeye aka- 
ongeza kupiga kelele, akinena, Ewe Mwana wa Daudi, 

40 unihurumie. Isa akasimama, akamtaka aletwe kwakwe: 

4l basi akiwa anafika karibu, akaniwalia akinena, Wani- 

42 taka nikufanyeni? Akanena, Bwana, nataka nione. Isa 

43 akamwambia, Ona; imani yako inakuokoza. Na mara 

moja akaona, akamfuata, akimhimidi Muungu. Na 
watu wote walipoona wakamsifu Muungu. 

19 AKAINGIA Yerikho, akapita. Na angalia, mtu 
2 aliyeitwa Zakayo jina lakwe, naye alikuwa mkubwa wao 
3 watozi wa ushuru, tena alikuwa tajiri, naye alitaka ku- 

mwona Isa, amjue ni mtu gani, asiweze kwa watu kuwa 
4 wangi, na mwenyewe alikuwa mfupi. Akatangulia, 
akakwea mti msikomori, kwamba apate mwona; kwani 
5 alikuwa hana budi kupita ndia ile. Basi Isa alipofika 
mahali pale, akaangalia juu, akamwona, akamwambia, 
Zakayo, shuka upesi; kwani leo yanipasa kukaa nyu- 
6 mbani mwako. Akashuka upesi, akamkaribisha akifura- 
7 hiwa. Watu walipoona, wakaguna wote, wakinena, 
8 Aenda kuwa mgeni wa mtu mwinyi thambi. Laken 





LUKA KIX. 133 


Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, Angalia, Bwa- 
na, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kwamba 
'nnamdanganyia mtu kitu chakwe, namlipa mara "nne. 
Isa akamwambia, Leo nyumba hii ikapata wokovu, 9 

kwani naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwani Mwana 10 
wa mtu akaja kutafuta na kuokoza kile kilichopotea. 

Basi watu wakiwa wakisikiza maneno haya, akaende- 11 

leza, akasema fumbo, kwa hali ya kuwa karibu na 
Yerusalem, na kwa watu kuthani kwamba ufalme wa 
Muungu hauna budi utathahiri sasa hivi. Ndipo aka- 12 
nena, Mtu moja mngwana alikuwa msafiri kuenda nti 
ya mbali, kujitwalia ufalme, na kurudi. Akaita watu- 13 
mishi wakwe kumi, akawapa manni kumi za fetha, 
akiwaambia, Tumiani hata nikirudi. Laken raiya 14 
zakwe walikuwa wakimzira, wakampelekea wajumbe 
kwa nyuma yakwe, wakinena, Hatumtaki huyu kuta- 
wala juu yetu. Ikawa, alipokuwa akatwaa ufalme aka- 1 
rudi, akataka watumishi hao aliowapa hiyo fetha kuitwa 
kwakwe, kwamba ajue fayida kulla mmoja wao ali- 
yojipatia. 

Akaja wa kwanza akinena, Bwana, manni yako ika- 16 
leta manni kumi. Akamwambia, Hasanta, mtumishi 17 
mwema: ulikuwa mwaminifu kwa kitu kichache, basi 
uwe na mamlaka juu ya miji kumi. 

Akaja wa pili akinena, Bwana, manni yako ikafanya 18 
manni tano. Akamwambia huyu naye, Nawe uwe juu 19 
ya miji mitano. 

Na mngine akaja akinena, Bwana, angalia, manni 20 
yako, 'nliyokuwa nayo ikiwekwa kando katika leso. 
Kwani 'nlikuwa nikikucha, kwa wewe kuwa mtu 231 
mgumu; watwaa usichoweka, wavuna usichopanda. 
Akamwambia, Kwa kanwa lako nakupatiliza, wewe 22 
mtumishi mbaya. Ulikuwa ukijua kwamba mimi ni 
mtu mgumu, natwaa nisichoweka, navuna nisichopanda ; 
na kwani usiweke fetha yangu mezani mwa watu watoao 23 
riba, basi mimi 'nlipokuja ningaliitwaa na fayida yakwe? 

Akawaambia hao waliosimama kando, Pokeani manni 24 
yakwe, mkampe yeye aliye na manni kumi. Waka- 25 
mwambia, Bwana, yunazo manni kumi. Hakika yangu 26 
nawaambia nwinwi, kwamba kulla mmoja aliye nacho 
atapawa, laken asiye nacho, hata kile alicho nacho kita- 
twawa kwakwe. Laken wale adui zangu, wasiotaka 27 


Qt 


134 LUKA, XIX. l 


mimi kutawala juu yao, waleteni huku mkawatinde 
mbele zangu. 
29 Na aliposema maneno haya, akatangulia akikwea 
Yerusalemi. 
29 Ikawa, alipofika karibu na Betfage na Betania, kando 
ya mlima ulioitwa mlima wa zeituni, akatuma waana- 
30 funzi wakwe wawili, akinena, Enendani mji ulio mbele 
zenu; basi mkiingia mtaona mwana wa punda aliye- 
fungwa, asiyetasa kupandwa ni mtu: mkamfungue, 
Əl mje. naye. Na mtu akiwauliza nwinwi, Kwani ku- 
mfungua? mwambieni, Bwana ni muhitaji naye. 
32 Wakenenda waliotamwa, wakaona kama alivyowa- 
Jo ambia. Basi wakiwa wakimfungua huyo mwana wa 
punda, wenyewe wakawaambia, Mwamfunguliani huyu; 
34 punda? Wakanena, Bwana ni muhitaji naye. Wa- 
39 kamleta kwa Isa: wakatandika nguo zao juu ya punda, 
wakampandisha Isa. 
36 Basi akiwa akenenda, wakamtandikia nguo zao ndiani. 
37 Na alipokuwa karibu na telemuko ya mlima wa zeituni, 
jeshi yote ya hao waanafunzi wakafurahiwa, wakaanza 
kumhimidi Muungu kwa sauti kuu, kwa vitendo vyote 
38 vya nguvu walivyoona, wakinena, Anabarikiwa mfalme 
ajaye kwa jina la Bwana: salama mbinguni, na enzi 
39 katika juu. Na wangmeo Mafarisayo katika kundi 
wakamwambia, Mkufunzi, uwakataze waanafunzi 
40 wako. Akajibu, akawaambia, Nawaambia nwinwi, 
kwamba hawa wanyamaa, mawe yatapiga kelele. 
41 Na alipokuja karibu, akiangalia mji, akalia kwa hali 
42 yakwe, akinena, Kwamba ulijua nawe, katika siku 
yako hii ngawa, mambo yenyi salama yako! laken sasa 
43 yanafitwa kwa mato yako. Kwani siku zitakuja juu 
yako, adui zako watakapojenga boma, watakuzungukia 
44 watakuthiki kando zote, watakufanyia kitanga wewe 
na waana wako ndani mwako; hawataata ndani mwako 
jiwe juu ya jiwe; kwa ajili hukutambua majira yako 
ya kutazamwa kwako. 
45 Akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa waliokuwa wa- 
46 kiuza wakinunua ndani mwakwe, akiwaambia, Yaa- 
ndikwa, Nyumba yangu ni nyumba ya kusalia: laken 
nwinwi mliifanya paango la watoro. 
47 Akawa akifunza watu hekaluni kulla siku. Laken 
wakohani na waana vyuoni na watu wakubwa walitafuta 





l 


UEM KE. 135 


kumwondoa : wasipate neno la kumtenda; kwani watu 48 
wote walikuwa wakipenda mno kumsikiza. 

IKAWA, siku moja zile, akiwa akifunza watu heka-20 
luni, akiwahubiri anjili, wakohani wakuu na waana 
vyuoni pamoja na wazee wakamjia, wakamwambia wa- 2 
kinena, Tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka 
gani, ima '"nnani aliyekupa mamlaka haya? Akajibu 3 
akawaambia, Nawauliza neno moja nami; mniambie: 
Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au ulitoka kwa 4 
watu? Wakafanya shauri wao kwa wao, wakinena, 9 
Tukisema, Ulitoka mbinguni, atanena, Kwani basi ha- 
mkumwamini? Laken tukisema, Ulitoka kwa watu, 6 
wote watatupiga mawe; kwani wana hakika ya kua- 
mini Yohana kuwa nabii. Wakajibu kwamba hawajui 7, 
ulipotoka. Isa akawaambia, Basi nami siwaambii nwi- 8 
nwi mamlaka yakwe ya mambo haya nifanyayo. 

Akaanza kuwaambia watu fumbo hili: Mtu mmoja 9 
alilima shamba la zabibu, akalitoa akawapa wakulima, 
akasafiri, akakawa sana. Na kwa wakati wakwe aka- 10 
mtuma mtumishi kwa hao wakulima kwamba watoe, 
wampe sehemu yakwe ya shamba: laken wakulima 
wakampiga, wakamwata akenenda mikono mitupu. 
Akaongeza akampeleka mtumishi mngine: wakampiga 11 
naye, wakamfethehesha, wakamwata akenenda mikono ` 
mitupu. Akaongeza kumpeleka wa tatu: na huyu 12 
naye wakamtia jahara, wakamtupa 'nde. Huyo Bwana 13 
wa shamba la zabibu akanena, Tafanyaje? Ntampeleka 
mwanangu, kipendo changu ; labuda, wakimwona yeye, 
watamstahi. Basi hao wakulima walipomwona, waka- 14 
fanya mashauri wao kwa wao, wakinena, Huyu ni 
mrithi: ndooni, tukamue, kwamba urithi uwe wetu. 
Wakamtupa 'nde ya shamba, wakamua. Atawatendani 15 
sasa huyo Bwana wa shamba? Atakuja, ataharibu 16 
wakulima hawa, na shamba lakwe atawapa watu wa- 
ngine. Waliposikia maneno haya, wakanena, Yasiwe! 
Ela yeye akawapeleleza, akanena, Nini basi neno hili lili- 17 
loandikwa,kwamba Jiwe lililokatawa ni waashi ndilo lililo- 
kuwa kitwa cha pembeni? Kulla aangukaye juu ya jiwe 18 
hili atavundika, na ambaye laanguka juu yakwe litampo- 
nda unga. Basi wakohani na waana vyuoni wakataka 19 
kumtia mikononi saa ileile; wakahofu watu ; kwani wali- 
kuwa wakitambua kwamba alisema fumbo hili juu yao. 


136 LUKAJ XX. 


20 Wakamtunduia, wakapeleka madoya waliojifanya kuwa 
watu wema, kwamba wamkamate kwa neno moja, 
wapate kumpeleka kwa serkali na kwa amuri ya wali. 

21 Wakamwuliza, wakinena, Mkufunzi, twajua kwamba 
wewe wasema haki, na kufunza kwako ni swafi; hua- 
ngalii wajihi wa mtu, laken wafunza watu ndia ya 

22 Muungu kwa kweli. Yatupasha swiswi kumtolea 

23 Kaisari ushuru, imaje? Yeye akatambua hila zao, aka- 

24 waambia, Kwani kunijaribu? Nionyeshani denari. 
Ina sura na chapa cha nani? Wakajibu wakasema, Cha 

25 Kaisari. Akawaambia, Basi cha Kaisari mpeni Kaisari, 

26 na cha Muungu mpeni Muungu. Hawakuweza ku- 
mkamata kwa maneno mbele za watu: wakataajabu 

. kwa jawabu yakwe, wakanyamaa. 

27 Wakaja kwakwe wangineo Masadukayo wakaniao 

28 kiyama, wakamuliza, wakinena, Mkufunzi, Musa aka- 
tuandikia kwamba mtu akifiwa ni nduguye aliye na 
mke, akifa asipokuwa na mwana, basi nduguye aoe yule 

29 mke, amwekee nduguye mbeyu. Basi kulikuwa watu 
sabaa, ndugu mmoja. Wa kwanza alioa mke, akifa 

30 hana mwana. Wa pili akamoa yule mke, na huyu naye 

31 akafa hana mwana. Wa tatu akamoa, na kathalika 

32 wote hao sabaa; hawakuata waana, wakafa. Kwa 

33 nyuma ya wote akafa na mke. Basi katika kiyama 
atakuwa mke wa nani watu hao? kwani wote sabaa 

34 walimoa. Isa akajibu akawaambia, Waana wa ulimwe- 

35 ngu huu waoa waolewa. Laken watakaohesabiwa 
wastahili kupata ulimwengu wa ahera na kiyama, 

36 hawaoi wala hawaolewi; kwani hawawezi kufa tena; 
hakika yao wa kama malaika; nao wakiwa waana wa 

37 Muungu ni waana wa kiyama. Laken kwamba walio- 
kufa watafufuka, hata Musa akaonya katika pahali pa 
kijiti, amwitapo Bwana Muungu wa Ibrahimu, na Muu- 

38 ngu wa Isaak, na Muungu wa Yakob. Ela yeye si 
Muungu wa watu wafu, laken wa watu walio hai. 

39 Kwani wote wakali hai kwakwe. Wakajibu wangineo 
waana vyuoni, wakanena, Mkufunzi, ni maneno mazuri 
uliyosema. 

40 Basi hawakuthubutu tena kumuliza neno. 

4) Akawaambia, Watu wamsema Masiya kuwa mwana 

42 wa Daudi kwaje? Na mwenyewe Daudi asema katika 
chuo cha Zaburi, Bwana akamwambia Bwana wangu, 













LUKA, XXI. 137 
Keti kwa mkono wangu wa kuume, hata nikiweka adui 43 
zako tini ya maguu yako. Daudi amwita Masiya 44 
Bwana wakwe; basi ni mwanawe kwaje? Basi watu 45 
wote wakiwa wakimsikiza akawaambia waanafunzi 
wakwe, Tahatharini na waanavyuoni, ambao kwamba 46 
nia zao ni za kutembea wakivaa mifuria mirefu, wape- 
ndao kupawa salamu sokoni, na vikao vya kwanza kati- 
ka masunagoge, na mahali pa mbele karamuni. Ndio 47 
wamezao nyumba za watu wake wajaani, wakijikingiza 
kwa kusali sala ndefu ; hawa wataona hukumu ya kuzidi 
kupatilizwa. 

AKAANGALIA, akaona watu wenyi mali wakitia 2 
sadaka zao katika hazina. Akaona na mtu mke mjaani 2 
maskini akitia mumo pesa mbili. Akanena, Kwa kweli 3 
nawaambia nwinwi, mjaani maskini huyu akatia zayidi 
ya wote. Kwan hawa wote walitia katika sadaka za +4 
Muungu kitu kiwasaliacho, laken huyu akatia kitu cha 
upungufu wakwe, mali yakwe yote aliyokuwa nayo. 

Na wangineo wakiwa wakisema kwa hekali, jisi 5 
ilivyopambwa na mawe mazuri na vitu vya tunu, aka- 
nena, Katika mambo haya mtazamayo, siku zitakuja 6 
ambazo kwamba halitaatwa jiwe juu ya jiwe, ambalo 
halitavundwa. Wakamuliza, wakinena, Mkufunzi, lini 7 
basi yatakapokuwa mambo haya? na alama yakwe nini, 
mambo haya yatakapokuwako? Akanena, Tahatharini, 8 
msidanganywe; kwani wangi watakuja kwa jina langu, 
wakinena, kwamba Ni mimi, na kwamba Wakati una- 
fika. Laken msiwaandame nyuma yao. 

Na mtakaposikia mshindo wa vita na msukosuko, 9 
msiingiwe ni kiwewe: kwani haya sharti yatangulie ; 
laken mwisho hautakuwako mara moja. Ndipo alipo- 10 
waambia, Kabila itarukia kabila, na ufalme utarukia 
ufalme. Itakuwako mitetemo mikuu ya nti katika 11 
mahali mbalimbali, na ndaa na marathi ya tauni; na 
vioja vitishavyo, na alama kuu za mbinguni zitakuwa- 
ko. Laken mbele ya haya yote watawatia nwinwi 12 
mikono, watawasumbua nwinwi, mkipelekwa masunago- 
geni na gerezani, mkiongozwa kwa wafalme na mawali, 
kwa ajili ya jina langu. Na hivi mtapata ndia ya ku- 13 
sema ushuhuda wenu. Basi liwekeni mioyoni mwenu 14 
neno hili, la kutoa tafakari mbele, jisi mtakavyojitetea ; 
kwani mimi ntawapa nwinwi kanwa, na akili, ambazo 15 







138 LUKA, XXI. 


kwamba wakondo wenu wote wasiweze kukania wala 
16 kuzuilia. Laken hata baba na mama, na ndugu na 
mbari, na rafiki zenu, watawatoa nwinwi, mpelekwe 
kwa wakondo wenu; na wangine katika jamaa zenu | 
17 watauawa. Mtakuwa mkizirwa ni watu wote kwa ajili 
18 ya jina langu. Na unwele wa vitwa vyenu hautapotea. 
19 Kwa kustahamili kwenu ponyani roho zenu. 
20 Basi mtakapoona Yerusalem imezungukwa ni jeshi za 
askari, juani kwamba uharibifu wakwe umekuwa karibu. 
2l Majira yale watu wakaao nti ya Uyahudi wakimbie 
milimani, na walio ndani ya mji watoke, na walio 'nde 
22 wasiingie. Kwani hizo ndizo siku za kujaziwa, kwa- 
23 mba yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenyi 
mimba na waamwishao katika siku zile, kwani itakuwa 
thiki kuu katika nti, na ghathabu juu ya watu hawa. 
24 Wataanguka kwa maso ya upanga, watatwawa nyara, 
watapanyike katika mataifa pia; na Yerusalemi itaka- 
nyagwa ni mataifa, hata majira ya mataifa yaki- 
25 timilia. Na alama zitakuwako katika jua, na mwezi, 
na nyota; na katika nti hamu ya watu kwa ushangazi; 
26 bahari ikivuma na mawimbi; roho za watu zikikauka 
kwa hofu, na mangojeo ya mambo yatakayoujia uli- 
mwengu; kwani nguvu za mbingu zitatukutishwa. 
27 Ndipo watakapomwona Mwana wa mtu akija katika 
wingu kwa nguvu na enzi kuu. 
28 Basi mambo haya yakianza kuwako, inukani, inuani 
vitwa vyenu, kwani ukombozi wenu unakaribia. 
29 Akawaambia mfano, Angaliani mtini na miti yote; 
30 ikiwa itepuza, mkiangalia, mwajua kwa nafsi zenu kwa- 
31 mba sasa mwaka unakuwa karibu. Na kathalika nwinwi, 
mwonapo mambo haya yanakuwako, juani kwamba 
32 ufalme wa Muungu unakuwa karibu. Kwa kweli na- 
waambia nwinwi, Kivyazi hiki hakitaondoka hata yote 
33 yakiwa. Mbingu na nti zitaondoka, laken maneno yangu 
hayaondoki. 
34 Mtunze nafsi zenu, kwamba mioyo yenu isiwe mizito 
kwa ulafi na ulevi, na mawazo ya dunia, siku ile ikawajia 
35 nwinwi kwa ghafula. Kwani kama tanzi, itawajia watu 
wote wakaao katika uso wa nti yote. 
36 Ndipo keshani majira yote, ombani kwamba msta- 
hilizwe kukimbia mambo haya yote yatakayokuwa, na 
kusimama mbele za Mwana wa mtu. 


AA 


DUKA, XXI. 1359 


Basi majira ya mtana alikuwa hekaluni akifunza watu, 37 
na majira ya usiku akatoka, akakaa mlimani uitwao 
mlima wa zeituni. Na kukicha, watu wote wakarauka 38 
kumwendea hekaluni kumsikiza. 

BASI siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, iitwayo 22 
Pasaka, ilikuwa karibu. Na wakohani wakuu na wa- 
ana vyuoni wakatafuta ndia ya kumulia; kwani wali- 
kuwa wakicha watu. Na Shetani alimwingia Yuda, 3 
aliyeitwa na Iskariota, aliyekuwa katika hisabu ya hao 
wathenashara. Akenenda akasema na wakohani wakuuna 4 
maakida, jisi atakavyompeleka mikononi mwao. Waka- 5 
pendezewa, wakaagana kumpa fetha. Naye akakiri, aka- 6 
tafuta nafasi kumpeleka mikononi mwao pasipo mshindo. 

Basi siku ya mikate isiyotiwa chachu ikafika, ambayo 7 
kwamba iliwapasha kutinda pasaka. Akawatuma Petro 8 
na Yohana, akinena, Enendani, mkatufanyie tayari hiyo 
pasaka, tukale. Wakamwambia, Ni wapi ututakapo 9 
kufanya tayari? Akawaambia, Angalia, mkiwa mna- 10 
ingia mjini, mtakutana na mtu atukuaye mtungi wa 
maji: mfuateni aingiayo. Mkamwambie mwinyi nyu- 11 
mba, Mkufunzi akuambia, Nyumbani ipi niwezapo kula 
pasaka pamoja na waanafunzi wangu? Naye atawa- 12 
onyesha nwinwi ghorofa kubwa iliyotandikwa ; basi 
hapo fanyam tayari. Wakenenda wakaona kama ali- 13 
vyowaambia; wakafanya tayari hiyo pasaka, 

Na saa ilipofika akaketi, na hao wajumbe thenashara 14 
pamoja naye. Akawaambia, "Nlikuwa nikitamani sana 15 
kula pamoja nanwi pasaka hii, kabula 'nsitasa kuumia: 
kwani nawaambia nwinwi, sitaila tena, hata itimizwapo 16 
katika ufalme wa Muungu. Akashika mkebe, akashu- 17 
kuru, akanena, Twaani mkebe huu, mgawanizane nwi- 
nwi kwa nwinwi; kwani nawaambia nwinwi, sinwi 18 
kitokacho katika matunda ya zabibu, hata utakapokuja 
ufalme wa Muungu. Akatwaa mkate, akashukuru, 19 
akauvunda, akawapa, akinena, Ndio mwili wangu, ulio- 
tolewa kwa ajili yenu; fanyani haya kunikumbuka 
mimi. Kathalika na mkebe baada ya kialio, akinena, 20 
Mkebe huu ndio ahadi mpya kwa damu yangu, ili- 
yomwaywa kwa ajili yenu. Laken angalia, mkono wa 21 
mwinyi kunisema u pamoja nami katika meza. Ni 22 
kweli, Mwana wa mtu yuenenda kama ilivyoandikwa: 
laken ole wakwe mtu yule amsemaye! 


140 LUKA, KO. 


23 Wakaanza kuulizana wao, kwamba 'nnani basi katika 
wao atakayetenda jambo hili. . 
24 Kulikuwa na mashindano baina yao, ya kunena nani 
25 katika wao ahisabiwe mkubwa. Akawaambia, Hao wa- 

falme wa mataifa watawala juu yao, na wenyi mamlaka 
26 nao waitwa mahababi. Ela nwinwi sivyo: laken mku- 
bwa wenu awe kama huyo mdogo, na sheke kama mtu- 
27 mishi. ’Nnani basi mkubwa, aketiye chakulani ima 
atumikaye? Si yeye aketiye chakulani? Laken mimi 
28 katika nwinwi ni kama atumikaye. Nwinwi ndinwi 
29 mliostahamili nami katika mateso yangu. Nami nawa- 
30 aga nwinwi ufalme, kama baba alivyoniaga mimi, kwa- 
mba mle na mnwe mezani mwangu katika ufalme wa- 
ngu, mketi katika viti vya enzi mkiamua hizo kabila 
thenashara za Beni Israeli. 
əl Bwana akanena, Siman, Siman, angalia Shetani aliwa- 
32 taka nwinwi, kuwapepeta kama nganu. Laken mim: 
’nnakuombea, imani yako isikome ; nawe utakapokuwa 
39 unazingadia, uwathubutishe ndugu zako. Akamwa- 
mbia, Bwana, mimi ni tayari tuende sote hata gerezani 
34 na mautini. Akanena, Nakuambia wewe, Petro, jimbi 
halitawika leo, usipotasa kukana mara tatu kwamba 
Jo wanijua. Akawaambia, ’Nlipowatuma nwinwi msipo- 
kuwa na mfuko, wala mkoba, wala viatu, mlihitajiwa ni 
kitu? Wakanena, La: hatukuhitajiwa ni kitu kiwacho 
30 chote. Basi akawaambia, Laken sasa, aliye na mfuko 
autwae, kathalika na mkoba; na asiyekuwa nao, auze 
37 nguo yakwe, akanunue upanga. Kwani nawaambia 
nwinwi, neno hili nalo lapasa kutimilizwa kwangu, lili- 
loandikwa, kwamba Alihasibiwa katika wahalifu: kwani 
98 yale yanifikiliayo mimi, nayo yatimilia. Wakanena, 
Bwana, angalia, panga mbili zipo. Akawaambia, Za- 
tosha. 
39 Akatoka akenda mlimani mwa zeituni, kama ilivyo- 
kuwa desturi yakwe; na waanafunzi wakwe nao waka- 
40 mwandama. Alipofika pahali pale, akawaambia, Salini 
41 kwamba msiingie majaribuni. Naye akaepukana nao 
42 kadiri ya mtupo wa Jiwe, akapiga magoti akasali, aki- 
nena, Baba, ukitaka nipitishia mkebe huu; laken si ma- 
43 penzi yangu, ela yako yawe. Akamtokea malaika wa 
44 mbinguni, akimtia nguvu. Naye akiwa katika thiki 
kuu, akazidi kusali kwa nguvu: na hari zakwe zikawa 


BURA, XXII. 141 


kama matone ya damu, yaliyokuwa yakianguka nti. 
Akaondoka katika sala, akaja kwa waanafunzi wakwe, 49 
akawaona wanalala kwa huzuni. Akawaambia, Kwani 46 
kulala ? ondokani msali, kwamba msiingie majaribuni. 
Akiwa akali akisema, angalia, kundi la watu, na yeye 47 
aitwaye Yuda, mmoja wao katika wale thenashara, ali- 
watangulia, naye akamkurubia Isa, kumbusu. Isa aka- 48 
mwambia, Yuda, wewe wamtabulisha Mwana wa mtu 
kwa kumbusu? Na hao waliokuwa pamoja naye, wali- 49 
poona neno litakalokuwa, wakamwambia, Bwana, tupi- 
gane nao kwa upanga? Na mmoja wao akampiga mtu- 50 
mishi wa mkohani mkuu, akamkata shikio la kuume. 
Isa akajibu, akanena, Waateni vivyo. Akagusa shikio 51 
lakwe, akampoza. Isa akawaambia hao waliomjia wa- 52 
kohani wakuu, na maakida ya hekalu, na wazee, Kama 
kumjia mtoro, mlitoka na panga na vigongo? Nami 53 
kulla siku "nlikuwa nanwi hekaluni, hata mkono hamku- 
ninyoshea ; laken hii ndiyo saa yenu na nguvu za kiza. 
Wakamshika, wakamwongoza, wakamleta nyumbani 54 
mwa mkohani mkuu. Na Petro alimwandamia kwa 
mbali. Na walipokuwa wanawasha moto katikati ya 55 
uwanda, wakiketi pamoja, Petro akaketi kati mwao. 
Basi mjakazi mmoja alipomwona akiketi mwangani, 56 
akampeleleza, akanena, Na huyu alikuwa naye. Aka- 57 
mkana, akinena, Mtumke wewe, simjui mimi. Na 58 
punde kidogo mtu mngine alipomwona akanena, Nawe 
u mwenzi wao. Petro akanena, Mtu wewe, si mimi. 
Na halafu kadiri ya saa moja, mtu mngine akathubu- 59 
tisha, akinena, Kwa kweli na huyu alikuwa pamoja 
naye; kwani ni Mgalilaya. Petro akanena, Mtu wewe, 60 
sijui unenavyo. Na papo hapo akiwa yukali akisema, 
jimbi likawika. Huyo Bwana akazunguka, akamwa- 61 
ngalia Petro: Petro akakumbuka neno la Bwana ali- 
lomwambia, kwamba Kabula ya jimbi asijawika, utani- 
kana mara tatu. 
Akatoka 'nde Petro, akalia kwa uchungu. 62 
Na watu waliokuwa wanamshika Isa, walimfanyia 63 
mzaha, wakimpiga. Wakamfinika, wakampiga usoni, 64 
wakamwuliza, wakinena, Mtambue, '"nnani aliyekupiga ? 
Na makufuru mangi mangine wali wakimnenea. 65 
Na mtana ulipokuwako, wazee wa watu na wakohani 66 
wakuu na waana vyuoni wakakutana, wakamwongoza 


142 LUKA, XXIII. 


67 mkutanoni mwao, wakinena, Ukiwa ndiwe Masiya, 
utuambie. Akawaambia, Nijapowaambia, hamtaamini ; 
68 na kwamba nawauliza nwinwi, hamtanijibu, wala 
69 hamtanifungua. Tangu sasa Mwana wa mtu atakuwa 
70 akiketi kwa ya mini ya nguvu za Muungu. Wao 
wote wakanena, Wewe basi u Mwana wa Muungu ? 
71 Akawaambia, Kama mnenavyo, ndimi. Wakanena, 
Twataka ushuhuda gani tena? Kwani swiswi wenyewe 
= tukasikia kwa kanwa lakwe. 

23 WAKAONDOKA kundi lote la watu, wakamwo- 

2 ngoza kwa Pilato. Wakaanza kumstaki, wakinena, 
Huyu twamwona abadili watu, awakataza kwamba wa- 
simpe Kaisari ushuru, akijisema mwenyewe kuwa Ma- 

3 siya, mfalme. Pilato akamwuliza, akinena, Ndiwe 
mfalme wa Wayahudi? Akamjibu akanena, Kama 

4 unenavyo ndivyo. Pilato akawaambia wakohani na hao 
makundi, Mimi sioni ukosa katika mtu huyu. 

5 Laken wao walifanyia nguvu, wakinena, Asukasuka 
watu, akifunza katika nti yote ya Uyahudi, akianza ta- 

6 ngu Galilaya hata hapa. Huyo Pilato aliposikia Gali- 

7 laya, akauliza kwamba ni mtu wa Galilaya. Na alipo- 
pata kujua kwamba yu katika mamlaka ya Herode, aka- 
mpeleka kwa Herode, aliyekuwamo naye nafsi yakwe 
katika Yerusalem kwa siku hizo. 

8 Na Herode alipomwona Isa, akafurahi sana: kwani 
alikuwa akitaka kumwona tangu hapo, kwa ajili ya 
kusikia sifa zakwe nyingi; akataraji kumwona akifa- 

9 nya muujiza mmoja. Akamsaili kwa maneno mangi; 

10 laken mwenyewe hakumjibu neno liwalo lote. Na wa- 
kohani wakuu na waana vyuoni wakasimama, wakikaza 
11 mno kumstaki. Na Herode pamoja na askari zakwe 
akamthili, akamthihaki, akamfinika nguo ya kung’ala; 
kisha akamrudisha kwa Pilato. 
12 Wakawa rafiki hao Pilato na Herode kwa siku hiyo: 
13 kwani .kwanza walikuwa wakiteta. Na Pilato alipo- 
kuwa analingana hao wakohani wakuu, na masheke na 
l4 watu wangineo, akawaambia, Nwinwi mmeniletea mtu 
huyu, kama ageuzaye watu: na angalia "nnamsikiza 
mbele zenu, laken hilo neno "mmstakialo, sikuliona kwa 
15 mtu huyu: wala naye Herode, kwani "nliwapeleka nwi- 
nwi kwakwe; na angalia, hakutenda neno la kustahili 
16 kuuawa. Basi tamwathibu, nimfungue. 

















LUKA, XXIII. 143 
Kwani alikuwa na lazima kuwafungulia mtu mmoja 17 
kwa desturi ya siku kuu. Wakapiga kelele wote pa- 18 
moja, wakinena, Mwondoe huyu: utufungulie Baraba. 
Na huyu ndiye aliyekuwa anatiwa gerezani kwa sababu 19 
ya ufitina uliokuwako mjini, na kwa sababu ya kumua 
mtu. Basi Pilato akawaita tena, akisema nao akitaka 20 
kumfungua Isa. Wao wakamwitikia, wakinena Msa- 21 
libu, msalibu. Akawaambia mara ya tatu, Ni maovu 22 
gani basi aliyotendahuyu? Sikuona uwaili wakwe wa 
kuuawa : ndipo nimwathibishe, nimfungue. 

Laken wao wakaelemea kwa kelele nyingi, wakimta- 23 
ka asalibiwe : kelele zao na za wakohani wakuu zikishi- 
nda nguvu. Pilato akakata maneno, kwamba yawe 24 
kama watakavyo. Akamfungua yeye aliyetiwa gereza- 25 
ni kwa ufitina na kwa kuua, waliomwombea; laken Isa 
akamtoa, akamtia mapenzini mwao. 

Basi wamwongozapo, wakenda zao wakamshika 26 
mmoja, Siman mtu wa Kurene, aliyekuwa akitoka 
shamba, wakaweka msalaba juu yakwe, kuutukua kwa 
nyuma ya Isa. Na kundi kubwa la watu waume, na 27 
wake, wakamwandama, nao walikuwa wakimlilia, na 
matozi yali yakiwatoka. Isa akazunguka kwao, aka- 28 
nena, Enwi waanawake wa Yerusalem, msimililie mimi: 
laken liliani nafsi zenu na waana wenu. Kwani angalia 29 
siku zitakuja, ambazo kwamba watu watanena, Wana- 
barikiwa walio tasa na matumbo yasiyovyaa, na matiti 
yasioamwisha. Ndipo watakapoanza kuambia ile mili- 30 
ma, Tuangukieni, na vile vilima, Tufinikeni. Kwani 31 
wakifanya mambo haya kwa mti mbichi, kwa mti ulio 
mkavu yatakuwaje? Wakaongozwa na watu wangine 32 
wawili wahalifu, kwamba wauawe pamoja naye. 

Na walipofika pahali paitwapo Pa kitwa, ndipo wali- 33 
pomsalibu, na hao wahalifu, mmoja kwa mkono wa 
kuume, na mmoja kwa mkono wa kushoto. 

Isa akanena, Baba, uwasamehe, kwani hawajui wa- 34 
fanyavyo. Wakagawanya nguo zakwe kwa kura. Na 35 
watu walikuwa wakisimama wakitazama. Na hata 
masheke pamoja nao wakamthilika, wakinena, Aliokoza 
watu wangine ; basi aokoze nafsi yakwe, kwamba ndiye 
Masiya aliyependwa ni Muungu. 

Na hao askari nao wakamthihaki, wakija wakimjo- 36 
ngezea siki, wakinena, Ukiwa ndiwe mfalme wa Waya- 37 


144 LUKA, KA. 


38 hudi, okoza nafsi yako. Na hati ilikuwa ikiandikwa 
juu yakwe kwa harufu za Kiyonani, za Kirumi, na za 
Kiebrania, ya kunena, HUYU NDIYE MFALME 
WA WAYAHUDI. | 

39 Na mmoja wao hao wahalifu waliosalibiwa, alimkufu- 
risha, akinena, Ukiwa ndiwe Masiya, okoza nafsi yako 

10 na swiswi. Laken mwenziwe akajibu, akamkania, 
akinena, Hata wewe humchi Muungu, uliye katika 

4l idili hii? Naswi halisi kwa haki, kwani twapokea ujira 
wa makazi tuliyotenda; laken huyu hakutenda neno 

42 baya. Akamwambia Isa, Unikumbuke, Bwana, ukija 

t3 katika ufalme wako. Isa akamwambia, Kwa kweli 
nakuambia, hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. 

14 Basi ilikuwa kadiri ya saa sita: kikawa kiza katika 

45 nti yote hata saa ya tisia; na jua likawa kiza: na pazia 

16 ya hekalu ikapasuka katikati. Isa akaita kwa sauti 
kuu, akanena, Baba, naweka roho yangu mikononi 
mwako. Na aliposema maneno haya, akatoweka. 

47 Na akida wao hao askari alipoona vilivyokuwa, aka- 
mhimidi Muungu, akinena, Kwa kweli mtu huyu 

48 alikuwa salihi. Na makundi wote waliokuwako kua- 
ngalia, wakitazama vilivyokuwa, wakajipiga vifua vyao 

49 wakarudi. Na jamaa zakwe wote, na watu wake walio- 
fuatana naye tangu Galilaya, walikuwa wakisimama 
kwa mbali, wakitazama mambo haya. 

50 Basi angalia, mtu mmoja, jina lakwe Yusuf, aliyeku- 

51 wa sheke, mtu mwema, salihi, (huyu hakuwa rathi 
katika shauri lao na kitendo chao,) naye alikuwa mtu 
wa Arimataya, mji wa Wayahudi, na mwenyewe naye 

52 alikuwa akingoja ufalme wa Muungu: ndiye aliyekwe- 

53 nda kwa Pilato, akitaka mwili wa Isa. Akamshusha, 
akamtia saandani, akamzika katika kaburi lililotimbwa 

54 katika jabali, lisilotasa kuzikwa mtu. Basi ilikuwa 
siku ya kufanya tayari, na sabato ilikuwa karibu. 

55 Na watu wake waliotoka Galilaya pamoja naye wa- 
kaja wakaangalia kaburi na jisi mwili wakwe ulivyowe- 

56 kwa. Wakarudi, wakafanya tayari viungo na mafuta 
ya manukato: na siku ya sabato wakastarehe, kama 
ilivyokuwa amuri. 

24 BASI siku ya kwanza katika hizo sabaa, majira ya 
alfajiri, wakaja kaburini, wakitukua vile viungo wali- 
vyokuwa wanatengeleza, na wangineo pamoja nao. 


LUKA, XXIV. 145 

Wakaona jiwe linapinduliwa kaburini. Wakaingia, 
wasione mwili wa Bwana Isa. Ikawa, wakiwa waki- 
shangaa kwa mambo haya, na angalia, watu wawili 
wakasimama mbele zao kwa nguo za kumetameta. 
Basi wakiwa wanaingiwa ni hofu, wakiinika nyuso zao 5 
nti, wakawaambia, Kwani kumtafuta aliye mzima pa- 
moja na wafu? Hapo hapa, ameondoka: kumbukani, 6 
kama alivyowaambia nwinwi, alipokuwa bado katika nti 
ya Galilaya, akinena, Kwamba yampasa Mwana wa mtu 7 
kusalimishwa mikononi mwa watu waovu, na kusali- 
biwa, na siku ya tatu kufufuka. 

Basi wakakumbuka maneno yakwe. Wakarudi ka- 
burini, wakahubiri mambo haya yote kwa wale edashara 
na jamaa zao wote. 

Walikuwa Maryamu Magdalene, na Yohana, na 10 
Maryamu mamaye Yakobo, na wangine pamoja nao, 
waliowaambia wajumbe mambo haya. Laken maneno 11 
yao yaliwatokea kama hadithi; hawakuwasadiki. 

Basi Petro akaondoka, akenenda haraka kaburini, 12 
akatungulia, akaona hizo tepe peke; akatoka akarudi 
kwakwe, akitaajabu vilivyokuwa. 

Basi angalia, siku hiyohiyo, watu wawili jamaa zao 13 
walikuwa wakenenda mji, ambao kwamba kitambo 
chakwe, kutoka Yerusalem, cha baada saa mbili wa 
nusu, na jina lakwe Emmao. Nao walikuwa wakijizu- 14 
mgumza mambo haya yote yaliyopita kwao. Ikawa, 15 
wakiwa wakijizumgumza, wakiulizana, Isa mwenyewe 
akawakaribia, akenenda pamoja nao. 

Laken mato yao yalikuwa yanazuiwa, kwamba wasi- 16 
mtambue. 

Akawaambia, Ni maneno gani haya mwelezanayo, 17 
mkitembea, kwa majonzi ? 

Na mmoja wao, jina lakwe Kleopa, akajibu akamwa- 18 
mbia, Wewe u peke yako katika wageni wa Yerusalem 
asiyejua mambo yaliyokuwako ndani mwakwe siku hizi? 
Akawanena, Mambo gani? Wakamwambia, Mambo 19 
ya Isa wa Nazareti, aliyekuwa nabii, mwinyi nguvu 
kwa kitendo na kwa neno, mbele za Muungu na mbele 
za watu wote; gisi wakohani wakuu na masheke yetu 20 
walivyompeleka katika hukumu ya kuuawa, waki- 
msalibu. Naswi tulikuwa tukitumaini kwamba ndiye 21 
atakayekomboa Waisraeli. Na pamoja na haya yote, 

G 


Aa sis 


(eke e) 


146 LUKA, XXIV. 


ni siku ya tatu leo tangu mambo haya yalipokuwa. 
22 Na watu wake, jamaa zetu, wangineo, nao wanatuku- 
293 tusha, waliokwenda kaburini majira ya alfajiri; wasione 
mwili wakwe, wakaja, wakinena kwamba wametokewa ni 
24 malaika, wanenao kwamba yu hai. Na wangine, jamaa 
zetu, walikwenda kaburini, wakaona vivyo kama watu 
wake walivyosema ; laken mwenyewe hawakumwona. 
25 Basi mwenyewe akawaambia, Enwi wapumbafu, na 
wenyi mioyo mizito, katika kuamini maneno yote ma- 
26 nabii waliyonena! Ela haikumpasha Masiya kuumia 
maumivu haya, ndipo aingie enzini mwakwe ? 
27 Akaanza kwa Musa na kwa manabii wote akawafu- 
nulia katika vyuo vyote, maneno yamfikiliayo yeye. 
28 Wakafika karibu na mji walioendea ; naye ali akiji- 
29 fanya kama atakaye kwenda mbele.: Wakamnasihi, 
wakinena, Kaa pamoja naswi, kwani ni jioni tena, na 
80 jua linakutwa. Akaingia kukaa nao. Ikawa, akiketi 
chakulani pamoja nao, akatwaa: mkate, akashukuru, 
31 akauvunda, akawapa. Mato yao yakafunguliwa, wa- 
kamtambua: akatokomea mbele zao. 
32. Mmoja akamwambia mwenziwe, Laken mioyo yetu 
haikuwa ikiwaka ndani mwetu, akiwa akisema naswi 
33 ndiani, akitufunulia vyuo? Wakaondoka saa hiyohiyo, 
wakarudi Yerusalem, wakaona hao edashara na jamaa 
34 zao wamekutana, wakinena, Bwana akafufuka halisi, 
35 akamtokea Siman. Na wenyewe nao wakatoa habari 
ile ya ndiani, na jinsi ahvyotambulikana kwao akiwavu- 
ndia mkate. 
36 Basi wakiwa wakali wakisema, mwenyewe Isa aka- 
simama katikati yao, awaambia, Salama iwe kwenu. 
37 Wakikutuka, wakingiwa ni hofu, wakathani wakaona 
38 pepo. Akawaambia, Kwani kufathaika? na kwani ku- 
39 fanya mawazo mioyoni mwenu? Angaliani mikono 
yangu na maguu yangu, kwamba ni mimi mwenyewe: 
nigusani, angaliani; kwani pepo hana nyama na mifupa, 
40 kama mwonavyo mimi kuwa nayo. Na aliponena hivi, 
akawaonyesha mikono na maguu. 
41 Basi wakiwa hawatasa kuamini kwa furaha na kwa 
42 ajabu, akawaambia, Mna kitu cha kula hapa? Waka- 
mpa kipande cha samaki aliyeokwa, na kipande cha ka- 
43 mba la asali. Akavitwaa, akala mbele zao. Aka- 
44 waambia, Ndiyo maneno nliyowaambia 'nliyokuwa nikali 





YOHANA, I. 147 


pamoja nanwi, kwamba yapasa kutimizwa maneno yote 
yalivoandikwa, yanifikiliayo mimi, katika taureti ya 
Musa, na katika manabii, na katika zaburi. 

A kawazindua akili, kupata kufahamu vyuo. Akawaa- # 
mbia, Ndivyo ilivyoandikwa, na ndivyo ilivyompasa 
Masiya kuumia, na kuondoka nyufuni siku ya tatu; na 47 
kwamba kujuta na kusamehewa kwa thambi kuhubiriwe 
katika watu wote, kwa jina lakwe, kuanzwe kwa Yeru- 
salem. Na nwinwi m mashahidi wa mambo haya. 48 

Basi angalia, napeleka maagano ya baba yangu juu 49 
yenu: nanwi kaani katika mji wa Yerusalem, hata mki- 
vikwa nguvu za juu. 

Akawaleta 'nde hata Betania : akainua mikono yakwe 50 
akawabariki. Ikawa, akiwa akiwabariki,akaepukana nao, 51 
akapaazwa mbinguni. Nao wakimsujudia, wakarudi 52 
Yerusalemini kwa furaha kuu. Wakawa hekaluni siku 53 
zote, wakimsifu, wakimhimidi Muungu. Amina. 


ANJILI KWA YOHANA, 


MWANZO palikuwa na Neno, Neno akawa kwa Mu- 
ungu, Neno akawa Muungu. Ndiye aliyekuwako mwa- 
nzo kwa Muungu. Vyote vimepata kuwa kwa huyu, 
wala pasipo yeye hakikuwa kitu kilichokuwa. Katika 
huyu palikuwa na uzima; na uzima ndio nuru yao 
watu. Uzima ukamulika gizani, wala giza haliku- 
ushika. 

Palikuwa mtu amepelekwa kwa Muungu, jina lake 
Yohana. Huyu akaja kwa ushahidi .aishuhudie nuru, 
wote wapate kuamini kwa sababu yake. Huyu si nuru, 
illa aishuhudie nuru. à 

Ndiye nuru ya kweli amtiaye nuru killa mtu ajaye 9 
katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, ulimwengu 10 
umepata kuwa kwa yeye, wala ulimwengu haukumjua. 
Alikuja kwa milki yake, wala walio katika milki yake 11 
hawakumkubali. Wale wamkubalio amewapa nguvu 12 
za kuwa watoto wake Muungu, wanaomini kwa jina 

G2 


OND ot A coo m 


148 YOHANA, I. 


13 lake: wasiozaliwa kwa damu, wala kwa kutaka mwili, 
wala kwa kutaka mwana Adamu, illa kwa Muungu. 

14 Neno akawa mwili, akaketi kwetu, tukauona utukufu 
wake, utukufu kama wake Mwana wa pekee wa Baba, 
aliyejaa neema na kweli. 

15 Yohana akimshuhudia, amelia akisema, Ndiye niliye- 
mnenea, Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, 
kwani alikuwa wa kwanza wangu. 

16 Katika kujaa kwake sisi tumepokea sote, na neema 

l7 juu ya neema. Kwani torati imetolewa kwa Musa; 

18 neema na kweli zimekuwa kwa Isa Masiya. Muungu 
hakuonekana na mtu po pote; Mwana wa pekee, aliye 
naye kifuani mwa Baba, ndiye afasiriye. 

19 Ushahidi wa Yohana ndio huu, Wayahudi wali- 
popeleka wakohani na Walawi, wamwulize, Wewe nani? 

20 Akaungama, wala hakukana, akaungama, Mimi siye 

21 Masiya. Wakamwuliza, Nini tena? Weye Eliya? 
Akanena, Siye. Wewe nabii yule? Akanena, La. 

22 Wakamwambia, U nani? tuwape majibu waliotupe- 
leka. Wajisemeaje ? 

23 Akasema, Mimi sauti yake aliaye nyikani, Fanyizeni 
njia yake Bwana, kama alivyonena nabii Isaya. 

* Nao waliopelekwa walikuwa wa Mafarisayo. Wa- 
kamwuliza, wakamwambia, Mbona wabatiza, usipokuwa 
Masiya, wala Eliya, wala nabii yule? 

26 Yohana akawajibu, akasema, Mimi nabatiza kwa 

27 maji: kati mwenu amesimama msiyemjua; ndiye ajaye 
nyuma yangu, aliyekuwa mbele yangu, wala mimi sista- 
hili nimlegezee ukanda wa kiatu. 

28 Haya yalikuwa katika Betaniya ng'ambo ya pili ya 
Yardeni, alipokuwa Yohana akibatiza. 

29 Siku ya pili akamtazama Isa akija kwake, akasema, 
Tazama Mwana kondoo wake Muungu, auchukuliaye 

30 ulimwengu thambi! Ndiye niliyemnenea, Anakuja 
nyuma yangu mtu aliyekuwa mbele yangu: kwani 

31 ndiye wa kwanza wangu. Wala mimi sikumjua; lakini 
afunuliwe kwa Israeli, ndio sababu ya kuja kwangu, ni- 
kibatiza kwa maji. 

32 Akashuhudu Yohana, akasema, Nimeona Roho iki- 

33 shuka kama hua katika mbingu ikakaa juu yake. Wala 
mimi sikumjua : illa aliyenipeleka nibatize kwa maji, 
akaniambia, Utakayemwona Roho ikishuka ikikaa juu 





YOHANA, II. 149 


yake, ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Mimi ni- 34 
kaona, nikashuhudu kama ndiye Mwana wake Muungu. 

Siku ya pili tena amesimama Yohana, na miongoni 35 
mwa waanafunzi wake wawili. 

Akamwangalia Isa akipita, akasema, Tazama Mwana 36 
kondoo wake Muungu! 

Waanafunzi wale wawili wakamsikia akinena, waka- 37 - 
mfuata Isa. Isa akageuka akawaona wanafuata, aka- 38 
waambia, Mwataka nini? Wakamwambia, Rabbi (ma- 
ana yake Mwalimu), wakaa wapi? Akawaambia, Njo- 39 
oni mwone. Wakaja wakaona alipokaa, wakakaa 
kwake siku ile, ikiwa kama saa a kumi. 

Andrea, nduguye Siman Petro, ndiye mmoja wao wa- 40 
wili waliomsikia Yohana wakamfuata. Akamtafuta 41 
kwanza ndugu yake yeye Siman, akamwambia, Tume- 
mwona Masiya, iliyofasirika, Aliyetiwa mafuta (Khristo). 
Akamleta kwa Isa. Isa akamwangalia akanena, Ndiwe 42 
Siman wa Yunus: utaitwa Kefa, maana yake Jiwe 
(Petro). 

Siku ya pili akataka kutoka kwenda katika Gali- 43. 
laya, akamkuta Filipo : Isa akamwambia, Nifuate. 

Naye Filipo alikuwa wa Betsaida katika mji wa 44. 
Andrea na Petro. Filipo akamkuta Natanael akamwa- 45- 
mbia, Musa katika torati na nabii waliomwandikia tu- 
memwona, Isa mwanawe Yusuf aliye wa Nazareti. 

Akamwambia Natanael, Katika Nazareti yamkini 46. 
kuwa kitu kilicho chema ? 

Filipo akamwambia, Njoo uone. 

Isa akamwona Natanael akija kwake, akamnenea, Ta- 47” 
zame Mwisraeli wa kweli, wala kwake hakuna hila. 

Akamwambia Natanael, Umepataje kunijua? 48, 

Akajibu Isa akamwambia, Kabla hujaambiwa na Fi- 
lipo, ukiwa chini ya mtini, nimekuona. 

Natanael akajibu, akamwambia, Rabbi, ndiwe Mwana 49 
wa Muungu, ndiwe mfalme wa Israeli. 

Akajibu Isa akamwambia, Kwa kukwambia, nime- 50 
kuona chini ya mtini, unasadiki? utayaona makuu 
kuliko haya. Akamwambia, Amin, amin, nawaambia, 51 
halafu mtaona mbingu zikifunuka, na malaika za Mu- 
ungu wanapanda na wanashuka juu yake Mwana wa 
Adamu. 

SIKU ya tatu palikuwa arusi katika Kana ya Ga- 2 

G ð 


150 YOHANA, IL 


2 lilaya; mama yake Isa alikuwako: Isa akaitwa na 
waanafunzi wake kwa arusi. i 

3 Hatta mvinyo ukipunguka, mama wake Isa aka- 
mwambia, Hawana mvinyo. 

4 Isa akamwambia, Nina nini nawe, mwanamke? saa 
yangu haijafika. 

5 Mama wake akawaambia wangoje, Atakavyowaambia 
mfanye. 

6 Palikuwako makasiki sita ya mawe kwa kutakasa 

7 kwao Wayahudi, ya vipimo viwili ao vitatu. Isa 
akawaambia, Jalizeni masiki ya maji; wakayajaliza 

8 kabisa. Akawaambia, Tekeni mkachukue kwa mkuu 
wa meza. Wakachukua. 

9 Mkuu wa meza alipouonja maji yalikuwa mvinyo, 
wala hakujua umetokako (lakini wangoje- wakajua 
walioyateka maji), mkuu wa meza akamwita bwana 

10 arusi, akamwambia, Killa mtu hutoa kwanza mvinyo 
ulio mwema, na watu walipokunywa, ule ulio thaifu : 
wewe umeuweka ulio mwema hatta sasa. 

11 Mwanzo huu wa miujiza akafanya Isa katika Kana 
ya Galilaya, akauonyesha utukufu wake; waanafunzi 
wake wakamwamimi. 

12 Baadaye akashuka hatta Kapernaum, yeye na mama 
wake, na ndugu, na waanafunzi wake, wakakaa huko 
siku zisizo nyingi. 

13 Ikakaribu Pasaka ya Wayahudi, Isa akapanda 

14 hatta Yerusalemi. Akaona katika hekalu waliokuza 
ng'ombe na kondoo na njiwa, nao wavunjao fetha waki- 

15 kaa kitako. Akafanya mjeledi kwa kambaa akawafu- 
kuza katika hekalu, nazo kondoo na ng'ombe, akazi- 
mwaga pesa za wavunja fetha akazipindua meza zao. 

16 Akawaambia wakuza njiwa, Chukueni hizi; msifanye 

nyumba ya Baba yangu nyumba ya biashara. 

17 Waanafunzi wakakumbuka kama imeandikwa, Uwivu 
wa nyumba yako umenila. 

18 Wayahudi wakajibu wakamwambia, Ishara gani utu- 
onyayo, ufanye haya ? 

19 Isa akajibu akawaambia, Haribuni hekalu hili, nami 
kwa siku tatu nitalifanyiza. 

20 Wayahudi wakasema, Miaka arobaini na sita hekalu 
hili lilikuwa katika kujengwa, nawe utalifanyiza kwa 
siku tatu? 





YOHANA, III, 151 


. Naye amelinena hekalu la mwili wake. Hatta alipo- 3 
fufuka katika wafu waanafunzi wake wakakumbuka 
kama amenena haya; wakayaamini maandiko, na neno 
alilolinena Isa. 

Alipokuwa katika Yerusalemi kwa Pasaka kwa siku 23 
kuu, wengi wakaliamini jina lake wakiziona ishara ali- 
zozifanya. Isa hakujiaminisha kwao, kwani akawajua 24 
wote, wala hakuhitaji mtu amshuhudie mtu, kwani aka- 25 
yajua yaliyomo katika watu. | 

PALIKUWA na mtu wa Mafarisayo, jina lake Niko- 8 
demo, mkuu wa Wayahudi. Huyu akamjia Isa usiku, 2 
akamwambia, Rabbi, twakujua mwalimu umetoka kwa 
Muungu, kwani hawezi mtu kuzifanya ishara uzifa- 
nyazo wewe, asipokuwa Muungu naye. 

Isa akamwambia, Amin, amin, nakwambia, asipoza- 3 
liwa katika juu hawezi mtu kuuona ufalme wa Mu- 
ungu. 

Akamwambia Nikodemo, Apateje kuzaliwa akiwa 4 
mzee? hawezi kuingia mara ya pili tumboni mwa ma- 
maye wala kuzaliwa. 

Isa akamwambia, Amin, amin, nakwambia, asiyeza- 5 
liwa kwa maji na Roho, hawezi kuingia katika ufalme 
wa Muungu. Uliozaliwa kwa mwili ni mwili, na iliyo- 
zaliwa kwa Roho ni roho. Usitaajabu nikikwambia, 
hamna buddi mzaliwe katika juu. Upepo huvuma upe- 
ndapo, unasikia sauti yake, illa hujui wala utokako wala 
uendako : vivyo na killa aliyezaliwa kwa Roho.. 

Nikodemo akajibu, akamwambia, Yawezaje kuwa 9 
haya ? 

Isa akajibu akamwambia, Ndiwe mwalimu wa Israeli, 10 
wala huyajui haya? Amin, amin, nakwambia, twaya- 11 
nena tuyajuayo, twashuhudu tuliyoyaona, wala hamku- 
bali ushahidi wetu. Usiposadiki nikwambiapo mambo 12 
ya ulimwengu, upateje kusadiki nikikwambia mambo 

ya mbinguni? Hapana aliyepanda mbinguni illa aliye- 13 
shuka mbinguni, ndiye Mwana wa Adamu aliye naye 
mbinguni. Kama Musa alivyotweka nyoka katika 14 
nyika, vivyo imempasa na Mwana wa Adamu atwekwe, 
amwaminiye yote asipotee, illa apate uzima wa milele. 15 
Muungu ameupenda ulimwengu, hatta akamtoa Mwana 16 
wake wa pekee, amwaminiye yote asipotee, illa apate 
uzima wa milele. Muungu hakumleta Mwana wake 17 


QO N S 


152 YOHANA, ITV. 


katika ulimwengu auhukumie ulimwengu, lakini uli- 
18 mwengu upate kuokoka naye. Amwaminiye hahuku- 
miwi: asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sa- 
babu hakuamini kwa jina lake Mwana wa pekee wa 
19 Muungu. Ndio hukumu, nuru imekuja ulimwenguni, 
nao watu wamependa giza kuliko nuru, kwa sababu ya 
20 kuwa matendo yao mabaya. Killa ayatendaye yasiyo- 
faa huchukizwa na nuru, wala haji kwa nuru, matendo 
21 yake yasinenewe. Afanyaye kweli huja kwa nuru, ma- 
tendo yake yaonekane, kama yametendeka kwa Mu- 
ungu. 
22 Baadaye alikuja Isa na waanafunzi wake katika 
inchi ya Uyahudi, akakaa huko pamoja nao, akibatiza. 
23 Pakawa na Yohana akibatiza kwa Enon karibu na 
Salim, kwa sababu yako maji tele; wakaja, wakabatizwa. 
24 Kwani Yohana hajatiwa gerezani. 
25 Yakawa maulizo kati ya waanafunzi wake Yohana na 
26 Wayahudi juu. ya kutakasa. Wakaja kwa Yohana 
wakamwambia, Rabbi, yule aliyekuwa pamoja nawe 
ng'ambo ya Yardeni, uliyemshuhudia, abatiza, na wote 
wamjia. 
27 Yohana akajibu akasema, Hawezi mtu kupokea neno 
28 asipopewa mbinguni. Ndinyi mashahidi kama nime- 
sema, Mimi siye Masiya, illa nimepelekwa mbele yake. 
29 Mwenyi mchumba ndiye bwana arusi: rafiki yake 
bwani arusi, asimamaye akimsikia, hufurahi furaha kwa 
sauti yake bwana arusi; ndiyo furaha yangu iliyoni- 
3 pata. Yeye atazidi, mimi nitapungua. Ajaye katika 
juu ni juu ya yote; aliye wa katika inchi ni wa inchi, 
ayasema yaliyo yainchi: ajaye katika mbingu ni juu ya 
32 yote. Ayashuhudia aliyoyaona na aliyoyasikia, wala 
33 ushahidi wake mtu hakubali. Aukubaliye ushahidi 
wake ametia muhuri yake kama Muungu ndiye mwenyi 
34 kweli. Aliyempeleka Muungu husema maneno yake 
Muungu: kwani Muungu hatoi Roho kwa kipimo. 
35 Baba ampenda Mwana, amempa vyote mkononi mwake. 
36 Amwaminiye Mwana anao uzima wa milele: asiyemwa- | 
mini Mwana hatauona uzima, lakini hasira ya Muungu 
yakaa kwake. 
4 BWANA akijua kama Mafarisayo wamesikia kama 
Isa anafanya waanafunzi wengi akibatiza kuliko Yo- 
2 hana (akiwa Isa hakubatiza, illa waanafunzi wake), 


Ka aa 





YOHANA, IV. 153 
akatoka katika Uyahudi akaenda zake tena hatta Gali- 3 
laya. Ikampasa kupita katika Samaria. 4 

Akaja mji wa Samaria ulioitwa Sukar, karibu na sha- 5 
mba alilompa Yakob mwanawe Yusuf; kiko kisima 6 
chake Yakob. Isa akachoka na kusafiri, akakaa kitako 
kwa kisima, kama saa ya sita. 

Mwanamke wa Samaria akaja ateke maji. Isaaka- 7 
mwambia, Unipe ninywe. Waanafunzi wake wame- 8 
kwenda mjini wanunue chakula. 

Mwanamke Msamaria akamwambia, Gissi gani wewe 9 
Myahudi wataka kunywa kwangu niliye mwanamke 
Msamaria? Kwani Wayahudi hawazumgumzi na Wa- 
samaria. 

Akajibu Isa, akamwambia, Kama ungalijua karama 10 
yake Muungu, naye nani akuambiaye, Nipe ninywe, 
wewe ungalimtaka, naye angalikupa maji mazima. f 

Akamwambia mwanamke, Bwana, huna cha kutekea, 11 
na kisima kimekwenda chini sana : umepataje maji ya- 
liyo mazima? Wewe mkuu kuliko baba wetu Yakobo, 12 
aliyetupa kisima hiki, akanywa huko yeye na waanawe, 
na makundi yake? 

Akajibu Isa, akamwambia, Killa anywaye maji haya 13 
ataona tena kiu: anywaye maji yale nitakayompa, ha- 14- 
taona kiu hatta milele ; lakini maji nitakayompa yata- 
kuwa ndani yake jicho la maji likichemkachemka hatta 
uzima wa milele. 

Akamwambia mwanamke, Bwana, unipe maji haya, 15 
nisione kiu wala nisije hapa niteke. 
> Akamwambia Isa, Enenda umwite mumeo, ukaje 16 

apa. 

Akajibu mwanamke, akasema, Sina mume. 17 
Akamwambia Isa, Umesema vema, Sina mume: 
umekuwa na waume watanu ; naye uliye naye sasa si 18 

mumeo : haya uliyoyasema kweli. 

Akamwambia mwanamke, Bwana, nakuona u nabii. 19 
Baba zetu waliabudu katika mlima huu; na ninyi 20 
mwasema kama katika Yerusalemi ndipo mahali pali- 
popasa kuabudu. 

Akamwambia Isa, Mwanamke, uniamini, wakati una- 21 
kuja, wasipomwabudu Baba katika mlima huu wala ka- 
tika Yerusalemi. Ninyi mwaabudu msiyemjua: sisi 22 
twamwabudu tuliyemjua : kwani wokovu u katika Wa- 


154 YOHANA, IV. 


23 yahudi. Lakini wakati unakuja, nao leo, waabuduo 
kweli wamwabudupo Baba kwa roho na yaliyo kweli : 

24 kwani Baba awatafuta hawa waabuduo hivyo. Mu- 
ungu Roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu 
kwa roho na yaliyo kweli. 

25 Akamwambia mwanamke, Najua kama Masiya ana- 
kuja, ndiye Aliyetiwa mafuta (Khristo) : atakapokuja 
yeye atatwambia yote. 

26 Akamwambia, Ndimi, nisemaye nawe. 

27 Marra hiyo wakaja waanafunzi wake, wakastaajabu 
kwamba akasema naye mwanamke: illa hakunena mtu, 
Wataka nini? ao Unasemani naye ? 

28 Mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake 

29 mjini, akawaambia waanaume, Njooni, mmwone mtu 
aliyeniambia niliyoyafanya yote: si huyu ndiye Ma- 

30 siya? Wakatoka katika mji, wakaja kwake. 

31 Nao waanafunzi walikuwa wakimwambia, Mwalimu, 

32-ule. Akawaambia, Ninacho chakula nikile msichokijua 
ninyi. 

83 Waanafunzi wakanena wao kwa wao, Mtu hakum- 
letea chakula ? 

34 Isa akawaambia, Chakula changu ndicho niyafanye 

39 ayapendayo aliyenipeleka, nikaitimize kazi yake. Ha- 
msemi, kama bado miezi minne, na mavuno yatawadia ? 
Nami nawaambia, Inueni macho, katazameni inchi, kama 

36 nyeupe kwa mavuno leo hivi. Avunaye hutwaa msha- 
hara, hukusanya mazao kwa uzima wa milele, apandaye 

07 afurahiwe kama avunaye. Hivi na mfano ule wa kweli, 

38 Mmoja hupanda, mwingineo avunaye. “Mimi nimewa- 
peleka, myavune msiyoyatendea kazi: wangine wame- 
tenda kazi, ninyi mmeingia katika kazi zao. 

89 Wengi wa mjini humo wakamwamini, Wasamaria, 
kwa neno lake mwanamke, akishuhudu kwamba, Ame- 

40 niambia niliyoyafanya yote. Wakija kwake Wasamaria 
wakamwomba akae nao; akakaa huko siku mbili. 

b Wengi tena sana wakaamini kwa neno lake; wakamwa- 
mbia mwanamke, Hatuamini sasa kwa neno lako: 
kwani naswi tumesikia, tumejua kama kweli huyu ndiye 
Mwokozi wa ulimwengu, aliye Masiya. 

43 Baada ya siku hizi mbili akatoka huko akaja ka- 

44 tika Galilaya. Naye Isa akashuhudu kwamba nabii ka- 

45 tika inchi yake hana heshima. Alipokuja katika Gali- 





YOHANA, V. 155 
laya, Wagalilaya wakamkubali wakiwa wameyaona yote 
aliyoyafanya katika Yerusalemi katika karamu: kwani 
huenda hawa katika karamu. 

Akaja tena Isa hatta Kana ya Galilaya, alipoyafanya 46 
maji mvinyo. Palikuwa na diwani, mwana wake akawa 
hawezi katika Kapernaum. Huyu akisikia kama Isa ame- 47 
kuja katika Uyahudi kufika Galilaya, akamjia akamtaka 
ashuke amponye mwana wake, kwani amekaribia kufa. 

Akamwambia Isa, Msipoona ishara na miujiza, ha- 48 
mwamini. 

Diwani akamwambia, Bwana, ushuke kabla mtoto 49 
wangu hajafa. 

Akamwambia Isa, Enenda zako; mwanako yu hayi. 50 
Mtu yule akaliamini neno alilomwambia Isa, akaenda. 
Akiwa katika kushuka, watumwa wake wakamkuta, 91 

wakampa habari wakinena, Kijana chako yu hayi. 
Akawauliza saa alipokuwa hajambo. Wakamwambia, 92 
Jana saa ya saba homa ikamwacha. Akajua baba 53 
kama saa hiyo ndiyo alipomwambia Isa, Mwana wako 
yu hayi. Akaamini yeye na nyumba yake yote. 

Hii ndiyo ishara ya pili aliyoifanya Isa akija katika 54 
Uyahudi hatta Galilaya. 

BAADA ya haya karamu ya Wayahudi, Isa aka- 9 
panda hatta Yerusalemi. 

Iko katika Yerusalemi penyi kondoo birika, iliyoi- 2 
twa Kiebrania Bethesda, yenyi matao matano. Huko 3 
wakakaa makutano mengi ya watu wagonjwa, vi- 
pofu, vijiguu, waliopooza, wakingoja maji yachemke. 
Kwani malaika hushuka wakati wake katika birika 4 
akayachemsha maji. Naye aliyeshuka kwanza baada 
ya kuchemka maji akapata afya, katika ugonjwa 
wake wo wote. 

Palikuwa na mtu huko aliyekuwa na ugonjwa mi- 5 
aka thelathini na minane. Isa akimwona amelazwa, 6 
akajua kama wakati umekuwa mwingi, akamwambia, 
Wataka kupona ? 

Akamjibu mgonjwa, Bwana, sina mtu, maji yaki- 7 
chemka, anitupe birikani: wakati nikija mimi mgine 
hushuka mbele yangu. 

Akamwambia Isa, Ondoka, tweka godoro lako, uka- 8 
ende. Marra akapona mtu yule, akatweka godoro lake, 9 
akaenda. 


156 YOHANA, V. 


10 Ndiyo ya sabato siku ile. Wayahudi wakamwambia 
yule aliyeponyeka, Sabato leo: si halali ulitweke godoro. 

11 Akawajibu, Yule aliyeniponya ndiye aliyenambia, | 
Tweka godoro lako ukaende. 

12 Wakamwuliza, Yu nani aliyekwambia, Tweka godoro 

13 lako, ukaende? Naye aliyeponyeka hamjui nani, 
kwani Isa amepita, watu walioko wakiwa wengi. 

14 Baadaye Isa akamwona katika hekalu, akamwambia, 
Angalia, umepona: usikose tena, lililo baya lisikupate. 

15 Mtu yule akatoka, akawaambia Wayahudi kama” 

16 Isa ndiye aliyemponya. Kwa hiyo Wayahudi waka- 
mfuata Isa, wakataka kumua, kwa sababu ameyafa- 
nya haya siku ya sabato. 

17 Isa akawajibu, Baba yangu hutenda kazi katta leo, 
nami naitenda. 

18 Kwa hiyo wakazidi Wayahudi kutaka kumua, kwa 
sababu hakuivunja sabato tu, lakini akamnena Muungu 
baba yake yeye, akijifanya sawa na Muungu. 

19 Akajibu Isa akawaambia, Amin, amin, nawaambia, 
Mwana hawezi kufanya neno peke yake, illa amwonavyo 
Baba avifanya: kwani afanyavyo Yeye, hivi na Mwana 

20 huvifanya vivyo. Kwani Baba humpenda Mwana, hu- 
mwonya killa afanyalo : naye atazidi kumwonya mambo 

21 makuu, mpate kutaajabu. Kwani kama Baba alivyowa- 
fufua wafu, awafanyavyo hayi, vivyo na Mwana huwa- 

22 fanya hayi awapendao. Wala Baba hamhukumii mtu, 

23 lakini amempa Mwana hukumu yote, wote wamheshimie 
Mwana kama wamheshimiavyo Baba. Asiyemheshimia 

24 Mwana hamheshimii Baba aliyempeleka. Amin, amin, 
nawaambia, alisikiaye neno langu, akimwamini aliyeni- 
peleka, anao uzima wa milele, wala hataingia katika ku- 
hukumiwa, lakini amepita katika kufa kuwa hayi. 

25 Amin; amin, nawaambia, saa inakuja, hatta sasa ipo, 
waliokufa waisikie sauti yake Mwana wa Muungu, 

20 nao wasikiao wawe hayi. Kwani kama Baba alivyo 
na uzima mwake, vivyo amempa Mwana kuwa na uzima 

27 mwake, akampa nguvu afanye “na hukumu, kwani yu 

28 Mwana wa Adamu, Si taajabuni haya: saa inakuja, 
wote waliomo makaburini watakapoisikia sauti yake, 

29 wataondoka, wale waliofanya vema kwa kiyama ya 
uzima, nao waliotenda viovu kwa kiyama ya kuhuku- 
miwa. 


YOHANA, VI. 159 

Mimi siwezi kufanya neno mimi peke yangu: nisi- 30 
kiavyo nahukumu, na hukumu yangu ndiyo yenyi haki; 
kwani siyataki niyapendayo mimi, illa ayapendayo ali- 
yenipeleka. 

Nikijishuhudia mwenyewe, ushahidi wangu sio wa 31 
kweli. Mgọgine yule anishuhudiaye ; najua kama usha- 32 
hidi anishuhudiao ndio mwenyi kweli. Mmempelekea 33 
Yohana, akayashuhudia yaliyo kweli. Illa mimi siuku- 34 
bali ushahidi wake mwana Adamu: nayasema haya 
mpate ninyi kuokoka. Yeye alikuwa taa iliyowaka, 35 
ikamwangaza ; nanyi mmependa kufurahiwa saa hiyo na 
nuru yake. Mimi ninao ushahidi mkubwa kuliko wa 36 
Yohana: kwani matendo niliyopewa na Baba niyati- 
mize, matendo niyafanyayo mimi, yanishuhudia ya kwa- 
mba Baba amenipeleka; naye Baba aliyenipeleka ndiye 37 
anishuhudiaye. Hamkumsikia kabisa sauti, wala ha- 
mkumwona namna: wala hamnalo neno lake likikaa 38 
ndani yenu, ikiwa hamkumwamini yule aliyewapelekea. 

Tafuteni katika maandiko; kwani mmeona ninyi 39 
kuwa humo uzima wa milele: nayo ndiyo yanishuhu- 
diayo. Wala hampendi kunijia, mpate kuwa na uzima. 40 

Sikubali kusifiwa na watu, lakini nimewajua ninyi 4 
kwani kumpenda Muungu hamnako ndani yenu. Mimi 43 
nimekuja kwa jina la Baba wangu, wala hamnikubali : 
mgine akija kwa jina lake mwenyewe, huyu mtamku- 
bali. Mpateje ninyi kuamini, mkikubali kusifiana, msi- 44 
pozitaka sifa zitokazo kwake Muungu aliye wa pekee? 
Msithani kama mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko 45 
awashtakiye, Musa mliyemtumainia. Mkimwamini 46 
Musa, mniamini na mimi : kwani ameniandikia mimi. 
Msipoyaamini aliyoyaandika yeye, mpateje kuyaamini 47 
niyanenayo mimi ? 

BAADAYE akaenda Isa ng'ambo ya pili ya bahari 6 
ya Galilaya ya Tiberia, makutano mengi wakamfuata, 2 
wakiziona ishara alizowafanyia walio wagonjwa. Aka- 3 
panda Isa katika mlima akakaa huko pamoja na waana- 
e wake. Imekaribia Pasaka, karamu yao Waya- 4 

udi. 

Isa akiinua macho, akawaona kama makutano mengi 5 
yanamjia, akamwambia Filipo, Tununue wapi mikate, 
hawa wapate kula? Akanena haya akimjaribu, akijua 6 
mwenyewe atakavyofanya. . 







158 YOHANA)! WI. 

7 Filipo akamjibu, Mikate ya dinari miteen haiwatoshi, 
killa mtu atwae kidogo. 

8 Akamwambia mmoja wa waanafunzi wake, Andrea 

9 nduguye Siman Petro, Yupo hapa kijana, anayo mikate 
mitano ya shayiri na samaki mbili, lakini hizi nini kwa | 
hawa wengi? 

10 Isa akanena, Wakalisheni watu. 

Majani mengi yako huko. Watu wakakaa kitako 

ll kwa hesabu kama elfu tano. Isa akaitwaa mikate, aka- 
shukuru, akawatolea waanafunzi, na waanafunzi wale 
waliokaa kitako, na samaki vivyo hatta walivyotaka. 

12 Waliposhiba akawaambia waanafunzi wake, Kusa- 

13 nyeni makombo yaliyosalia, kitu kisipotee. Wakaya- 
kusanya, wakajaza vikapu thenashara kwa vidogo vya 
mikate ya shayiri walivyovisaza waliokula. 

14 Watu wale wakiiona ishara aliyoifanya Isa, wakanena, 
Huyu ndiye nabii aliyekuwa atakuja ulimwenguni. 

15 Isa akijua kama watakuja wamkamate wamfanye 
mfalme, akatoka tena hatta mlimani peke yake. 

16 Wakati ukipita waanafunzi wake wakashuka baha- 

17 rini, wakaingia chomboni, wavuke katika bahari hatta 

18 Kapernaum. Imekuwa giza wala hakuwafikia Isa. Ba- 
hari ikatutuma kwa kuwa pepo nyingi zilizovuma. 

19 Walipokwisha kuvuta kama stadio hamsi u asharini 
ao thelathini, wakamwona Isa akitembea juu ya bahari 
amekikaribia chombo : wakaogopa. 

2 Akawaambia, Ndimi; msiogope. Wakataka kum- 
twaa katika chombo: marra chombo kimefika inchi 
ngambo ya pili. 

22 - Siku ya pili yake makutano yaliyokaa upande wa 
pili wa bahari, wakiona kama hapana mashua nyi- 
ngine huko, illa ile moja waliyopandia waanafunzi wake, 
na kama Isa hakuingia katika mashua pamoja na 
waanafunzi wake, lakini waanafunzi wake wameingia 

23 mashuani peke yao (illa mashua nyingine zimekuja 
katika Tiberia, karibu na mahali walipoila mikate, 

24 Bwana akishukuru) ; makutano wakiona kama Isa hako, 
wala waanafunzi wake, wakapanda katika vyombo, wa- 
kaja hatta Kapernaum wakimtafuta Isa. 

25 Hatta wakimwona upande wa pili wa bahari wa- 
kamwambia, Rabbi, umekujaje hapa ? 

26 Isa akawajibu, akanena, Amin, amin, nawaambia, 


YOHANA, VI. | 159 


mwanitafuta si kwa sababu mmeziona ishara, lakini 
kwa sababu mmeila mikate mkashiba. Msishughulike 27 
kwa chakula kipoteacho, lakini kwa chakula kikaacho 
hatta uzima wa milele, atakachowapa Mwana wa Ada- 
mu: kwani Baba aliye Muungu amemtia muhuri. 

Wakamwambia, Tufanyeje, tushughulike kwa shu- 28 
ghuli yake Muungu? 

Isa akajibu akawaambia, Ndiyo shughuli yake Mu- 29 
ungu, mmwamini aliyempeleka. 

Wakamwambia, Ishara gani uifanyayo, tuone tuka- 30 
kuamini? Unatendaje? Baba zetu walikula mana 31 
katika jangwa, kama yalivyoandikwa, Akawatolea cha- 
kula cha mbinguni, wale. 

Isa akawaambia, Amin, amin, nawaambia, Musa siye 32 
aliyewatolea chakula kile cha mbinguni, lakini Baba ya- 
ngu ndiye aliyewapa chakula cha mbinguni kilicho cha 
kweli. Kwanichakula cha Muungu ndiye yule aliye- 33 
shuka mbinguni, atoaye uzima katika ulimwengu. 

Wakamwambia, Bwani, utupe sikuzote chakula hicho. 34 

Akawaambia Isa, Mimi ndimi chakula cha uzima: 35 
ajaye kwangu, hataona njaa, naye aniaminiye hataona 
kabisa kiu. Illa nawaambia, kama mmeniona wala ha- 36 
mkuamini. Killa aliyenipa Baba, huja kwangu, naye 37 
ajaye kwangu, simfukuzi 'nje. Kwani nimeshuka mbi- 38 
nguni nisiyafanye niyapendayo, illa ayapendayo aliye- 
nipeleka. Ndiyo ayapendayo aliyenipeleka, killa nili- 39 
yepewa naye asipotee kabisa, illa nimfufue siku ya 
mwisho. Ndiyo ayapendayo aliyenipeleka, killa amwa- 40 
ngaliaye Mwana, akimwamini, apate uzima wa milele: 
nitamfufua mimi siku ya mwisho. 

Wakamnung’unikia Wayahudi kwa sababu amese- 41 
ma, Ndimi niliye chakula kilichoshuka mbinguni. Wa- 42 
kanena, Siye Isa mwanawe Yusuf? hatuwajui babaye 
na mamaye? asemaje kwamba Nimeshuka mbinguni? 

Isa akajibu, akawaambia, Msinung'unikiane. Ha- 2 
wezi mtu kunifuata Baba aliyenipeleka asipomvuta: 
nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa kwa 45 
nabii, Wote watafundishwa na Muungu. Killa aliye- 
sikia akajifunza kwa Baba huja kwangu. Hakuna 46 
aliyemwona Baba, illa aishiye kwa Muungu, huyu 
amemwona Baba. Amin, amin, nawaambia, aniaminiye 47 
anao uzima wa milele, Mimi ni chakula cha uzima. 48 


160 YOHANA, VI. 


49 Baba zenu walila mana katika jangwa wakafa. 


50 Ndicho chakula kilichoshuka mbinguni, akilaye asife. 


51 Mimi ni chakula chenyi uzima kilichoshuka mbinguni, 
akilaye chakula hiki aishi hatta milele. Na chakula ni- 


takachotoa ndicho mwili wangu, nitakaoutolea uzima 


wa ulimwengu. 

52 Wakashindana Wayahudi wao kwa wao, wakinena, 
Awezaje huyu kutupa mwili wake tule? 

53 Akawaambia Isa, Amin, amin, nawaambia, msipoula 
mwili wake Mwana wa Adamu, mkainywa damu yake, 

54 hamna uzima kwenu. Aulaye mwili wangu na ainy- 
waye damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfu- 

55 fua siku ya mwisho; kwani mwili wangu ndicho kilicho 

56 chakula, na damu yangu ndicho kilicho kinywa. Au- 
laye mwili wangu na ainywaye damu yangu hukaa 

57 ndani yangu, nami ndani yake. Kama Baba aliye hayi 
alivyonipeleka, nami naishi kwa Baba, vivyo anilaye 

58 mimi huyu ataishi kwa mimi. Ndicho chakula kilicho- 
shuka mbinguni: si kama baba zenu walivyoila mana, 
wakafa: akilaye chakula hiki ataishi hatta milele. 

59 Akanena haya katika sunagogi, akifundisha katika 
Kapernaum. 

60 Wengi. walioyasikia, waanafunzi wake, wakanena, 
Neno hili gumu, nani awezaye kulisikia ? 

61 Akijua Isa kwa ndani kama waanafunzi wake wali- 
kuwa wakiyanung’unikia haya, akawaambia, Hili lime- 

62 wachukiza? ginsi gani, mkimwona Mwana wa Adamu 

63 akipanda huko aliko kwanza? Roho ndiyo ifanyayo 
hayi; mwili haufai neno: maneno niliyowaambia, ndi- 

64 yo roho na uzima. Lakini wako kwenu wasioamini. 
Kwani amejua Isa tangu mwanzo nani wasioamini, naye 

65 nani atakayemtoa. Akanena, Kwa hiyo, nikawaambia, 
kwamba hawezi mtu kunifuata asiyepewa na Baba 
yangu. 

66 Tangu hapo wengi waanafunzi wake wakatoka katika 

67 nyuma v yake, wala hawakutembea tena kumfuata., Isa 
akawaambia wathenashara, Hatta ninyi mwapenda kwe- 
nda zenu? 

68 Akamjibu Siman Petro, Bwana, tumwendee nani? 

69 unayo maneno ya uzima wa milele, naswi tumeamini 
tukajua kama ndiwe Masiya, Mwanawe Muungu aliye 
hayi. 


YOHANA, VII. 161 

Akawajibu Isa, Mimi sikuwachagua ninyi thena- 70 
shara, hatta wenu mmoja ni shetani? 

Akamnenea Yuda wa Siman Iskariota, ndiye atakaye- 71 
mtoa, akiwa mmoja wa wathenashara. 

BAADAYE Isa akatembea katika Galilaya, wala 7 
hakupenda kutembea katika Uyahudi, kwani wakataka 
Wayahudi kumua. 

Ikawa karibu karamu ya Wayahudi, ndiyo ya vi- 
banda. 

Wakamwambia nduguze, Ondoka hapo, kaenda zako 
Uyahudi, waanafunzi wako wayaone matendo uyafa- 
nyayo. Hafanyi mtu neno kwa siri, akitaka kuone- 
kana. Ukiyafanya haya, ujifanye uonekane na uli- 
mwengu. Wala nduguze hawakumwamini. 

Akawaambia Isa, Saa yangu haijaja : saa yenu siku- 
zote iko tayari. Hauwezi ulimwengu kuwachukia ni- 
nyi; hunichukia mimi, kwani nimeushuhudia kama 
matendo yake maovu. Ninyi mwipandie karamu; mimi 
siipandii karamu hii bado; kwani saa yangu haijatimia. 

Akinena haya akakaa katika Galilaya. Walipokwe- 
nda nduguze, naye akaiendea karamu, si kwa wazi, illa 
kama kwa siri. 

Wayahudi wakamtafuta katika karamu, wakanena, 11 
Yuko wapi huyu? Na manung'uniko mengi kwa 12 
mambo yake katika makutano. Wangine wakasema, 
Ni mwema. Wangine wakasema, Siyo, lakini huwa- 
danganya watu. Wala mtu hakumnena kwa wazi, kwa 13 
kuwaogopa Wayahudi. 

Hatta kati ya karamu akapanda Isa katika hekalu 14 
akafundisha. Wayahudi wakaajibu wakanena, Ajuaje 15 
huyu elimu, asipofundishwa ? 

Akawajibu Isa akanena, Elimu yangusiyangu,illa yake 16 
aliyenipeleka. Apendaye kuyatenda ayapendayo, ataijua 17 
elimu, kwamba ndiyo ya Muungu, ao mimi nanena kwa 
akili zangu tu. Anenaye kwa akili zake tu hutaka 18 
kusifiwa mwenyewe ; atakaye asifiwe aliyempeleka, ndiye 
wa kweli, wala haiko kwake illa haki. Siye Musa ali- 19 
yewapa torati, wala hakuna kwenu aitendaye torati? 
Mbona mwataka kuniua ? 

Makutano wakajibu wakanena, Una wazimo: nani 20 
atakaye kukuua ? 

Akajibu Isa akawaambia, Nimefanya tendo moja, 21 


KAD) 


0o) ~x O0 An R> 9 


162 YOHANA, VII. 


22 mkastaajabu nyote. Musa amewapa tohara (wala si 
kwa Musa illa kwa babu), na siku ya sabato humtahiri 

23 mtu. Mtu akipata kutahiriwa siku ya sabato, torati ya 
Musa isivunjike, umeghathabika kwa sababu nimem- 

24 ponya mtu kuwa mzima siku ya sabato? Msihukumu 
kwa macho; hukumuni hukumu ya haki. 

25 Wakanena baathi ya Wayerusalemi, Siye huyu wa- 

26 mtakaye wamue ? Angalie ananena kwa wazi, wala ha- 
wamsemei neno. Wamejua kweli wakuu kama ndiye 

27 Masiya? Lakini twamjua huyu aliko. Masiya ataka- 
pokuja hamjui mtu aliko. 

28 Akatoa sauti katika hekalu akifundisha Isa, akanena, 
Mmenijua na mimi na huko niliko: wala sikuja kwa 
shauri langu mimi, lakini ndiye mwenyi kweli aliyeni- 

29 peleka, msiyemjua ninyi. Mimi nimemjua, kwani ni- 
metoka kwake, naye ndiye aliyenipeleka. 

30 Wakataka kumkamata: wala mtu hakumtia mkono 

31 kwa sababu saa yake haijawadia. Wengi wa katika 
makutano wakamwamini, wakanena, Masiya akija, atatoa 
ishara kuliko huyu alivyofanya? 

32 Wakawasikia Mafarisayo makutano wakiyanung’unia: 
haya. Wakampelekea wakohani wakuu na Mafarisayo 
asikari wamkamate. 

33. Akanena Isa, Bado kidogo kwenu mimi, nitakwenda 

34 zangu kwake aliyenipeleka. Mtanitafuta wala hamta- 
niona, wala mimi nilipo hamtaweza ninyi kuja. 

35 Wakaambiana Wayahudi, Atakwenda wapi huyu, sisi 
tusimwone? Atakwenda kwao waliotawanyika katika 

36 mataifa, atawafundisha mataifa? Neno gani hili alilo- 
lisema, Mtanitafuta wala hamtaniona, wala mimi nilipo 
hamwezi ninyi kuja? 

37 Siku ya mwisho iliyo kuu ya karamu, akasimama Isa 
akatoa sauti, akanena, Mtu akiona kiu, anijilie anywe. 

38 Aniaminiye mimi, kama yamenena maandiko, mito ya 

39 maji ya uzima itatoka katika matumbo yake.: Akaise- 
mea haya Roho watakayopewa wamwaminio: kwani 
Roho Mtakatifu haiko bado, kwamba Isa hajatukuzwa. 

40 Wengi wa katika watu wakayasikia maneno waka- 
nena, Ndiye nabii, kweli. Wangine wakanena, Ndiye 

4l Masiya. Wangine wakanena, Hatoki Masiya katika 

4% Galilaya. Hayaneni maandiko kwamba katika wazao 
wa Daud na katika Betlehem mji Daud alipo, Masiya 





YOHANA, VIII. 163 


atatoka? Makutano yakatengwa kwa sababu yake. 43 
Walikuwa kwao waliotaka kumkamata, lakini mtu ha- 44 
kumtia mkono. 

Wakaja asikari kwa wakohani wakuu na Mafarisayo, 45 
hawa wakawaambia, Mbona hamkumleta ? 

Wakajibu asikari, Hapana mtu kabisa anenaye kama 46 
mtu huyu. 

Wakawajibu Mafarisayo, Hatta. ninyi mkadanganyi- 47 
ka? Mtu gani aliyemwamini katika wakuu, ao katika 48 
Mafarisayo? Illa makutano haya wasioijua torati wa- 49 
melaaniwa. 

Akawaambia Nikodemo aliyemjia usiku, akiwa 50 
mmoja wao, Sheria yetu humhukumu mtu, asipokuwa 51 
kwanza amesikiwa, afanyayo yamejulikana ? 

Wakajibu wakamwambia, Nawe umetoka katika 52 
Galilaya? Tafute, kaangalie, kwani nabii haondoki ka- 
tika Galilaya. i 

Wakaenda zao killa mtu nyumbani kwake. 53 

ISA akaenda mlima wa zeituni. 

Hatta assubui mapema akaja hekaluni, watu wote 
wakamjia; akakaa kitako akawafundisha. 

Wakamletea waandishi na Mafarisayo mwanamke 
aliyetwaliwa akizini, wakamweka kati, wakamwambia, 
Mwalimu, mwanamke huyu ametwaliwa akiwa katika 
kuzini. Bassi katika torati Musa alituamuru tuwapigie 5 
mawe walio kama huyu: wewe wasemaje? Wakanena 
haya wamjaribu, wapate kumshtaki. 

Isa akainama akaandika kwa kidole chini. Wakikaa 7 
wakimuliza, akajiinua akawaambia, Yule wenu asiye- 
kosa amtupie jiwe la kwanza. Akainama tena akaa- 8 


w Q0 


D 


= ndika chini. 


| 


Wale wakisikia, wakihukumiwa na moyo, wakatoka 9 
mmoja mmoja, kwanza walio wazee hatta wa mwisho, 
wakamwacha Isa peke yake, na mwanamke akiwa kati. 

Akajimua Isa asione mtu illa mwanamke, akamwa- 10 
mbia, Wako wapi waliokushtaki? hapanaaliyekuhukumu? 

Akanena, Hapana, Bwana. II 

Akamwambia Isa, Wala mimi sikuhukumu: uende, 
usikose tena. 

Isa akasema nao tena akinena, Mimi ni nuru ya uli- 12 


l} . . . . . . 
mwengu: anifuataye hatembei gizani, lakini atapata 


nuru ya uzima. 


164 YOHANA, VIII. 


13 Wakamwambia Mafarisayo, Unajishuhudia ; ushahidi 
wako sio wa kweli. 

14 Akajibu Isa akawaambia, Mimi nikijishuhudia, usha- 
hidi wangu wa kweli: kwani nimejua nilikotoka, na 
niendako; ninyi hamjui wala nilikotoka wala niendako. 

15 Ninyi huhukumu kwa mwili; mimi simhukumu mtu. 

16 Hatta nikihukumu mimi, hukumu yangu ina kweli: 
kwani mimi si peke yangu, lakini mimi na Baba aliye- 

17 nipeleka. Katika torati yenu imeandikwa, kwamba 

18 watu wawili wakishuhudu maneno yao ya kweli. Mimi 
najishuhudia mwenyewe, na Baba aliyenipeleka ameni- 
shuhudia. 

19 Wakamwambia, Baba yako yuko wapi ? 

Akajibu Isa, Hamkunijua mimi wala Baba yangu: 
kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu. 

20 Maneno haya akayasema katika hazina, akifundisha 
hekaluni: wala mtu hakumkamata, kwani saa yake hai- 
Jaja bado. 

2l Akawaambia tena, Naenda zangu, nanyi mtanitafuta, 
mtakufa katika thambi zenu : niendako mimi, ninyi ha- 
"mwezi kuja. 

22 Wakanena Wayahudi, Atajiua? kwamba anasema, 
Niendako mimi, ninyi ha”mwezi kuja. 

23 Akawaambia, Ninyi wa chini; mimi wa juu: ninyi 

24 wa ulimwengu huu; mimi si wa ulimwengu huu. Na- 
waambia, kwamba mtakufa katika thambi zenu: msi- 
poamini kama ndimi niliye, mtakufa katika thambi 
zenu. 

25 Wakamwambia, Nani weye ? 

26 = Akawaambia Isa, Mwanzo nilivyonena kwenu. Ndi- 
ye mengi ninayo niwanenee, nikahukumu : lakini aliye- 
nipeleka ndiye wa kweli; nami niliyoyasikia kwake, 
haya nayanena ulimwenguni. 

27 Hawakujua kama amewanenea Baba. 

28 Akawaambia Isa, Mtakapomtweka Mwana wa Adamu, 
ndipo mtakaponijua ndimi niliye, wala kwa shauri langu 
mimi sifanyi neno, illa alivyonifundisha Baba yangu, 

29 ndivyo nisemavyo. Naye aliyenipeleka yupo pamoja 
nami: Baba hakuniacha peke yangu, kwani mimi naya- 
fanya sikuzote yampendezayo. 

30 Akiyanena haya wengi wakamwamini. 

əl Akawaambia Isa Wayahudi wale waliomwamini, 





YOHANA, wWHMI. 165 


Mkikaa katika neno langu, mmekuwa waanafunzi wa- 
ngu wa kweli, mtayajua yaliyo kweli, na yaliyo kweli 32 
yatawafanya huru. 

Wakamjibu, Sisi wazao wake Ibrahimu, wala hatuku- 33 
wa kabisa watumwa wa mtu: wasemaje, kwamba Mta- 
kuwa huru? 

Akawajibu Isa, Amin, amin, nawaambia, killa afa- 34 
nyaye thambi ni mtumwa wa thambi. Mtumwa hakai 35 
nyumbani milele: mwana hukaa milele. Mwana akiwa- 36 
weka huru, mtakuwa huru halisi. Nawajua kama wazao 37 
wa Ibrahimu; lakini mwataka kuniua, kwani neno langu 
halina nafasi kwenu. Mimi nayanena niliyoyaona kwa 38 
Baba yangu,nanyi huyafanya mliyoyaona kwa baba yenu. 

Wakajibu wakamwambia, Baba yetu ndiye Ibrahimu. 39 

Akawaambia Isa, Kama mngekuwa watoto wake Ibra- 
himu, mngeyafanya matendo yake Ibrahimu. Sasa 40 
mwataka kuniua, mtu niliyewaambia yaliyo kweli, nili- 
yoyasikia kwa Muungu: hakufanya hivi Ibrahimu. 
Ninyi huyafanya matendo ya baba yenu. 41 

Wakamwambia, Sisi si waana wa haramu : tunaye 
baba mmoja, ndiye Muungu. 

Akawaambia Isa, Kama Muungu angekuwa baba yenu, 42 
mngenipenda mimi: kwani nalitoka kwa Muungu ni- 
kaja; wala sikuja kwa shauri langu mimi, lakini yeye 
amenipeleka. Mbona hamjui niyanenayo? Kwa sababu 43 
hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi wa baba, She- 44 

tani; mwapenda kuzifanya tamaa za baba yenu. Yule 
tangu mwanzo muaji, wala hakukaa katika kweli, kwani 
kweli haimo ndani yake. Asemapo uwongo, husema 
yaliyo yake, kwani ni mwongo na baba yake. Mimi 45 
nikinena kweli, hamniamini. Nani wenu anionyaye 46 
mwenyi thambi? Nikinena kweli, mbona ninyi hamni- 
amini? Aliye wa Muungu huyasikia aliyoyasema Muu- 47 
ngu : kwa sababu hiyo hamsikii, kwa sababu sinyi wa 
Muungu. 

Wakajibu Wayahudi, wakamwambia, Hatusemi vema, 48 
kwamba Msamaria wewe, na una wazimo? 

Akajibu Isa, Mimi sina wazimo; lakini namheshimia 49 
baba yangu, nanyi hamniheshimii. Mimi sitaki nisi- 50 
fiwe: yuko atakaye na ahukumuye. Amin, amin, na- 51 
po’, mtu akilishika neno langu, hataona kufa hatta 
milele. 


166 YOHANA, IX. 


52 Wakamwambia Wayahudi, Sasa tumejua kama un: 
wazimo. Ibrahimu amekufa, na nabii; nawe wanena, 
Mtu akilishika neno langu hataonja kufa hatta mg 

53 Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu, aliyekufa ? 
nabii wamekufa : wajifanya nani ? 

54 Akajibu Isa, Nikijisifu mwenyewe, sifa yangu si neno; 
Baba ndiye anisifuye, mmnenaye kwamba Muungu wenu. 

55 Wala hamkumjua; mimi nimemjua : nikisema simjui, 
nitakuwa kama ninyi, mwongo. Lakini nimemjua, ni- 

56 kalishika neno lake. Ibrahimu baba yenu alipendezewa 
aione siku yangu, akaiona akafurahi. 

57 Wakamwambia Wayahudi, Hujapata miaka hamsini, 
ukamwona Ibrahimu ? 

58 Akawaambia Isa, Amin, amin, nawaambia, mbele ya 
kuwa Ibrahimu nipo mimi. 

59 Wakatwaa mawe wamtupie: lakini Isa akajisetiri, 
akatoka katika hekalu, akienda kati yao, vivi akapita. 

9 AKIPITA akamwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. 

2 Wakamwuliza waanafunzi wake, wakanena, Rabbi, nani 
aliyekosa, huyu ao wazazi wake, azaliwe kipofu ? 
ə Akajibu Isa, Wala huyu hakukosa, wala wazazi wake, 
4 illa yaonekane matendo ya Muungu kwake. Imenipasa 
kutenda matendo yake aliyenipeleka, ukiwa mchana: 
5 usiku unakuja asipoweza mtu kutenda neno. Nikiwa 
katika ulimwengu ni nuru ya ulimwengu. 
6 Akinena haya akatema mate, akafanyiza udongo na 

7 mate, akampaka macho kipofu kwa udongo, akamwa- 
mbia, Enenda, unawe katika birika la Siloam, taf- 
siri yake, Amepelekwa. Akaenda akanawa, akarudi 
akiona. 

8 Majirani nao waliomwona zamani akiwa mwombaji, 

9 wakanena, Si huyu aliyekaa akaomba? Wangine wa- 
kanena, Ndiye. Wangine, Amefanana naye. Yeye aka- 
nena, Niimi 

10 Wakamwambia, Macho yako yamepataje kufumbuka? 

11 Akajibu akanena, Mtu aitwaye Isa akafanya udongo 
akanipaka macho, akaniambia, Enenda hatta birika la 
Siloam ukanawe; nikaenda nikanawa, nikaona. 

12 Wakamwambia, Yuko wapi huyu? Akanena, Sijui. 

13 Wakamleta kwa Mafarisayo aliye kwanza kipofu. 

14 Ikawa siku ya sabato, alipoufanya udongo Isa, akamfu- 
mbua macho. 



















YOHANA, IX. 167 


Wakamwuliza tena Mafarisayo, ginsi aonaje. Aka- 15 
waambia, Alinitia udongo machoni, nikanawa, naona. 

Wakanena baathi ya Mafarisayo, Mtu huyu si wa 16 
Muungu, kwani haishiki sabato. Wangine wakanena, 

A wezaje mtu mwenyi thambi kufanya ishara kama hizi ? 
Wakatengwa. 

Wakamwambia tena kipofu, Wewe wamsemeaje, kama 17 
amekufumbua macho? Akanena, Ndiye nabii. 

Wayahudi hawakusadiki kama alikuwa kipofu akaona, 18 
hatta wakawaita wazazi wake aliyepata kuona. Waka- 19 
wauliza, wakanena, Huyu ndiye mwana wenu, mmnenaye 
kama alizaliwa kipofu? amepataje sasa kuona? 

Wakawajibu wazazi wake wakanena, Twamjua huyu 20 
ndiye mwana wetu, na kama alizaliwa kipofu: amepa- 21 
taje kuona, hatujui ; ao nani aliyemfumbua macho, sisi 
hatujui: mtu mzima huyu; mwulizeni: atoe mwenyewe 
habari zake. Wakanena haya wazazi wake, kwa sababu 22 
wakawaogopa Wayahudi. Kwani siku ile wameamuru 
Wayahudi kama killa amwungamaye Masiya, atolewe 
katika sunagogi. Kwa hiyo wazazi wake wakanena, 23 
Mtu mzima huyu; mwulizeni. 

Wakamwita marra ya pili mtu aliyekuwa kipofu, wa- 24- 
kamwambia, Msifu Muungu: twamjua mtu huyu mwe- 
nyi thambi. 

Akajibu yule, Kama mwenyi thambi sijui : neno moja 25 
nalijua, kama nikiwa kipofu nikaona. 

Wakamwambia tena, Amekufanyiaje? amekufumbuaje 26 

macho? 

Akawajibu, Nimewaambia sasa hivi, wala hamkusikia: 27 
nini tena mtakayo kusikia? Nanyi mwataka kuwa 
waanafunzi wake ? 

Wakamtukana wakanena, Wewe mwanafunzi wake; 28 
sisi waanafunzi wa Musa. Twajua kama kwa Musa 29 
li amenena Muungu: huyu hatumjui aliko. 

Akajibu mtu akawaambia, Hii ndiyo ajabu, kama 30 
ninyi hamjui aliko, naye amenifumbua macho. Twajua 31 
kama Muungu hawasikii wenyi thambi, lakini mtu aki- 
wa mcha Muungu, akiyafanya ayapendayo, huyu humsi- 
kia. Tangu zamani haikusikiwa kama mtu amemfumbua 32 
| macho aliyezaliwa kipofu. Kama hangalikuwa huyu wa 33 
Ji Muungu, hangaliweza kufanya neno. 

Wakajibu wakamwambia, Katika thambi tupu umeza- 34 
liwa, nawe utufundishe sisi? Wakamtoa 'nje. 







168 YOHANA, X. 


35 Akasikia Isa kama wamemtoa 'nje; akamkuta aka- 
mwambia, Wamwamini Mwana wa Muungu? 
36 Akajibu huyu, akanena, Ni nani, Bwana, nimwamini? 
37 Akamwambia Isa, Umemwona, naye asemaye nawe 
ndiye. 
38 Akasema, Naamini, Bwana; akamsujudia. 
39 Akanena Isa, Kwa hukumu nimekuja katika uli-§ 
mwengu huu, wasioona waone, na waonao wawe vipofu. 
40  Wakayasikia haya Mafarisayo waliopo naye, waka- 9 
mwambia, Nasi vipofu? | 
4l Akawaambia Isa, Kama mngalikuwa vipofu, hamnga- 
likuwa na thambi: sasa mwanena, Twaona, na thambi 
zenu haziondolewi. 
10 AMIN, amin, nawaambia, asiyeingia kwa mlango 
katika zizi la kondoo, illa amepanda panginepo, ndiye 
2 mwivi na mnyang'anyi. Aingiaye kwa mlango ndiye $ 
3 mchunga wa kondoo. Humfunulia huyu mngoje mlango, 
na kondoo humsikia sauti: huziita kondoo zake kwa 
4 jina, huzileta 'nje. Akizitoa kondoo zake, huenda mbele 
5 yao, na kondoo humfuata, kwani wamjua sauti. Mgeni 
hawamfuati, lakini humkimbilii, kwani hawamjui sauti 
mgeni. 
6 Mfano huu akawaambia Isa, wala hawakuyajia mambo 
aliyowanena. 
7 Akanena tena Isa, Amin, amin, nawaambia, kwani 
8 ndimi niliye mlango wa kondoo. Wote waliokuja mbele 
yangu wevi na wanyanganyi, lakini kondoo hawakuwa- 
sikia sauti. 
9 Ndimi niliye mlango: aingiaye kwa mimi ataokoka, 
10 ataingia, atatoka, ataona malisho. Mwivi haji illa aibe, 
achinje, aharibu : mimi nimekuja wapate uzima, waka- 
11 zidi kuupata. Ndimi niliye mchunga aliye mwema. 
Mchunga aliye mwema huweka uzima wake kwa ajili 
12 yao kondoo. Aliye kwa mshahara wala asiye mchunga, 
wala asiye mwenyi kondoo, akimwona mbwa wa mwitu 
anakuja, huwaacha kondoo, hukimbia, mbwa wa mwitu 
13 huwakamata, huwatawanya kondoo. Aliye kwa msha- 
hara hukimbia, kwa sababu kuwa kwa mshahara tu, 
14 wala hawatunzi kondoo. Ndimi niliye mchunga aliye 
mwema; nawajua walio wangu, nikajulika nao walio 
15 wangu. Kama alivyonijua Baba, nami namjua Baba: 
16 na uzima wangu nauweka kwa ajili yao kondoo. Na 
kondoo wangine ninao, wasio wa zizi hili ; nao imenipasa 


































YOHANA, X. 169 


kuwaleta, nao watanisikia sauti; litakuwa kundi moja 
na mchunga mmoja. Kwa hiy o Baba amenipenda, 17 
kwani mimi nauweka uzima wangu niutwae tena. Ha- 18 
pana aondoaye, illa mimi nauweka mwenyewe: ninazo 
nguvu za kuuweka, ninazo nguvu za kuutwaa Lena: na 
amri hii nimepewa na Baba yangu. 

Wayahudi wakatengwa tena kwa ajili ya maneno haya. 19 
Wakanena wengi wao, Ana wazimo, akili zake zimepo- 20 
tea; mbona mwamsikia? Wangine wakanena, Mwenyi 21 
wazimo hasemi hivi. Wazimo waweza kumfumbua 
macho kipofu ? 

Ilikuwa siku ya kuwekea wakf katika Yerusalemi, na 22 
wakati wa baridi. Isa akatembea hekaluni katika uku- 23 
mbi wa Sulemani. 

A o Wayahudi wakamwambia, Hatta lini 24 
nishike roho yetu? Ukiwa Masiya, twambie kwa wazi. 
Akawajibu Isa, Nimewaambia, wala hamkuamini: 25 
matendo niyafanyayo kwa jina la Baba yangu, haya ya- 
nishuhudia. Lakini ninyi hamwamini, kwani sinyi wa 26 
kondoo zangu, kama nilivyowaambia. Kondoo zilizo 27 
zangu hunisikia sauti, nami nazijua, nao hunifuata, nami 28 
nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea milele, 
wala mtu hawezi kuwanyang”anya mkononi mwangu. 


mtu kunyang’ anya katika mkono wake Baba yangu: 
Mimi na Baba mmoja. 30 
= Wayahudi wakatwaa mawe tena wamtupie. Akawa- 3 
jibu Isa, Nimewaonya matendo mema mengi ya Baba 
yangu : kwa tendo lipi mwanitupia mawe? 
Wakamjibu Wayahudi, Kwa tendo jema hatukutupii 33 
mawe, lakini kwa unajisi, na kwamba wewe mwana 
Adamu hujifanya Muungu. 
Akawajibu Isa, Haikuandikwa katika torati yenu, 34 
Mimi nalisema, ndinyi miungu. Akiwanena miungu 35 
waliopewa neno la Muungu (wala maandiko hayawezi 
kuvunjwa), mwamwambia yule aliyemtakasa Baba aka- 36 
mpeleka ulimwenguni, Wasema unajisi, nikinena, Ni 
Mwana wake Muungu ? Nisipoyafanya matendo ya Baba 37 
ngu msiniamini: '"ikiyafanya, msiponiamini, yaamini- 89 
matendo, mpate kujua na kuamini kama ndani yangu 
u Baba, nami ndani yake. 

Wakataka tena kumkamata ; akatoka katika mikono 39 
H 


170 YOHANA, KI. 


40 yao. Akaenda zake tena ng'ambo ya pili ya Yardeni, 
mahali alipokuwa kwanza Yohana akibatiza, akakaa 
41 huko. Wengi wakaja kwake, wakanena, Yohana haku- 
fanya ishara: yote aliyomsemea huyu Yohana ya kweli. 
42 Wakamwamini huko wengi. i 
11 PALIKUWA na mtu hawezi, Lazaro wa Betania, 

2 wa mji wao Maryamu na Martha nduguye. Ndiye 
Maryamu aliyemtia marhamu Bwana, akamfuta miguu 
kwa nyele zake, nduguye Lazaro alikuwa hawezi. 

3 Ndugu wakampelekea wakinena, Bwana, umpendaye ha- 
wezi. 

4 Akisikia Isa akasema, Ugonjwa huu si kwa kufa, illa 
kwa sifa yake Muungu, asifiwe Mwana wa Muungu kwa 
ajili yake. 

5 Akawapenda Isa Martha na nduguye, na Lazaro. 

6 Akisikia kama hawezi akakaa mahali hapo siku mbili; 

7 hatta baadaye akawaambia waanafunzi, Turudi katika 
Uyahudi. 

8 Wakamwambia waanafunzi, Rabbi, siku hizi Waya- 
hudi walitaka kukutupia mawe; utarudi tena huko? 

9 Akajibu Isa, Hazipo saa thenashara za mchana? Mtu 
akitembea mchana hajikwai, kwani anaona nuru ya uli- 

10 mwengu huu; mtu akitembea usiku hujikwaa, kwani 
nuru haipo kwake. 

11 Akasema haya, baadaye akawaambia, Lazaro rafiki 
yetu amelala ; lakini naenda nimamshe. 

12 Waanafunzi wakamwambia, Bwana, akilala, ataokoka. 

13 Amekunena Isa kufa kwake; wale wakathani amenena 
kulala kwa usingizi. 

3 Akawaambia Isa kwa wazi, Lazaro amekufa: nawa- 
furahia ninyi, mpate kuamini, kama mimi siko huko; 

16 illa twende kwake. Akawaambia Tomaso (aliyeitwa 
Pacha) waanafunzi wenzake, Twende na sisi, tufe pamoja 
naye. i 

ly eiie Isa akaona amekuwa siku nne katika kaburi. 

18 Betania iko karibu na Yerusalemi kama stadio hamsta- 

19 shara. Wakaja Wayahudi wengi kwao Martha na Mar- 

20 yamu wawatulize kwa ajili ya ndugu yao. Naye Martha 
akisikia kama Isa anakuja, akamwendea: Maryamu 
akakaa nyumbani. 

21 Martha akamwambia īsa, Bwana, kama ungaliku- 

22 wapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Hla hatta 






YOHANA, XI. Ja 


sasa najua killa utakayotaka kwa Muungu, Muungu 
atakupa. 

Isa akamwambia, Nduguyo atafufuka. Akamwambia 3; 
Martha, Najua kama atafufuka katika ufufuo wa siku ya 
mwisho. 

Akamwambia Isa, Mimi ni ufufuo, na uzima : aniami- 25 
niye, akifa, atakuwa hayi; na killa aliye hayi akiniamini 26 
hafi milele. Wayaamini haya? 

Akamwambia, Yakini, Bwana: nimeamini kama 27 
ndiwe Masiya, Mwana wake Muungu, ajaye katika uli- 
mwengu. 

Akisema haya akaenda akamwita Maryamu nduguye 28 
kwa siri, akisema, Mwalimu yuko, anakwita. Naye 29 
akisikia akaondoka upesi akamjia. 

Hajafika Isa katika mji, lakini yuko mahali alipo- 30 
mkuta Martha. Wayahudi waliokuwa naye katika 31 
nyumba wakamtuliza, wakimwona Maryamu kama 
ameondoka upesi akatoka, wakamfuata wakinena, Ana- 
kwenda kaburini alie huko. 

Maryamu akija mahali alipo Isa akamwona, akamwa- 32 
ngukia miguu, akimwambia, Bwana, kama ungaliku- 
wapo hapa ndugu yangu hangalikufa. 

Isa akimwona analia, nao Wayahudi waliofuatana 33 
naye wakilia, akakasirika rohoni akataabika, akasema, 34 
Wapi mlipomweka? Wakamwambia, Bwana, uje uta- 
zame. 

Isa akatoa machozi. 99 

Wakasema Wayahudi, Tazama ginsi alivyompenda. 36 
Baathi wao wakasema, Hawezi huyu amfumbuaye macho 37 
kipofu kufanya kama na huyu asife ? 

Isa akikasirika tena moyoni akafika kaburini. Ndilo 38 
paango, na jiwe limewekwa juu yake. Akanena Isa, 39 
Ondoeni jiwe. 

Akamwambia nduguye aliyekufa, Martha, Bwana, sasa 
ameoza, kwani amepata siku nne. 

Akamwambia Isa, Sikukwambia kama ukiamini, uta- 40 
lona sifa ya Muungu? 

Wakaliondoa jiwe alipolazwa aliyekufa. Isa akainua 41 
macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru ya kwa- 
mba umenisikia. Nami najua kama wanisikia sikuzote, 42 
lakini kwa ajili ya makutano wazungukao, nimenena, 
wapate kuamini kama ndiwe uliyenipeleka. 

ma 


172 YOHANA, NII. | 


43 Akisema haya akatoa sauti kubwa, Lazaro, ondoka, 
44 "nje! Akatoka aliyekufa, akifungwa miguu na mikono, 
kwa saanda, na uso wake umefungwa na leso. Akawa- 
ambia Isa, Mfungueni, mwacheni aende zake. l 

45 Wayahudi wengi waliokuja kwa Maryamu wakaya- 

46 angalia aliyoyafanya wakamwamini. Wangine wao 
wakaenda kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya 
Isa. l 

47 Wakakusanya wakohani wakuu na Mafarisayo ba- 
raza, wakanena, Tunafanyani ? kwani mtu huyu anafa-| 

48 nya ishara nyingi. Tukimwacha hivi wote watamwa- 
mini, nao Warumi watakuja wataondoa sisi na mahali 
na taifa. 

49 Mmoja wao Kayafa, aliye mkohani mkuu mwaka 

50 huo, akawaambia, Ninyi hamjui neno, wala hamfikiri, 
kama imetupasa mtu mmoja afe kwa watu, taifa wote 
wasipotee. i 

51 Haya hakuyasema kwa akili zake yeye, lakini akiwa 
mwaka huo mkohani mkuu, akatabiri, kama Isa atakufa 

52 kwa taifa, wala si kwa taifa lile tu, illa watoto wa Mu- 

ungu waliotawanyika awakusanye pamoja. 

Tangu siku ile wakafanya shauri wamue. Isa haku- 
tembea tena kwa wazi katika Uyahudi, lakini akatoka 
huko hatta mahali karibu na jangwa, hatta mji ulioitwa 
Efraim, huko akakaa na waanafunzi wake. 

55 Ikakaribia Pasaka ya Wayahudi, wakapanda wengi 
hatta Yerusalemi katika inchi mbele ya Pasaka, waji- 
takase. 

56 Wakamtafuta Isa, wakanena wao kwa wao wakisi- 

57 mama hekaluni, Mwaonaje? haijii karamu? Wametoa 
wakohani wakuu na Mafarisayo amri, kama mtu aki- 
mjua alipo aonyeshe, wapate kumkamata. 

12 HATTA siku sita mbele ya Pasaka, Isa akaja Betania, 

2 Lazaro alipo aliyekufa, aliyemfufua katika wafu. Wa- 
kamfanyia huko chakula cha jioni; Martha akangoja; 

3 Lazaro akawa mmoja wao waliojilaza naye. Naye 
Maryamu akitwaa ratli ya marhamu ya nardo safi yenyi 
thamani nyingi akampaka Isa miguu, akaifuta miguu 
yake kwa nyele zake; nyumba ikajaa manukato yake 
marhamu. 

4 Akanena mmoja wa waanafunzi wake, Yuda wa Si- 

5 man Iskariota, atakayemtoa, Mbona marhamu hii hai- 


53 
54 





YOHANA, XII. 173 


kuzwa kwa dinari thelatha mia, wakapewa masikini? 
Akayasema haya, si kwa sababu anawatunza masikini, 6 
lakini kwa kuwa mwivi, akawa na kifuko, akavichukua 
vilivyotiwa. 

Akasema Isa, Mwache: ameiwekea siku ya kuzikwa 7 
kwangu. Kwani masikini mnao sikuzote kwenu; mimi 8 
sikuzote hamnami. 

Makutano mengi wakamjua Isa yuko, wakaja, si kwa 9 
ajili yake Isa tu, lakini wamwone na Lazaro, aliyefu- 
fuka katika wafu. Wakafanya shauri wakohani wakuu 10 
wamue na Lazaro, kwani kwa ajili yake Wayahudi Il 
wengi wakatoka wakamwamini Isa. 

Siku ya pili yake makutano mengi wakija katika 12 
karamu, wakisikia kama Isa anakuja Yerusalemi, wa- 13 
kayatwaa majani ya mitende wakatoka wamwone, 
wakatoa sauti, Hosanna : amebarikiwa ajaye kwa jina 
la Bwana, ndiye Mfalme wa Israeli. 

Isa akimwona mwana punda akampanda, kama yali- 14 
vyoandikwa, Usiogope, binti Sayuni: tazama Mfalme 15 
wako anakuja, amempanda mtoto wa punda. 

Mambo haya hawakuyajua mwanzo waanafunzi wake; 16 
illa alipotukuzwa Isa, ndipo walipokumbuka kama haya 
ndiyo aliyoandikiwa, nayo ndiyo waliyomfanyia. 

Wakamshuhudia makutano walioko naye, kama ame- 17 
mwita Lazaro katika kaburi, akamfufua katika wafu. 
Kwa sababu hiyo wakamjia makutano, kwani wame- 18 
sikia kama ameifanya ishara hiyo. 

Mafarisayo wakasema wao kwa wao, Angalieni ginsi 19 
tusivyofaa neno : tazama, ulimwengu anamfuata. 

Walikuwako na Wayonani katika wao waliokuja wa- 20 
abudu wakati wa karamu. Wakamjia Filipo aliye wa 21 
Betsaida ya Galilaya, wakamuliza wakimwambia, 
Bwana, twataka kumwona Isa. Akaja Filipo akamwa- 22 
mbia Andrea, na Andrea na Filipo wakamwambia Isa. 

Isa akawajibu akisema, Saa imefika atukuzwe Mwana 23 
wa Adamu. Amin, amin, nawaambia, mbegu ya ngano 24 
isipoanguka katika inchi ikafa, hukaa peke yake: 
ikifa hutoa mazao mengi. Aipendaye nafusi yake ata- 25 
ipoteza, naye aichukiaye nafusi yake katika ulimwengu 
huu ataihifathi kwa maisha ya milele. Mtu akini- 26 
ngoja, anifuate; nami nilipo, huko atakuwa na mngoje 
wangu : mtu akiningojea, Baba atamheshimu. Leo na- 27 

H ð 


174 YOHANA, XII. l 


fusi yangu imetaabika ; niseme nini? Baba, uniokoe 
katika saa hii: lakini kwa ajili hiyo nimekuja hatta saa 

28 hii. Baba, ulitukuze jina lako. 

Ikaja sauti katika mbinguni, Nimetukuza, na tena 
nitatukuza. 

29 Makutano waliosimama wakasikia wakanena, Ime- 
kuwa ngurumu. Wangine wakanena, Malaika ame- 
sema naye. i 

30 Akajibu Isa akasema, Sauti hii haikuwa kwa ajili 

31 yangu, illa yenu. Hukumu sasa iko ulimwenguni 
humu: mkuu wa ulimwengu huu sasa atatupwa 'nje. 

2 Nami nikitwekwa katika inchi nitavuta kwangu 

93 vyote. Akanena haya akiionya mauti atakayoifia. 

34 Wakamjibu makutano, Sisi tumesikia katika torati 
kama Masiya hukaa milele: gissi gani wanena wewe, 
kama imempasa Mwana wa Adamu kutwekwa? nani 
huyu Mwana wa Adamu? 

35 Akawaambia Isa, Bado wakati si mwingi nuru iko 
kwenu: tembeeni mkiwa na nuru, giza lisiwashike : 
36 naye atembeaye katika giza hajui aendako. Mkiwa 
na nuru, laminini nuru, mpate kuwa waana wa nuru. 

Akasema haya Isa, akaenda zake akijificha wasi- 

37 mwone. Akiwa amezifanya ishara nyingi hivi mbele 

38 yao, hawakumwamini, neno la Isaya nabii litimike ali- 
lolisema, Bwana, yu nani aliyezisadiki habari zetu, na 

39 mkono wake Bwana amefunuliwa nani? Kwa hiyo 
hawakuweza kuamini, kwani akasema tena Isaya, 

40 Amewapofua macho, akawafanya moyo mgumu, wasione 
kwa macho, wasifikiri kwa moyo, wageuke, niwaponye. 

4l Ndiyo aliyoyasema Isaya, alipouona utukufu wake, aka- 
mnena. 

42 Hatta na miongoni mwa wakuu wengi wakamwa- | 
mini, lakini kwa ajili ya Mafarisayo, hawakumwungama, 

43 wasit saa katika sunagogi. ' Wakazipenda pya pa 
watu kuliko sifa yake Muungu. 

44 Isa akatoa sauti akasema, Aniaminiye, haniamini 

45 mimi illa aliyenipeleka: aniangaliaye mimi humwa- 

46 ngalia aliyenipeleka. Nimekuja nuru katika ulimwe- 

47 ngu, killa aniaminiye asikae gizani. Naye ayasikiaye 
niyasemayo, asiyeyashika, mimi simhukumu, kwani 
sikuja niuhukumu ulimwengu, lakini niuokoe ulimwe- 

48 ngu. Anikataaye, asiyey akubali niyasemayo, anaye 






YOHANA, XIII, 175 


amhukumuye: neno nililosema, ndilo litakalomhukumu 
siku ya mwisho. Kwani mimi sikusema kwa shauri 49 
langu tu; lakini aliyenipeleka Baba, huyu akanipa 
amri ninenavyo na nisemavyo; nami najua kama amri 30 
yake ndiyo uzima wa milele. Niyasemayo mimi, ali- 
vyoniambia Baba, ndivyo nisemavyo. 

KABLA ya karamu ya Pasaka, akijua Isa kama saa 13 
yake imekuja apite katika ulimwengu huu kwenda kwa 
Baba, akiwa amewapenda walio wake katika ulimwe- 
ngu, akawapenda hatta mwisho. 

Chakula cha jioni kilipokuwa, shetani amemtia mo- 2 
yoni Yuda wa Siman Iskariota amtoe; akijua Isa 3 
kama Baba amempa vyote mikononi mwake, na kama 
ametoka kwa Muungu, akawa akimrudia Muungu, 
akaondoka katika chakula, akaweka mavazi, akatwaa 
kitambaa akajifungia, akatia maji katika bakuli, akaja 
awaoshe miguu waanafunzi, kuifuta kwa kitambaa 
alichofungiwa. 

Akaja kwa Siman Petro, naye akamwambia, Bwana, 
wewe waniosha miguu? 

Akajibu Isa akamwambia, Nifanyalo hujui wewe sasa; 
utajua baadaye. 

Akamwambia Petro, Hunioshi miguu hatta milele. 

Akamjibu Isa, Nisipokuosha, huna sehemu nami. 

Akamwambia Siman Petro, Bwana, si miguu yangu 9 
tu, illa na mikono na kitwa. 

Akamwambia Isa, Aliyeoshwa haimpasi kuoshwa illa 10 
miguu, lakini yu safi pia. Nanyi ni safi, illa si wote. 
Kwani akamjua atakayemtoa ; kwa hiyo akasema, Ham 11 
safi wote. 

Alipowaosha miguu, akayatwaa mavazi akajilaza tena, 12 
akawaambia, Mwayajua niliyowafanyia? Ninyi mwa- 13 
niita Mwalimu na Bwana, mkanena vema, kwani ndimi. 
Nikiwa nimewaosha miguu mimi Bwana na Mwalimu, 14 
nanyi imewapasa kuoshana miguu. Nimewapa namna, 15 
illi kama nilivyowafanyia mimi, nanyi mfanye. Amin, 16 
amin, nawaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, 
wala aliyepelekwa kuliko aliyempeleka. Mkiyajua haya, 17 
mtabarikiwa mkiyafanya. Siwanenei wote: najua ni- 18 
liowachagua : lakini yaliyoandikwa yatimike, Alaye 
chakula pamoja nami ameniinulia mguu wake. Sasa 19 
nawaambia kabla haijawa, illi itakapokuwa mwamini 


ot A 


o o E r) 
















176 YOHANA, XIV. 


20 kana mimi ndiye. Amin, amin, nawaambia, amkari- 
bishaye nimpelekaye hunikaribisha mimi, naye anikari- 
bishaye mimi humkaribisha aliyenipeleka. 

21 Akinena haya Isa akataabika roho, akasema, Amin, 
amin, nawaambia, kama mmoja wenu atanitoa. 

22. Waanafunzi wakatazamana wakitiwa shaka nayo ali- 

23 yoyanena. Alikuwa mmoja wa waanafunzi wake aki- 

24 lazwa kifuani mwa Isa, aliyempenda Isa. Akampungia 

25 huyu Siman Petro aulize nani aliyemnena. Akilazwa 
huyu kifuani mwa Isa akamwambia, Bwana, yu 
nani? 

26 Akajibu Isa, Ndiye nitakayempa mego nitakalochovy a 
Naye alipochovya mego akampa Yuda wa Siman Iska- 

27 riota. Baada ya mego akamwingia Shetani. digag 

28 mbia Isa, Ufanyalo, ulifanye upesi. Wala hakuna mt 

29 aliyelazwa aliyejua kwa jambo ganiamemwambia. Wa 
ngine wakathani, akiwa Yuda anacho kifuko, kwamb 
Isa amemwambia, Nunue tunayotaka kwa karamu, a 

30 atoe kitu kwa masikini. Akipokea mego marra akatoka: 
ukawa usiku. 

31 Alipotoka akanena Isa, Sasa ametukuzwa Mwana wa 

32 Adamu, na Muungu ametukuzwa kwake. Muungu 
akitukuzwa kwake, Muungu atamtukuza mwenyewe, na 

33 marra atamtukuza. Watoto, kidogo tena nipo nanyi. 
Mtanitafuta, na kama nilivyowaambia Wayahudi, kam 
Niendako ninyi hamwezi kuja, sasa nawaambia na ninyi 

34 Amri mpya nawapa, Mpendane; kama nilivyowapenda 

95 ninyi, nanyi mkapendane. Kwa hiyo watajua wote 
ndinyi waanafunzi wangu, mkiwa na kupendana ninyi 
kwa ninyi. 

36 Akamwambia Siman Petro, Bwana, uendako wapi? 

Akamjibu Isa, Niendako, huwezi sasa kunifuata; uta- 
mfuata baadaye. 

37 Akamwambia Petro, Bwana, mbona siwezi kukufuate 
sasa? nitaweka Wa yangu kwa ajili yako. 

38 Akajibu Isa, Utaweka maisha yako kwa ajili yangu ? 
Amin, amin, nakwambia, jogoo hatawika kabla hujani- 
kania marra tatu. 

14 MSITAABIKE moyo: mmemwamini Muungu, mnia- 

2 mini na mimi. Katika nyumba yake Baba yangu yako ma- 
kao mengi: kama sivyo ningaliwaambia. Naenda niwa- 
3 fanyizie nafasi. Nikienda nikawafanyizia mahali, nita- 


<] 


— AS 





YOHANA, XIV. T 


rudi niwakaribishe kwangu, illi nilipo mimi, nanyi "mwe. 


Nami niendako mwajua, na njia mwaijua. 4 
Akamwambia Tomaso, Bwana, hatujui uendako; tuwe- 5 
zaje kujua njia ? 
Akamwambia Isa, Ndimi niliye njia, na kweli, na 6 
uzima; hamjii mtu Baba, illa kwa mimi. Kama mnga- 7 


linijua mimi mngalimjua Baba yangu; na tangu leo 
mwamjua, na mmemwona. 

Akamwambia Filipo, Bwana, utuonyeshe Baba, itatu- 8 
tosha. 

Akamwambia Isa, Siku hizi nyingi nipo kwenu, 9 
wala hukunijua, Filipo ? Aliyeniona mimi amemwona 
Baba. Usemaje, Tuonyeshe Baba? Huamini kama 10 
mimi katika Baba, naye Baba ni katika mimi? Maneno 
niwaambiayo siyasemi kwa shauri langu tu: naye Baba 
akaaye katika mimi huyafanya matendo. Niaminini, 11 
kama mimi katika Baba, na Baba katika mimi: ao nia- 
minini kwa matendo yenyewe. Amin, amin, nawaambia, 12 
aniaminiye, matendo niyafanyayo, naye atafanya; na 
makuu kuliko haya atafanya, kwani mimi naenda kwa 
Baba yangu. Na killa mtakalolitaka kwa jina langu, 13 
nitalifanya, Baba atukuzwe katika Mwana. Killa mta- 14 
kalolitaka kwa jina langu nitalifanya. 

Mkinipenda mimi, zishikeni amri zangu. Nami nita- 3; 
mwomba Baba, naye atawapa Mfariji mgine akae kwenu 
milele, Roho ya kweli, asiyemweza i ulimwengu, T 
kwani haumwoni, wala haumjui. Ninyi mmemjua, kwa- 
mi atakaa kwenu, atakuwa ndani yenu. Siwaachi ninyi 18 
yatima ; nitawajia. Baadaye kidogo ulimwengu hau- 19 
moni tena; ninyi mtaniona: kwani naishi mimi mtaishi 
nanyi. Siku ile mtajua kama mimi katika Baba ya- 20 
ngu, nanyi katika mimi, nami katika ninyi. Aliye 21 
nazo amri zangu, akizishika, ndiye anipendaye. Ani- 
pendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda, 
nitajionyesha kwake. 

Akamwambia Yuda (siye Iskarota), Bwana, itakuwaje, 22 
utajionyesha kwetu wala si kwa ulimwengu! ? 

Akajibu Isa akamwambia, Mtu akinipenda atalishika 2 
neno langu, na Baba wangu atampenda, tutakuja kwake, 
tutafanya makao kwake. Asiy enipenda hayashiki ma- 24 
neno yangu. Nalo neno mlisikialo si langu mimi, illa 


lake aliyenipeleka, Baba. 


178 YOHANA VI 


25 
26 





Nimesema haya nikikaa kwenu. Naye Mfariji, Roho 
Mtakatifu, Baba atakayempeleka kwa jina langu, yule 
atawafundisha yote, na atawakumbusha yote mliyowaa- 
mbia. 

27 Amani nawaachia, amani yangu nawapa: si ginsi uli- 
mwengu utoavyo, mimi nawatolea. Msitaabike moyoni, 
28 wala msiingiwe na hofu. Mmesikia nilivyowaambia, 
Naenda na kurudi kwenu. Kama mngalinipenda, mnga- 
lifurahiwa, kwamba namwendea Baba; kwani Baba 
29 mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kwanza, illi 
itakapokuwa mpate kuamini. 

30 Siwasemei tena sana, kwani mkuu wa ulimwengu 
əl unakuja, wala hana neno kwangu. Lakini ulimwengu 
upate kujua kama nimempenda Baba, na kama Baba 
alivyoniamuru, ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, tushike 
njia, | 
15 MIMI ni mzabibu wa kweli, na Baba yangu ni mku- 
2 lima: killa tawi kwangu pee hutoa, na killa lizaalo 
8 hutakasa, azidi kuzaa. Sasa ninyi mmekuwa safi kwa 
4 neno nililowaambia. Kaeni kwangu, nami kwenu. 
Kama tawi haliwezi kuzaa peke yake, lisipokaa katika 

5 mzabibu, wala ninyi msipokaa kwangu. Mimi ndimi mza- 
bibu, ninyi matawi: akaaye kwangu nami kwake, huyu 
huzaa sana: kwani pasipo mimi ha mwezi kufanya neno. 
6 Asipokaa kwangu, hutupwa 'nje kama tawi limekauka : 
7 huyakusanya huyatupa motoni, yateketee. Mkikaa 
kwangu, nayo nisemayo yakikaa kwenu, takeni mpenda- 
8 vyo, mtapewa. Hivyo Baba yangu hutukuzwa, mzae 
matunda mengi, mkawe waanafunzi wangu. 
9 Kama alivyonipenda Baba, nami nimewapenda ninyi: 
10 mkae katika kupenda kwangu. Mkizishika amri zangu, 
mtakaa katika kupenda kwangu, kama mimi nilivyo- 
zishika amri zake Baba wangu, nikakaa katika kupenda 

ll kwake. Haya nimewaambia, furaha yangu ikae kwenu 
12 furaha yenu ikatimie. Ndiyo amri yangu, mpendane, 
13 kama nilivyowapenda ninyi. Hapana azidiye kupenda 
kuliko aiachaye maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. 

14 Ninyi rafiki zangu, mkifanya nilivyowaamuru. Siwaiti 
tena watumwa, kwani mtumwa hajui afanyavyo bwana, 
wake: nimewanena rafiki, kwani yote niliyoyasikia kwa 

16 Baba wangu, nimewajulisha ninyi. Ninyi hamkunicha- 
gua mimi, lakini mimi nimewachagua ninyi, nikawaa- 









YOHANA, XVI. 179 


mria, mwende mkazae na mazao yenu yakae, illi mmtakalo 
Baba kwajina langu, mpewe naye. Haya nimewaamuru, l7 
mpendane. 

Ulimwengu ukiwachukia, jueni kama umenichukia 18 
mimi kabla yenu. Mkiwa wa ulimwengu, ulimwengu 19 
ungewapenda wake. Kwani sinyi wa ulimwengu, laki- 
ni mimi nimewachagua katika ulimwengu, kwa hiyo 
ulimwengu huwachukia. Kumbukeni neno nililowaa- 20 
mbia, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Kama wa- 
menifukuza mimi watawafukuza ninyi ; wakilishika neno 
langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote wa- 21 
tawafanyia kwa ajili ya jina langu, kwa sababu ha- 
wakumjua aliyenipeleka. Kama singalikuja nikasema 22 
nao, hawangalikuwa na thambi; sasa hawana neno la 
kuzisetiri thambi zao. Anichukiaye mimi amemchukia 23 
na Baba yangu. Kama singalifanya kwao matendo, 24 
asiyoyafanya mtu mwingineo, hawangalikuwa nathambi; 
sasa wameona wakachukia na mimi na Baba yangu. La- 25 
kini litimike neno lililoandikwa katika torati yao, Wa- 
menichukia burre. Atakapokuja Mfariji, nitakayewa- 26 
pelekea katika Baba, Roho ya kweli, atokaye katika 
Baba, huyu atanishuhudia mimi: atawashuhudia na 27 
ninyi, kwamba tangu mwanzo mmekuwa na mimi. 

HAYA nimewaambia, msijikwae. Watawatoa katika 16 
masunagogi: hatta saa inakuja, killa awauaye ataona 


kama amemfanyia Muungu ibada. Haya watayafanya 3 
kwani hawakumjua wala Baba wala mimi. Lakini haya 4 
nimewaambia, illi saa ikija myakumbuke, kama mimi 
nimewaambia. Sikuwaambia haya kwanza, kwa sababu 
ya kuwa mimi kwenu. Sasa naenda zangu kwake ali- 5 


yenipeleka, wala mtu wenu haniulizi, Uendako wapi? 
Lakini kwa sababu nimewaambia haya, moyo wenu 6 
umejaa huzuni. Lakini nawaambia kweli, imewafaa 7 
mimi niende zangu: mimi nisipokwenda, Mfariji hata- 
wajia ; nikienda, nitampeleka kwenu. Naye akija atau- $ 
hakiki ulimwengu kwa thambi, na kwa haki, na kwa 
hukumu. Kwa thambi, kwamba hawakuniamini mimi. 9 
Kwa haki, kwamba naenda kwa Baba, wala ninyi ham- 10 
nioni tena. Kwa hukumu, kwani mkuu wa ulimwengu 11 
huu amehukumiwa. 

Ninayo mengi tena niwaambie, lakini ha’mwezi kuya- 12 
pokea sasa. Hatta atakapokuja yule Roho wa kweli, 13 


180 YOHANA 


atawaonya njia yao yaliyo kweli yote: kwam hatanena 
kwa shauri lake yeye, lakini atakayosikia ndiyo ataka- 
l4 yonena; naye atawaonya yatakayokuja. Yeye atanitu- 
kuza, kwani atatwaa katika yaliyo yangu, atawaonya 
15 ninyi. Yote anayo Baba ndiyo yangu: kwa sababu 
hii nimesema, atatwaa katika yaliyo yangu, atawaonya 
16 ninyi. Kidogo tena hamtaniona, baadaye kidogo mta- 
niona, kwa sababu naenda kwa Baba. 
17 WA kaaa waanafunzi wake wao kwa wao, Nini hii 
atunenayo, Kidogo tena hamtaniona, baadaye kidogo 
18 mtaniona, na, kwa sababu naenda kwa Baba? Waka- 
nena, Nini hii anenayo, Kidogo ? wala hatujui anenayo. 
19 Akajua Isa kwamba walitaka kumwuliza, akawaa- 
mbia, Kwa nini mwatafuta ninyi kwa ninyi, kwamba 
nalisema, Kidogo tena hamnioni, baadaye kidogo mta- 
20 niona? Amin, amin, nawaambia, mtaomboleza na mta- 
ha ninyi, ulimwengu utafurahi: ninyi mtaona huzuni, 
21 lakini huzuni yenu itakuwa furaha. Mwanamke azaapo, 
huona huzuni, kwani saa yake amekuja: hatta mtoto 
ulipozaliwa, hakumbuki tena mateso, kwa sababu ya 
22 furaha ya kuzaliwa mtu katika ulimwengu. Nanyi 
sasa mnayo huzuni : nitawaona tena, moyo wenu utafura- 
23 hiwa, wala furaha yenu mtu hawaondolei. Siku ile ha- 
mtanitaka neno. 
Amin, amin, nawaambia kwamba mtakayoyataka kwa 
24 Baba kwajina langu, atawapa. Hatta leo hamkutaka 
neno kwa jina langu: takeni, mtapewa, furaha yenu 
itimike. 
25 Haya nimewaambia kwa mifano: saa inakuja nisipo- 
waambia tena kwa mifano, lakini nitawapa kwa wazi 
26 habari zake Baba. Siku ile mtataka kwa jina langu, 
wala siwaambii kama mimi nitawaombea kwa Baba, 
27 kwani Baba huwapenda mwenyewe, kwani mmenipenda 
28 mimi mkaamini kama nimetoka kwa Muungu. Nali- 
tokea kwa Baba, nikaja ulimwenguni; nauacha tena 
ulimwengu, nikienda kwa Baba. 
29 Wakamwambia waanafunzi wake, Sasa unasema kwa 
30 wazi, wala huneni mfano. Sasa tumejua kama wayajua 
yote wala huhitaji mtu akuulize: hivyo tumejua kwa- 
mba umetoka kwa Muungu. 
Akawajibu Isa, Leo mmeamini? Angalia, saa ina- 
kuja, hatta sasa imekuja, mtakapotawanyika killa mtu 


31 
32 





UONANA X VT. 181 


kwake, mtaniacha mimi peke yangu: wala si peke 
yangu, kwani Baba yuko pamoja nami. 

Nimewaambia haya mpate amani kwangu. Katika 33 
ulimwengu mtateswa: lakini 'mwe na moyo mkuu; 
mimi nimeushinda ulimwengu. 

HA YA akanena Isa, akainua macho nagi akase- 17 
ma, Baba, saa imefika ; umtukuze Mwana walo, Mwana 


wako akutukuze : kama ulivyompa nguvu juu ya wote 2 
wenyi mwili, illi wote uliompa awape uzima wa milele. 
Ndio uzima wa milele, wakujue wewe Muungu wa 3 
kweli wa pekee, naye uliyempeleka, Isa Masiya. Nime- 4 
kutukuza katika inchi, nimemaliza kazi uliyonipa nii- 
fanye. Sasa ukanitukuze wewe, Baba, kwa utukufu 5 


ule niliokuwa nao pamoja nawe mbele ya kuwa uli- 
mwengu. 

Nimewaonyesha jina lako watu ulionipa katika uli- 6 
mwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, nao wameli- 
shika neno lako. Sasa wamejua kama vyote ulivyonipa 
vyako. Kwani maneno uliyonipa nimewapa wao; nao 
wamekubali, wakajua kweli kama nimetoka kwako, 
wakaamini kama ndiwe uliyenipeleka. 

Mimi nawaombea : siuombei ulimwengu, lakini wale 9 
ulionipa, kwani ni wako, na vyote vyangu vyako, na 10 
vyako vyangu; nami nimetukuzwa kwao. Wala sipo 11 
tena katika ulimwengu, nao hawa katika ulimwengu, 
nami nakuja kwako. Baba mtakatifu, uwalinde katika 
jina lako ulionipa, wawe mmoja, kama sisi. Nikiwa 12 
nao ulimwenguni, nimewalinda katika jina lako: ulio- 
nipa nimewahifathi, wala mtu wao hakupotea, illa mwana 
wa upotevu, maandiko yatimike. Sasa naja kwako, na 13 
haya nayasema ulimwenguni, wapate kuwa na furaha 
yangu timilifu kwao. Mimi nimewapa neno lako, na 14 
ulimwengu umewachukia, kwani hawa si wa katika 
ulimwengu, kama mimi si wa katika ulimwengu. Si- 15 
ombi uwaondoe katika ulimwengu, illa uwalinde katika 
maovu. Sio wa ulimwenguni, kama mimi si wa uli- 16 
mwenguni. Uwatakase katika kweli yako: neno lako 17 
ndilo kweli. Kama ulivyonipeleka ulimwenguni, nami 18 
nimewapeleka ulimwenguni, na kwa ajili yao mimi na- 19 
jitakasa, watakasike na hawa katika kweli. 

Siwaombei hawa tu, lakini nao watakaoniamini kwa 20 
neno lao, wote wapate kuwa mmoja, kama wewe, Baba, 21 


o ~ 


182 YOHANA; XMM 


ndani yangu, nami ndani yako, wapate kuwa na hawa 
mmoja katika sisi, ulimwengu uamini kama ndiwe 

22 uliyenipeleka. Nami nimewapa utukufu ulionipa, wa- 

23 pate kuwa mmoja, kama sisi mmoja, mimi katika wao, 
na wewe katika mimi, watimilike katika umoja, uli- 
mwengu ukajue kama ndiwe uliyenipeleka, ukawapenda 
wale, kama ulivyonipenda mimi. 

24 Baba, ulionipa nataka nilipo mimi, nao wawe huko 
pamoja nami, wauone utukufu wangu ulionipa : kwani 
ukanipenda mimi mbele ya kufanyika ulimwengu. 

25 Baba wa haki, ulimwengu haukujua; mimi nikaku- 

26 jua, na hawa wamejua kama ndiwe uliyenipeleka. Ni- 
mewajulisha jina lako, nami nitajulisha : mapenzi uli- 
yonipenda mimi yawe kwao, na mimi kwao. 

18 AKISEMA haya Isa akatoka na waanafunzi wake, 
akivuka kijito cha Kedron, ilipo bustani, akaingia humo 
na waanafunzi wake. 

2. Akapajua Yuda aliyemtoa mahali, kwani Isa marra 

3 nyingi huenda huko na waanafunzi wake. Naye Yuda 
akiwatwaa asikari, na watu wao wakohani wakuu na 
Mafarisayo, akaja huko na kandila, na mienge, na se- 
laha. 

4 Isa akiyajua yote yatakayompata akatoka akawaa- 

9 mbia, Mwamtafuta nani? Wakamjibu, Isa Mnazareti. 
Akawaambia Isa, Ndimi. Akasimama Yuda aliyemtoa 

6 pamoja nao. Akiwaambia, Ndimi, wakarudi nyuma 
wakaanguka chini. 

7 T na tena, Mwamtafuta nani? Wakasema, Isa 

8 Mnazareti. Akajibu Isa, Nimewaambia kama ndimi: 

9 mkinitafuta mimi, waacheni hawa waende zao: litimike 
neno alilolisema, Wale ulionipa, sikumpoteza mmoja 
wapo wao. 

10 Siman Petro akiwa na upanga akauvuta akampiga 
mtumwa wake mkohani mkuu akamkata sikio la kuume; 

ll na jina lake mtumwa Malko. Isa akamwambia Petro, 
Rudishe upanga katika ala: kikombe alichonipa Baba 
nisinywe ? 

12 Asikari, na akida, na watu wao Wayahudi, wakam- 

13 twaa Isa, wakamfunga, wakamleta kwanza kwa Anna, 
ndiye aaen. Kayafa aliye mkohani mkuu mwaka ‘ule, 

14 ndiye Kayafa aliyewapa shauri Wayahudi, kama ime- 


pasa mtu mmoja apotee kwa ajili ya watu. 





YOHANA, XVIII. 183 


Akamfuata Isa Siman Petro, na mwanafunzi mgine: 15 
mwanafunzi yule amejuliwa naye mkohani mkuu, akai- 
ngia pamoja na Isa katika sebule yake mkohani mkuu. 
Petro akasimama mlangoni 'nje. Akatoka mwanafunzi 16 
yule wa pili aliyejuliwa naye mkohani mkuu, akasema 
naye mngoje mlango, akamleta ndani Petro. Akamwa- 17 
mbia Petro kijana aliye mngoje mlango, Nawe tena wa 
waanafunzi wake mtu huyu. Akanena, Siyo. Waka- 18 
simama watumwa na watumishi, wamefanya moto wa 
makaa, ikiwa baridi, wakakota moto. Katika hawa na 
Petro amesimama akakota moto. 

Mkohani mkuu akamwuliza Isa kwa mambo ya waa- 19 
nafunzi wake na elimu yake. 

Akamjibu Isa, Mimi nimesema kwa wazi na ulimwe- 20 
ngu, nimefundisha po pote katika masunagogi na katika 
hekalu, Wayahudi wote wakutanapo, wala kwa siri siku- 
sema neno. Mbona waniuliza mimi? Waulize walio- 21 
sikia, nini nilivyowaambia; wale wajua niliyoyasema. 

Akisema haya mtumishi mmoja aliyesimama karibu 22 
akampiga kofi Isa, akinena, Wamjibu hivi mkohanimkuu? 

Akamjibu Isa, Kama nimesema vibaya, unishuhudie 23 
vibaya : kama vema, mbona wanipiga ? 

Anna amempeleka amefungwa kwa Kayafa mkohani 24 
mkuu. 

Akawa Siman Petro akisimama akikota moto, waka- 25 
mwambia, Nawe wa waanafunzi wake. Akakana, aka- 
sema, Siyo. Akanena mmoja wa watumwa wake 26 
mkohani mkuu na jamaa yake aliyemkata sikio Petro, 
Sikukuona naye katika bustani? Akakana tena Petro : 27 
marra akawika jogoo. 

Wakamleta Isa katika kwa Kayafa hatta Preto- 28 
rio: ikawa mapema; wala hawakuingia katika Preto- 
rio, wasipate unajisi, lakini waile pasaka. Akatoka 29 
Pilato kwao akasema, Mshtaka gani mlioleta juu ya mtu 
huyu ? l 

Wakajibu wakamwambia, Kama hangalikuwa huyu 30 
mtenda vibaya, hatungalimleta kwako. 

Akawaambia Pilato, Mtwaeni ninyi, mkamhukumu 31 
kwa sheria yenu. 

Wakamwambia Wayahudi, Si halali sisi tumwue mtu : 
neno lake Isa litimike alilonena akionya mauti ipi ata- 32 
kayokufa. 


184 YOHANA, KX. | 


33 Akaingia tena katika Pretorio Pilato, akamwita Isa, 
akamwambia, Ndiwe Mfalme wa Wayahudi ? 

34 Akajibu Isa, Wanena haya kwa akili yako, ao wangine 
wamekwambia mambo yangu ? 

39 Akajibu Pilato, Mimi Myahudi? Taifa lako na wa- 
kohani wakuu wamekuleta kwangu: umefanya nini? 
30 Akajibu Isa, Ufalme wangu sio wa ulimwengu huv: 
kama ungalikuwa wa ulimwengu huu ufalme wangu, 
watu wangu wangalipigana, nisitolewe kwa Wayahudi : 

bassi sasa ufalme wangu sio wa huku. 

JI Akamwambia Pilato, Ndiwe mfalme? 

Akajibu Isa, Wasema ndimi mfalme. Mimi nime- 
zaliwa kwa hiyo, na kwa hiyo nimekuja ulimwenguni, 
niishuhudie iliyo kweli. Killa aliye wa kweli husikia 
sauti yangu. 

38 Akamwambia Pilato, Kweli ndiyo nini? | 

Akisema haya akatoka tena kwa Wayahudi akawaa- 

39 mbia, Sioni hatiya kwake kabisa. Ndiyo desturi yenu 
niwafungulie mmoja katika Pasaka: mwataka niwafu- 
ngulie Mfalme wa Wayahudi? 

40 Wakatoa sauti tena wote wakinena, Si huyu, illa Ba- 
rabba. Naye Barabba mnyang'anyi. 

19 PILATO akamtwaa Isa akampiga. (2) Asikari wakaso- 
kota taji ya miiba wakamtia kitwani, na vazi jekundu 

3 wakamvika, wakanena Salaamu, ewe Mfalme wa Waya- 
hudi! wakampiga kofi. 

4 Akatoka tena Pilato akawaambia, Angalia, namleta 

3 "nje, mjue kama sioni hatiya kwake. Akatoka Isa amei- 
vaa taji ya miiba na vazi jekundu. Akawaambia, Ta- 
zama, ndiye. 

6 Walipomwona wakohani wakuu na watu wao, wakatoa 
sauti wakinena, Sulibishe, msulibishe. 

Akawaambia Pilato, Mtwaeni ninyi mkamsulibishe : 
mimi sioni hatiya kwake. 

7 Wakamjibu Wayahudi, Sisi tunayo sheria, na kwa 
sheria yetu imempasa kufa, kwani akajifanya Mwana wa 
Muungu. 

8 Aliposikia Pilato neno hili akazidi kuogopa, akaingia 
tena katika Pretorio, akamwambia Isa, Umetoka wapi? 
Wala Isa hakumtolea majibu. 

10 Akamwambia Pilato, Husemi nami? hujui kama ni- 
nazo nguvu za kukusulibisha na kukufungua? 








MORANA, NIX. 185 

Akajibulsa, Hungalikuwa na nguvu juu yangu ka- 11 
bisa, usipopewa katika juu: kwa hiyo, aliyenitoa kwako 
amezidi kuwa na thambi. 

Baada haya Pilato akataka kumfungua. Wayahudi 12 
wakalia wakinena, Ukimfungua huyu, wewe si mpenda 
Kaisari: killa ajifanyaye mfalme, humnenea Kaisari. 

Pilato akiyasikia maneno haya, akaleta Isa tena "nje, 13 
akakaa barazani mahali palipoitwa Sakafu ya mawe, kwa 
Kiebrania Gabbatha. Ilikuwa siku ya kuandalia Pasa- 14 
ka, kama saa ya sita. Akawaambia Wayahudi, Tazama, 
Mfalme wenu. 

Wakalia, Tweke, tweke, msulibishe. l5 

Akawaambia Pilato, Nimsulibishe Mfalme wenu ? 

Wakajibu wakohani wakuu, Hatuna mfalme illa Kai- 
sarl. 

Akamtoa kwao, asulibiwe. 16 

Wakampokea Isa wakamwondosha. Naye akiuchu- 17 
kua msalaba wake akatoka hatta mahali paliponenwa Pa 
kitwa, paliponenwa kwa Kiebrania Golgotha : wakamsu- 18 
libisha huko, na pamoja naye wangine wawili, huko na 
huko, na Isa katikati. 

Akaandika anwani Pilato, akaweka katika msalaba ; 19 
ikaandikwa, 

ISA MNAZARETI, 
MFALME WA WAYAHUDI, 

Wakaisoma anwani hii Wayahudi wengi: kwani ma- 20 
hali pa karibu na mji aliposulibiwa Isa: ikaandikwa 
kwa Kiebrania, Kiyonani, Kirumi. 

Wakamwambia Pilato wakohani wakuu wa Wayahudi, 21 
Usiandike, Mfalme wa Wayahudi, lakini kama Amesema, 
Ni Mfalme wa Wayahudi. 

Akajibu Pilato, Niliyoyaandika nimeandika. 22 

Asikari, walipomsulibisha Isa, wakayatwaa mavazi 23 
yake, wakafanya sehemu nne, kwa killa asikari sehemu, 
na kanzu yake: na kanzu yake haikushonwa, tangu juu 
imefumwa pia. Wakasemana, Tusikate; tupige kura 24 
iwe ya nani; litimike andiko linenalo, Wakagawanya 
mavazi yangu, wakapiga kura juu ya vao langu. Waka- 
fanya haya asikari. 

Wakasimama msalabani mwa Isa, mama yake, na ndu- 25 
gu ya mama yake, Maryamu wa Klopa, na Maryamu 
Magdalene. Isa akimwona mama yake, naye mwana- 26 


186 YOHANA, HiK 


funzi aliyempenda akisimama, akamwambia mamaye, 

27 Mke, tazama, mwana wako. Akamwambia mwanafunzi, . 
Tazama, mama wako. Tangu saa ile akamtwaa mwana- 
funzi kwake.’ 

28 Baadaye akijua Isa kama sasa yote yametimia, 

29 andiko litimike akanena, Nina kiu. Chombo kika- 
wako chenyi siki: wakajaza sifongo kwa siki, wakatia 
katika husopo, wakamletea kanwani. 

30 Alipoitwaa siki Isa, akasema, Imekwisha. Aka- 
inama kitwa, akatoa roho. 

31 Nao Wayahudi, miili isikae msalabani siku ya sabato, 
ikiwa maandalio, nayo kuu siku ile ya sabato, waka- 
mwomba Pilato, miguu yao ivunjwe, wakaondolewe. 

32 Wakaja asikari, wakamvunja miguu wa kwanza, na wa 

98 pili aliyesulibiwa pamoja naye. Hatta wakija kwa Isa, 
wakamwona kama amekwisha kufa, hawakumvunja 

“34 miguu, lakini asikari mmoja kwa mkuki akamchoma 
mbavu, marra ikatoka damu na maji. 

95 Naye aliyeona akashuhudu, na shuhudu lake la kweli, 
naye anajua kama aliyeyanena ya kweli, mpate kuamini. 

36 Yakawa haya andiko litimike, Hatavunjika mfupa. 

37 Na tena andiko la pili lanena, Watamtazama waliye- 
mchoma. 

38 Baada ya haya, akamwomba Pilato Yusuf wa Ari- 
mathaya, akiwa mwanafunzi wake Isa, illa kwa siri 
kwa hofu ya Wayahudi, auchukue mwili wake Isa; 
akakubali Pilato. Akaja akauondoa mwili wa Isa. 

39 Akaja na Nikodemo, aliyemjia kwanza usiku, akileta 
machanganyiko ya manemane na uudi kama ratli mia. 

40 Wakautwaa mwili wake Isa, wakaufunga kwa saanda 
pamoja na manukato, kama desturi yao Wayahudi wa- 
kizika. 

41 Iko mahali aliposulibiwa bustani, na katika bustani 

42 kaburi jipya pasimotiwa mtu. Humo, kwa sababu ya 
maandalio ya Wayahudi, kwani kaburi karibu, waka- 
"mweka Isa. 

20 SIKU ya pili yake sabato, Maryamu Magdalene 
akaja mapema, ikiwa giza, hatta kaburini. Akaona jiwe 

2 limeondolewa katika kaburi. Akapiga mbio akaja kwa 
Siman Petro, na mwanafunzi yule mgine aliyempenda 
Isa, akawaambia, Wamemwondoa Bwana katika kabu- 
rini, wala hatupajui walipo’ mweka. 





YOHANA, XX. 187 


Akaondoka Petro, na mwanafunzi yule wa pili, wa- 3 
kaja katika kaburi. Wakapiga mbio wote wawili, 4 
naye mwanafunzi wa pili akaenda upesi kuliko Petro, 
akatangulia kufika kaburini. Akainama akaziona chini 5 
saanda, wala hakuingia. Akaja Siman Petro aki- 6 
mfuata, akaingia katika kaburi, akaziangalia saanda 
ziko chini, na kitambaa kilichokuwa kitwani mwake, 7 
sipo pamoja na saanda, lakini kimekunjwa mbali ma- 
hali pake. Akaingia na yule mwanafunzi aliyetangulia 8 
kufika kaburini, akaona, akaamini. Kwani hatta siku 9 
ile hawakulijua lililoandikwa, kwamba imempasa kufu- 
fuka katika wafu. 

Wakaenda zao tena waanafunzi kwao. 10 

Maryamu akasimama mbele ya kaburi 'nje yake 11 
akilia. Akiwa akilia akainama kaburini akaona ma- 12 
laika wawili wamevaa nyeupe, wakikaa mmoja kitwani, 
mmoja miguuni, ulipolazwa mwili wake Isa. Waka- 13 
mwambia hawa, Mke, walilia nini? 

Akawaambia, Wamemwondosha Bwana wangu, wala 
sijui walipo’mweka. 

Akisema haya akageuka nyuma, akamwona Isa aki- 14 
simama; hakumjua kama ndiye Isa. Akamwambia 15 
Isa, Mke, walilia nini? Wataka nini? 

Naye akimthania ndiye mtunza bustani, akamwa- 
mbia, Bwana, kama umemchukua, nambia ulipo’mweka, 
nami nitamwondoa. 

Akamwambia Isa, Maryamu! 16 

Akageuka akamwambia, Rabboni! maana yake Mwa- 
limu. 

Akamwambia Isa, Usinishike, kwani sijapaa kwa 17 
Baba yangu: enenda kwa ndugu zangu, ukawaambie, 
naenda juu kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mu- 
ungu wangu na Muungu wenu. 

Akaja Maryamu Magdalene akawahubiria waanafu- 18 
nzi kwamba amemwona Bwana, akamwambia haya. 

Ikiwa jioni siku ileile, juma a pili, milango iki- 19 
fungwa, walipokusanyika waanafunzi kwa hofu ya 
Wayahudi, akaja Isa akasimama katikati akawaambia, 
Amani kwenu. Akisema haya akawaonya mikono yake 20 
na mbavu zake. Wakafurahi waanafunzi wakimwona 
Bwana. 

Akawaambia Isa tena, Amani kwenu. Kama Baba 21 









































188 YOHANA, KKI. 


22 alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Akisema 
haya, akawapuzia, akawaambia, Pokeeni Roho Mtaka- 
23 tifu: mtakaowaondolea thambi wataondolewa ; mtakao- 
wafungia, watafungiwa. 
24 Tomaso, mmoja wa wathenashara, aliyeitwa Pacha, 
25hakuwako pamoja nao alipokuja Isa. Wakamwambia 
waanafunzi wangine, Tumemwona Bwana. 
Akawaambia, Nisipoona mikononi mwake alama ya 
mismari, nikatia kidole changu katika alama ya mismari, 
nikatia mkono wangu katika mbavuni, sitaamini. 
26 Baadaye siku nane walikuwamo tena waanafunzi, na 
Tomaso pamoja nao. Akaja Isa, milango ikifungwa, 
27 akasimama katikati, akasema, Amani kwenu. Aka- 
mwambia Tomaso, Leta hapa kidole chako, katazame 
mikono yangu, kalete mkono wako katia mbavuni mwa- 
ngu, wala usiwe asiyeamini illa aaminiye. 
28 Akajibu Tomaso akamwambia, Bwana wangu na 
Muungu wangu. 
29 Akamwambia Isa, Kwani umeniona, Tomaso, umea- 
mini : ndio waliobarikiwa walioamini wasipoona. 
30 Na ishara nyingine zilizo nyingi akafanya Isa mbele 
ya waanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. 
31 Haya yameandikwa, mpate kuamini kama Isa ndiye 
aliye Masiya, Mwana wa Me na mkiamini mpate 
uzima kwa jina lake. 
21 BAADAYE akajionyesha tena Isa kwa waanafunzi 
2 katika bahari ya Tiberia; akajionyesha hivi. Walikuwa 
pamoja Siman Petro, na Tomaso aliyeitwa Pacha, na 
Nathanael wa katika Kana ya Galilaya, nao wa Zebe- 
3 dayo, na wangine waanafunzi wake wawili. Akawaambia 
Siman Pero, Naenda nivue samaki. Wakamwambia, 
Naswi tutafuatana nawe. Wakaenda wakaingia marra 
chomboni, wasitwae kitu usiku ule. 
4 Hatta assubui mapema akasimama Isa pwani, wala 
5 hawajui waanafunzi kama ndiye Isa. Akawaambia Isa, 
6 Vijana, mnavyo vyakula? Wakamjibu, Hatuna. Aka- 
waambia, Tupeni jarifa upande wa kuume wa chombo, 
mtapata. Wakatupa, wala hawawezi kuvuta kwa sa- 
maki kwa kuwa wengi. 
7 Akamwambia Petro mwanafunzi yule aliyempenda 
Isa, Ndiye Bwana. 
Siman Petro akisikia kwamba ndiye Bwana, akaji- 















YOHANA, XXI. 189 
fungia vazi, kwani utupu, akajitupa baharini. Wangine 8 
waanafunzi wakaja mashuani, kwani hawako mbali ya 


Wakishuka katika inchi wakaona moto wa makaa uko, 9 
na kitoweo kimetiwa, na mkate. Akawaambia Isa, 10 
Leteni samaki mlizozitwaa sasa. Akapanda Siman 11 
Petro akaivuta jarifa katika inchi, imejaa samaki kubwa, 
mia, hamsini na tatu; nazo zikiwa nyingi ginsi hiyo 
jarifa haikukatika. 

Akawaambia Isa, Njooni, kaleni. Hakuthubutu mtu 12 
wa waanafunzi kumwuliza, Nani weye? wakijua kwamba 
ndiye Bwana. Akaja Isa akatwaa mkate akawapa, na 13 
samaki vivyo. 

Hii ndiyo marra ya tatu Isa alipoonekana na waana- 14 
funzi wake akiwa amefufuka katika wafu. 

Walipokwisha kula, Isa akamwambia Siman Petro, 15 
Siman wa Yunus, wanipenda kuliko hawa? 

Akamwambia, Yakini, Bwana; wanijua nakupenda. 

Akamwambia, Walishe waana kondoo wangu. 

Akamwambia tena marra ya pili, Siman wa Yunus, 16 
wanipenda mimi? 

Akamwambia, Yakini, Bwana; wanijua nakupenda. 

Akamwambia, Wachunge kondoo zangu. 

Akamwambia marra ya tatu, Siman wa Yunus, wani- 17 
penda mimi ? 

Akasikitika Petro kwa sababu amemwambia marra 
ya tatu, Wanipenda? Akamwambia, Bwana, ndiwe 
uyajuaye yote; wanijua kwamba nakupenda. 

Akamwambia Isa, Walishe kondoo zangu. Amin, 18 
amin, nakwambia, ukiwa kijana umejifunga ukaenda 
upendako: ukiwa mzee, utanyosha mikono yako, mgine 
atakufunga, atakuchukua usikopenda. 

Akasema haya kuonya kwa kufa gani atamtukuza 19 
Muungu. Akisema haya akamwambia, Nifuate. 

Petro akigeuka akamwona mwanafunzi aliyempenda 20 
Isa anafuata, aliyelazwa katika chakula cha jioni kifuani 
mwake, akasema, Bwani nani akutoaye? Akimwona 21 
huyu, Petro akamwambia Isa, Bwana, na huyu nini? 

Akamwambia Isa, Nikipenda huyu akae hatta nita- 22 
kapokuja, imekupasaje? Unifuate mimi wewe. 

Likaenea na neno hili katika ndugu, kwamba mwana- 23 
funzi yule hatakufa. Wala hakumwambia Isa, hata- 


190 MATENDO, I. 


kufa, lakini, Nikipenda akae hatta nitakapokuja, imeku- 
24 pasaje? Ndiye mwanafunzi ashuhuduye kwa haya, 
akayaandika: naswi tumejua kwamba ushahidi wake 
una kweli. 
25 Kuna tena mangine mengi aliyoyafanya Isa, nayo 
yakiandikwa killa moja, nathani hatta ulimwengu wote 
hautoshi kwa vitabu vitakavyoandikwa. Amina. 


MATENDO YA MITUME, 


1 KITABU cha kwanza nimekifanya, ee Teofilo, cha 
2 yote aliyokwanza kufanya Isa na kufundisha, hatta 
siku ile alipowaagiza kwa Roho Mtakatifu mitume alio- 
3 wachagua, akachukuliwa juu. Akajionyesha kwao 
hayi baada ya kuteswa kwake, kwa ishara nyingi, akio- 
nekana nao muda wa siku arobaini, akiyanena yaliyo- 
4 upasa ufalme wa Muungu. Hatta akikutanika nao aka- 
waagiza wasitoke katika Yerusalemi, illa waingoje ahadi 
5 ya Baba, “ mliyoambiwa nami. Kama Yohana alivyo- 
batiza kwa maji, ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtaka- 
tifu baada ya siku hizi si nyingi.” 
6 Wakienda pamoja wakamwuliza, wakanena, Bwana, 
wakati huu ndipo utakaporudisha ufalme kwa Israeli ? 
7 Akawaambia, Si kwenu kuzijua zamani wala wakati, 
$ Baba alizoziweka katika uwezo wake yeye. Lakini 
mtapewa nguvu, akija Roho Mtakatifu juu yenu, nanyi 
mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemi, na ka- 
tika Uyahudi wote, na Usamaria, na hatta mwisho wa 
inchi. 
9 Akisema haya, wakitazama wale, akainuliwa, wingu 
likampokea katika machoni pao. 
10 Nao wakiangalia mbinguni akienda zake, watu wawili 
11 wakawasimamia wenyi nguo nyeupe, walionena, Watu 
wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? 
Huyu Isa aliyechukuliwa kwenu kwenda mbinguni, 
atakuja ginsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbi- 
nguni. 
12 Wakarudi Yerusalemi katika mlima ulioitwa wa Zei- 





MAPENDO, I. 191 


tuni, uliopo karibu ya Yerusalemi, mwendo ukiwa wa 
sabato. 

Hatta walipoingia wakapanda katika órofa, walipo- 18 
keti Petro, na Yohana, na Yakobo, na Andrea, Filipo 
na Tomaso, Bartolomayo na Mattayo, Yakobo wa Alfayo 
na Siman Zelote, na Yuda wa Yakobo. Hawa wote 14 
walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kuomba, 
pamoja nao waanawake, Maryamu mama wake Isa, na 
ndugu zake. 

Siku hizi akasimama Petro kati mwa ndugu, akasema 15 
(jamii ya majina pamoja kama mia na asharini), Waa- 16 
naume ndugu, imepasa maandiko yatimizwe, aliyoyane- 
na mbele Roho Mtakatifu kwa kanwa la Daud, juu ya 
Yuda, aliyekuwa rubani wao waliomtwaa Isa, kama 17 
amehesabika pamoja nasi, akapata sehemu ya ungoje huu. 

(Huyu akanunua uanja kwa ijara ya uovu; akaangu- 18 
ka usoni, akapasuka kati, matumbo yote yakatoka. 
Ikajulika nao wote wakaao Yerusalemi, hatta uanja 19 
ule umeitwa kwa lugha yao Akeldama, ndio Uanja wa 
damu.) Kwani imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, Ma- 20 
kao yake yaachwe, wala asiwe mtu kukaa humo. Tena, 
Usimamizi wake atwae mgine. Imepasa tena katika 21 
watu waliofuatana nasi wakati wote alipoingia akatoka 
kwetu Bwana Isa, kutoka katika ubatizo wa Yohana 22 
hatta siku alipochukuliwa kwetu, mmoja wao awe sha- 
hidi wa ufufuko wake pamoja nasi. 

Wakatoa wawili, Yusuf aliyeitwa Barsaba, aliyepewa 23 
jina Yusto, na Mattiya. Wakaomba, wakanena, We- 24 
we, Bwana, ujuaye moyo wao wote, mwonyeshe mmoja 
uliyemchagua katika hawa wawili, atwae sehemu ya 25 
ungoje na utume, aliyoikosa Yuda aende mahali pake. 

Wakapiga kura zao, kura ikamwangukia Mattiya, 26 
akahesabika pamoja nao mitume edashara. 

HATTA katika kutimia siku ya Pentekote waliku- 2 
wako wote kwa moyo mmoja mahali pamoja. 

Marra ikawa katika mbinguni sauti kama upepo 2 
uvumao kwa nguvu, ukajaza nyumba yote walipokuwa 
wakikaa. Zikaonekana kwao kama ndimi za moto zili- 3 
zogawanyika, ukakaa mmoja juu ya killa mmoja wao. 
Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa 4 
maneno mangineyo, kama walivyopewa na Roho ku- 
yatoa. 



































192 MATENDO, II. 


5. Walikuwako katika Yerusalemi Wayahudi wakikaa, 
watu wataowa, katika mataifa yote chini ya uwingu. 
6 Habari hizo zikienea, makutano wakakusanyika, waka- 
fathaika, kwani wakawasikia killa mmoja wakisema 
7 lugha yake yeye. Wakashangaa wote, wakaajabu, 
wakisema wao kwa wao, Tazama, si hawa wote wane- 
8 nao Wagalilaya? Ginsi gani sisi twasikia killa mtu 
9 lugha yetu tuliyozaliwa, Waparthi na Wamedi, na 
Waelamiti, nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi, Kappa- 
10 dokia, Ponto na Asia, Frugia na Pamfulia, Misri na 
inchi za Libua kwa Kurene, Warumi wageni Waya- 
11 hudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, twawasikia 
hawa wakinena kwa maneno yetu makuu yake Muungu. 
12 Wakafathaika wote wakaingiwa na shaka, wakiambia- 
13 na, Maana yake nini hii? Wangine wakafanyizia mzaha 
wakasema, Wamelewa na mvinyo mpya. 
l4 Akisimama Petro na edashara wale, akapaliza sauti 
yake akanena, Waume Wayahudi na wote mkaao Ye- 
15 rusalemi, mjue haya, mkasikilize maneno yangu. Kwa- 
ni hawa hawakulewa kama mlivyothani, kwani ni saa ya 
l6 tatu ya mchana. Lakini haya ndiyo yaliyonenwa kwa 
17 nabii Yoel, Itakuwa siku za mwisho, ananena Muungu, 
nitamwaga ya Roho yangu juu ya watu wote; watata- 
biri waana wenu na binti zenu, na vijana wenu watao- 
18 na njozi, na wazee wenu wataota ndoto. Najuu ya wa- 
tumwa wangu waume na wake, siku zile nitamwaga ya 
19 Roho yangu, nao watatabiri. Nitatoa ajabu mbinguni 
juu na ishara katika inchi chini, damu na moto na 
20 mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza, na mwezi 
kuwa damu, mbele ya kuja siku ya Bwana iliyo kuu na 
2l kutetemesha. Itakuwa killa atakayeomba kwa jina la 
22 Bwana ataokoka. Waume Waisraeli, sikieni maneno 
haya. Isa wa Nazareti, mtu aliyeonyeshwa kwetu na 
Muungu kwa uwezo na ajabu na ishara, alizozifanya 
Muungu kwa yeye kati mwetu, kama mkajua ninyi, 
23 huyu aliyetolewa kwa shauri lililowekwa na kujua mbelef 
kwake Muungu, mmetwaa mkamsulibisha kwa mikon 
24 mibaya, mkamua. Naye Muungu amemfufua, akilegez 
uchungu wa mauti: kwani haiyamkini ashikwe nao. 
25 Daúd akamsemea, Nalimwona Muungu siku zote mbel 
yangu, kwani yuko mkono wangu wa kuume nisitikisike 
26 Kwa hiyo ukapendezewa moyo wangu, ulimi wang 


i MATENDO, II. 193 


M urahi, tena na mwili wangu utakaa katika kutu- 
maini: kwani hutaniacha roho yangu katika ahera, wala 27 
hutatoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenifundisha 28 
njia ya uzima; utanijaza kwa furaha kwa kuwa machoni 
pako. Waume ndugu, niwie rathi niseme pasipo hofu 29 
mbele yenu ya baba mkuu Daúd, kama alifariki, akazi- 
kwa, na kaburi lake liko kwetu hatta leo. Akiwa nabii, 30 
akijua kama Muungu amemwapia kwa kiapo kama ka- 
tika wazao wa kiunoni mwake kwa mwili atamleta Ma- 
siya, akae kitini mwake, akiona mbele akaunenea ufufuo 31 
wake Masiya, kama hakuacha roho yake katika ahera, 
yala mwili wake haukuona uharibifu. Huyu Isa, Muu- 32 
ngu amemfufua, na sisi wote mashahidi. Akipandishwa 33 

























mkono wa kuume wa Muungu, akipokea ahadi ya Roho 
Mtakatifu kwa Baba, ametoa hili mliloliona sasa mka- 
sikia. Kwani Daud hakupanda mbinguni: akisema, 34 
Bwana akamwambia bwana wangu, Kae mkono wa 
kuume wangu, hatta nitakapowatia adui zako chini ya 35 
pa nyayo zako. Nyumba yote ya Israeli wajue yakini 36 
kama Muungu amemfanya na Bwana na Masiya, huyu 
Isa mliyemsulibisha. 

Wakiyasikia haya wakachomeka moyoni, wakamwa- 37 
nbia Petro na mitume waliosalia, Tufanyeni, waume 
ndugu? Petro akawaambia, Mtubu, mkabatizwe killa 38 
mmoja wenu kwa jina la Isa Masiya kwa ondoleo la tha- 
nbi, mtapewa ya Roho Mtakatifu. Kwani kwenu ni 39 
hadi na kwa watoto wenu, nao wote walio mbali, wote 
vatakaoitwa na Bwana Muungu wetu. Akashuhudia 40 
gwa maneno mangine mengi akawaonya, akisema, Mji- 
jonye katika kizazi hiki kilichopotoka. 

Nao waliolipokea neno lake kwa moyo wakabatizwa : 41 
yakazidishwa siku ile kwa watu kama elfu tatu. 
Wakadumu katika fundisho la mitume, na usharika, 42 
ja kuvunja mikate, na kusali. Killa mtu akaona hofu : 43 
jabu nyingi na ishara zikafanyika na mitume. Wote 44 
yalioamini walikuwako pamoja, wakawa wakisharikiana 
atika vitu vyote, na mali zao na vifaa vyao wakaviuza, 45 
yakagawanya kwa wote kama killa mtu alivyokuwa na 
uhitaji. Nao wakadumu siku kwa siku kwa moyo 46 
nmoja katika hekalu, wakavunja mikate nyumba kwa 
yumba, wakipata chakula kwa furaha pasipo hila moyo- 

1, wakimsifu Muungu, wakiwapendeza watu wote. 47 


pi 


194 MATENDO, III. 


Bwana akaleta waliokiokoka siku kwa siku katika 
kanisa. 

3 PETRO na Yohana walikwenda pamoja katika hekalu 
saa ya kusali, saa a tissa. 

2% Mtu aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye 
alichukuliwa, aliyewekwa killa siku katika mlango wa 
hekalu ulioitwa mzuri, atake sadaka kwao walioingia 

3 hekaluni. Huyu akiwaona Petro na Yohana katika! 

4 kuingia hekaluni akataka kupewa sadaka. Petro, aki- 
kaza macho juu yake pamoja na Yohana, akamwambia, 

5 Tutazama sisi. Akawasikiliza, akiwathania atapewa 

6 kitu nao. Akanena Petro, Fetha wala thahabu hapana 
kwangu; ninalo ndilo nikupalo: kwa jina la Isa Ma- 

7 siya Mnazareti simama ukatembee. Akamshika mkono! 
wa kuume akamwinua. Marra nyayo zake na vifundo 

8 vya miguu vikapata nguvu, akaruka, akasimama aka- 
tembea, akaingia pamoja nao katika hekalu, akienda 

9 akiruka, akimsifu Muungu. Watu wote wakamwona 

10 akienda akimsifu Muungu. Wakamtambua ndiye aliye- 
kaa kwa sadaka katika mlango mzuri wa hekalu, waka- 
jaa ushangaa na ajabu kwa haya yaliyompata. 

11 Aliwa ika "PENO ua Yohana, watu wote wakawa- 
kusanyikia mbio katika ukumbi ulioitwa wa Sulemani, 
wakistaajabu. 

12 Akiona Petro, akawajibu watu, Waume Waisunali) 
mbona mnaajabu haya? mbona mwatukazia macho, 
kama kwa nguvu zetu sisi ao wema tumemfanya hnyu 

13 atembee? Muungu wa Ibrahimu, na Isaak, na Yakobo, 
Muungu wa haba wetu, amemtukuza Kijana chake Isa, 
mliyemtoa mkamkania usoni pa Pilato, akihukumu 

14 kumwacha. Ninyi mkamkania Mtakatifu na Mwe- 

15 nyi haki, mkataka mpewe mtu muuaji. Mkamua 
Mkuu wa uzima, aliyefufuka na Muungu; na sisi 

16 mashahidi. Na kwa imani ya jina lake, huyu, mnaye- 
mwona mkamjua, amepewa nguvu na jina lake, na 
imani iliyo kwa huyo imempa uzima huu mbele yenu 

17 wote. Bassi sasa, ndugu, najua kama mmetenda msipo- 

18 jua, kama nao wa wenu. Lakini, mambo aliyoya- 
hubiri mbele kwa kanwa la nabii zake wote, kama Ma- 

19 siya atateswa, Muungu ametimiza hivyo. Mtubu tena 
mkageuke, thambi zenu zifutwe, utakapokuja wakati wa 

20 kupumzika katika usoni pake Bwana; naye atampeleka 





| 


| 


MATENDO, IV. 195 


IsaMasiya aliyehubiriwa kwanza kwenu: aliyepaswa apo- 21 
kewe mbinguni hatta wakati wa kutengenezwa mambo 
yote, aliyonena Muungu kwa kanwa la nabii zake wata- 
katifu tangu zamani. Kwani Musa akawaambia baba 22 
kama, Bwana Muungu atawaletea nabii wa katika ndu- 
gu zenu kama mimi: msikieni killa atakavyowaambia. 
Itakuwa, killa hayi asiyemsikia nabii yule, atapotezwa 23 
katika taifa. Na nabii wote tangu Samwili nao walio- 24 
fuata, wote walionena wakahubiri siku hizi. Ninyi 25 
waana wa nabii, na wa maagano aliyoyafanya Muungu 
na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, Katika uzao 
wako makabila yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Kwe- 
nu kwanza Muungu, akimfufua Kijana chake Isa, aka- 
mpeleka awabarikie, kwa kumgeuza killa mtu katika 
maovu yake. 

WAKISEMA na watu, wakaja juu yao wakohani, 4 
na jemadari ya hekalu, na Masadukayo, wakitaabika nao 2 
wakiwafundisha watu wakahubiri kwa Isa ufufuko ka- 
tika wafu. Wakawatia mikono, wakaweka katika lindo 3 
hatta assubui : kwani imekuwa jioni. 

Wengi wao waliolisikia neno wakaamini; hesabu ya 4 
waume ikawa kama elfu tano. 

Ikawa assubui walikusanyika wakuu, na wazee, na 5 
waandishi, katika Yerusalemi, na Anna mkohani mkuu, 6. 
Kayafa, na Yohana, na Iskander, na wote waliokuwa 
jamaa za mkohani mkuu. Wakawaweka katikati, 7 
wakauliza, Kwa nguvu gani, ao kwa jina gani mmefa- 
nya haya ninyi? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu, 8 
akawaambia, Wakuu wa watu na wazee wa Israeli, tuki- 9 
ulizwa leo kwa mambo mema yake mtu thaifu, kwa 
nini ameokoka, jueni ninyi nyote na watu wote wa 10 
Israeli, kama kwa jina la Isa Masiya Mnazareti mliye- 
msulibisha, Muungu aliyemfufua katika wafu, kwa huyo 
huyu asimama mzima usoni penu. Ndiye huyo jiwe 1ł 
lililotupwa nanyi waashi, limekuwa kuu la pembeni. 
Wala hakuna katika mgineo wokovu, wala jina jingine 12 
hapana walilopewa watu katika mbinguni tupate kuo- 
koka nalo. i 

Wakiangalia uthabiti wa Petro na wa Yohana, waki- 13 
wajua watu wasio na elimu, wala wakuu, wakaajabu ; 
wakawatambua walikuwa pamoja na Isa. Wakimwona 14 
mtu akisimama pamoja nao, yule aliyeponyeka, hawa- 

1 


o 
© 


196 MATENDO, IV. 


Jo kuwa na kujibu. Wakaamuru waondoshwe katika 
16 baraza, wakafanyana shauri, wakisema, Tuwafanyieni 
watu hawa? Kwani ishara mashuhuru imefanyika 
nao, ndiyo thahiri kwao wote wakaao Yerusalemi, 

17 wala hatuwezi kuikana. Lakini isienee tena katika 
watu, tuwaogofishe kwa maogofya wasiseme tena kwa 

l8 jina hili na mtu wo wote. Wakawaita wakawaamuru 
wasinene kabisa wala wasifundishe kwa jina lake Isa. 

19 Petro, na Yohana, akajibu akawaambia, Kama haki 
usoni pa Muungu tuwasikie ninyi kuliko Muungu mseme. 

>, Hatuwezi sisi tuliyoyajua tukayasikia tusiyanene. Nao 
walipowaogofya wakawaacha, wasione wapateje kuwaa- 
thibu, kwa sababu ya watu: kwamba wote wakamsifu 

22 Muungukwahaya yaliyokuwa. Kwaniumri wake umepita 
miaka arobaini mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya. 

23 Wakiachwa wakaenda kwa watu wao, wakahubiri yote 

24 waliyoambiwa na wakohani wakuu na wazee. Wakisikia 
wakapaliza sauti kwa moyo mmoja kwa Muungu, waka- 
nena, Mola, ndiwe Muungu, uliyefanya mbingu, na inchi, 

29 na babari na vyote vilivyomo : uliyenena kwa kanwa la 
Daúd kijana chako, Mbona wamejitapa mataifa, na watu 

26 wamewaza matupu? Wafalme wa inchi walisimama, 
na wakuu walikusanyika pamoja, juu ya Bwana na juu 

27 ya Masiya wake. Kwani kweli walikusanyika juu ya 
Kijana chako mtakatifu Isa, uliyemtia mafuta, He- 
rode na Pontio Pilato, pamoja na wamataifa na watu wa 

28 Israeli, wafanye kama mkono wako na shauri lako uli- 

29 vyoshika mbele kuwa. Bassi sasa, Bwana, tazama ma- 
ogofya yao, ukawape watumwa wako pasipo hofu wanene 

30 neno lako, ukinyosha mkono wako uponye, ishara na ajabu 
zifanyike kwa jina la Kijana mtakatifu wako Isa. 

-31 Nao wakiomba, mahali palitikisika walipokusanyika ; 
wakajaa wote Roho Mtakatifu, wakanena neno la Muu- 
ngu pasipo hofu. | 

32 Na jamii yao walioamini walikuwa na moyo mmoja na 
uzima mmoja, wala hapana mmoja aliyesema kama kitu 
alicho nacho mali yake yeye, lakini yote yamesharikiwa. 

83 Kwa nguvu nyingi wakatoa mitume ushahidi wa kufu- 
fuka Bwana Isa. Neema nyingi ikawa juu yao wote. 

34 Wala hakuna aliyehitaji kwao, kwani wote waliokuwa na 
uwanja ao nyumba wakauza, wakaleta thamani yake 

35 iliyokuzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, ikagawa- 
nyika kwa killa mmoja kwa ginsi alivyohitaji. 


MATENDO, V. 197 


Na Yusuf aliyeitwa na mitume Barnaba (iliyofasirika, 36 
Mwana wa faraja), Mlawi, kwa asili yake wa Kupro, 
akiwa na shamba, akauza, akaileta fetha akaweka migu- 37 
uni pa mitume. 

MTU aliyeitwa Anania, na Safira mkewe, akauza 9 
uwanja, akajiwekea kwa siri katika thamani, mkewe 2 
akijua, akaleta yaliyosalia akatia miguuni pa mitume. 

Akamwambia Petro, Anania, kwa nini Shetani ame- 3 
kujaza moyo, umdanganye Roho Mtakatıfu, ukajiwekea 
kwa siri katika thamani ya uwanja? Ukiwa kama kwa- 4 
nza si wako? Ukiisha kuza si katika uwezo wako? 
Mbona umeweka moyoni kufanya hivi? Si mtu uli- 
yemwambia uwongo, illa Muungu. 

Akisikia Anania maneno haya, akaanguka, akafa. 5 
Hofu nyingi ikawapata wote waliosikia haya. Wakao- 6 
ndoka vijana, wakamfungia, wakachukua, wakazika. 

Ikawa muda wa saa tatu baadaye, mkewe akaingia, 
asipojua ilivyokuwa, Akamjibia Petro, Nambie, ume- 
kuza uwanja kwa thamani hiyo? Akanena, Ndiyo hiyo. 
Petro akamwambia, Ginsi gani mmepatana kumjaribu 9 
Roho ya Bwana? angalia, miguu yao waliomzika 
mumeo mlangoni, watakuchukua nawe. Marra akaa- 10 
nguka miguuni pake, akafa: wakingia vijana waka- 
mwona amekufa, wakamchukua wakamzika pamoja na 
mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa wote nao ll 
wote walioyasikia haya. 

Kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na ajabu 12 
nyingi katika watu. (Wakawako wote kwa moyo 
mmoja katika ukumbi wa Sulemani, wala wang'ne 13 
hatta mmoja hakuthubutu kujiunga nao, illa watu 
wakawatukuza. Waaminio wakamzidia Bwana, wengi 14 
na waume na wake.) Hatta katika njia hutoa wago- 15 
njwa huwaweka juu ya mikeka na vitanda, illi Petro 
akija hatta kivuli chake kiwafikie baathi yao. Wakaja 16 
wengi katika miji iliyo karibu na Yerusalemi, waki- 
chukua wagonjwa, nao waliopagawa na pepo wabaya; 
wakaponyeshwa wote. 

Akaondoka mkohani mkuu na wote walio pamoja 17 
naye, ndio mathhebu ya Masadukayo, wakajaa uwivu, 
wakawatia mikono mitume, wakawaweka katika lindo 18 
la watu. Malaika ya Bwana usiku akafungua mila- 19 
ngo ya gereza, akawatoa, akanena, Enendeni, mkasi- 20 

19 


Q ~N 


198 MATENDO, V., 


mame mkaseme katika hekalu maneno yote ya uzima 
2l huu. Wakisikia wakaenda alfajiri katika hekalu, waka- 
fundisha. 
Wakiwako mkohani mkuu nao walio pamoja naye, 
wakawaita baraza na diwani yote ya waana wa Israeli, 
22 wakapeleka gerezani waletwe. Watumishi wakiwako 
23 hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari, waki- 
sema, Pakufungwa tuliona pamefungwa salama salamini, 
nao walinzi wamesimama mbele ya mlango: hatta tuki- 
24 fungua hatukuona mtu ndani. Wakisikia maneno haya 
mkohani mkuu, na jemadari wa hekalu, na wakohani 
25 wakuu, wakaingiwa na shaka, yatakuwaje haya. Mmoja 
aliyekuwako akawapa habari kama, Watu hawa mliowa- 
weka gerezani, wako katika hekalu. wamesimama wana- 
wafundisha watu. 
26 Wakaenda jemadari pamoja na watumishi wakawaleta, 
illa si kwa nguvu : kwani wakaogopa watu, wasiwatupie 
27 mawe. Wakawaleta wakawaweka katika baraza. Mko- 
28 hani mkuu akawauliza akisema, Hatukuwaamuru kwa 
amri msifundishe kwa jina hili? kaangalieni, mmejaza 
Yerusalemi na mafundisho yenu, mkataka kuleta juu 
yetu damu ya mtu yule. 
29 Akajibu Petro na mitume, wakanena, Imepasa kumtii 
30 Muungu kuliko watu. Muungu wa baba zetu alimfufua 
31 Isa mliyemua mkamtundika katika mti. Huyo Muungu 
amemweka juu kwa mkono wake wa kuume, Mkuu na 
Mwokozi, kutoa toba kwa Israeli na kuondolewa thambi. 
32 Na sisi mashahidi wa maneno haya, naye Roho Mtaka- 
tifu, aliyewapa Muungu waliomtii. 
383 Wakisikia wakaumwa: wakafanya shauri kuwaua. 
34 Akasimama mmoja katika baraza, Farisayo, jina lake 
Gamaliel, mfunza sheria mwenyi heshima kwa watu 
35 wote, akaamuru waweke mitume 'nje punde; aka- 
waambia, Waume Waisraeli, mjiangalie mtakavyowa- 
36 tendea watu hawa. Kwani mbele ya siku hizi akaondoka 
Theuda, akisema ndiye mtu; wakamfuata watu kama 
aroba mia: akauawa; wote waliomsikia wakatawanyika, 
37 wasiwe neno. Baada yake akaondoka Yuda Mpgalilaya 
siku za kuandikwa, akachukua watu kathawakatha 
nyuma yake; naye akapotea; wote waliomsikia wa- 
38 katawanyika. Bassi sasa via waaliiliisii msiwakaribie 
watu hawa, mkawaache : likiwa la waana Adamu shauri 





MATENDO, VI. 199 


hili na kazi hii, itaharibika : illa ikiwa ya Muungu 39 
hamwezi kuiharibu; msionekane kama wapiganao na 
Muungu. 

Wakamsikia: wakawaita mitume, wakawapiga, wa- 40 
kaamuru wasiseme kwa jina lake Isa, wakawaacha. 

Wakatoka katika mbele ya baraza, wakifurahi kama 41 
kwa sababu ya jina wamestahiliwa kuaibika. Siku zote 42 
katika hekalu na nyumbani hawakuacha kufundisha na 
kuhubiri Isa aliye Masiya. 

KATIKA siku hizi, waanafunzi wakizidi, palikuwa 6 
kunong’onia kwa Wahelenisti juu ya Waebrania, kama 
walaani wao hawakupata haki katika ungoje wa killa 
siku. 

Wathenashara wakawaita jamii ya waanafunzi, waki- 
nena, Haipendezi sisi tuache neno la Muungu tungoje 
mezani. Bassi chagueni, ndugu, watu wa kwenu wenyi 
sifa saba, waliojaa Roho Mtakatifu na hekima, tuwaweke 
juu ya jambo hili; nasi tutadumu katika kuomba na 
ungoje wa neno. 

Neno hilo likapendeza machoni pa makutano yote: 
wakachagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mta- 
katifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikanor, na Timoni, na 
Parmena, na Nikolao, mwongofu wa Antiokia; wakawa- 6 
weka mbele ya mitume; wakaomba, wakawatia mikono. 

Neno la Muungu Jikaenea ; hesabu ya waanafunzi ka- 7 
tika Yerusalemi ikazidi sana ; jamaa kubwa ya wakohani 
wakaifuata imani. 

Stefano akijaa imani na nguvu akafanya ajabu na 8 
ishara kuu katika watu. 

Wakaondoka walio wa sunagogi iliyoitwa ya Mali- 9 
bertino, na ya Wakurene na Waiskanderia, na yao wa 
Silikia na Asia, wakiulizana na Stefano: sda hawa- 10 
kuweza kushindana na hekima na roho aliyonenea. 
Hatta wakaingiza watu waliosema kama, Tumemsikia 11 
huyu akinena maneno ya unajisi juu ya Musa na Muungu. 
Wakaondokesha watu, na wazee, na waandishi. 12 

Wakamjia wakamkamata, wakamleta katika baraza. 
Wakasimamisha mashahidi wa uwongo waliosema, Mtu 13 
huyu hakomi kunena maneno juu ya hapa patakatifu na 
torati. Kwani tumemsikia akisema, kama Isa Mnaza- 14 
reti huyu ataharibu mahali hapa, atabadili na desturi 
tulizozipokea kwa Musa. 


oao Ae AN 


200 MATENDO, VII. 


15 Wakikaza macho juu yake, wote waliokaa katika ba- 
raza, wakamwona uso wake uso wa malaika. 
7. AKANENA mkohani mkuu, Ndivyo hivyo? 
2. Akasema, Waume ndugu na baba, sikieni. Muungu 
wa utukutu alimtokea baba wetu Ibrahimu, akiwa ka- 
3 tika Mesopotamia, mbele hajakaa IHaran, akamwambia, 
Utoke katika inchi yako na katika jamaa zako, ukaende 
4 hatta inchi nitakayokuonya. Ndipo, akitoka katika 
inchi ya Wakaldayo, akakaa katika Haran, na huko 
baada ya kufa baba yake, akamhamisha hatta inchi hii, 
9 mkaapo ninyi sasa. Wala hakumpa urithi huku hatta 
kutia mguu: akaahidi atampa aimiliki, yeye na wazao 
6 wake baadaye, asipokuwa na mtoto. Akanena hivi 
Muungu, Kama wazao wake watakuwa wageni katika 
inchi ya watu, nao watakuwa watumwa, watatendewa 
7 vibaya huko miaka aroba mia. Na taifa watakaowafa- 
nya watumwa nitahukumu mimi, amesema Muungu, na 
8 baadaye watatoka wataniabudu mahali hapa. Akampa 
agano la tohara : vivyo akamzaa Isaak, akamtahiri siku 
ya nane; na Isaak Yakobo; na Yakobo baba wakuu 
9 thenashara. Baba wakuu wakiona uwivu wakamkuza 
10 Yusuf kwenda Misri. Muungu alikuwako naye, aka- 
mtoa katika misiba yake yote, akampa neema na hekima 
mbele ya Farao mfalme wa Misri, akamfanya msima- 
11 mizi wa Misri na nyumba yake yote. Ikaja njaa juu 
ya inchi yote ya Misri na Kanaan, na shidda nyingi, wala 
12 hawakuona chakula baba zetu. Aliposikia Yakobo, na- 
faka ziko katika Misri, alituma baba zetu kwanza. 
13 Hatta kwa pili Yusuf alitambuliwa na ndugu zake; ja- 
14 maa ya Yusuf ikajulika na Farao. Akapeleka Yusuf 
akamwita Yakobo baba yake na jamaa zake wote, watu 
15 sabwini na watano. Yakobo akashuka katika Misri, 
16 akafariki, yeye na baba zetu, wakachukuliwa hatta Su- 
kem, wakazikwa katika kaburi alilolinunua Ibrahimu 
kwa thamani ya fetha kwa waana wa Emmor wa Sukem. 
17 Kama ulivyokaribia wakati wa ahadi, Muungu aliyo- 
mwapia Ibrahimu, watu wakazidi wakaongezeka katika 
18 Misri, batta akaondoka mfalme mwingine, asiyemjua 
19 Yusuf. Huyu akiwafanyia hila jamaa zetu, akawate- 
ndea mabaya baba zetu, akiwatupisha watoto wadogo 
20 wao, wasihifathike hayi. Wakati huu akazaliwa 
Musa, akawa mzuri kwa Muungu, waliyemlisha miezi 





MATENDO, VII. 201 


mitatu katika nyumba ya babaye. Alipotupwa aka- 21 
mtwaa binti Farao, akamlea kwake kama mwana. Aka- 22 
fundishwa Musa katika hekima yote ya Misri, akawa 
hodari katika kunena na katika kufanya. Umri wake 23 
ukitimia miaka arobaini, ikaingia katika moyo wake ku- 
watazama ndugu zake waana wa Israeli. Akamwona 24 
mtu amethulumiwa, akamhami, akamfanyia kisasi, aka- 
mua Mmisri aliyemwonea. Akathani ndugu zake wata- 25 
mtambua kama Muungu kwa mkono wake anawapa 
wokovu: lakini hawakutambua. Siku ya pili yake, 26 
akawatokea wakipigana, aka wapatanisha amani,akisema, 
Waume, ninyi ndugu; mbona hamfanyi haki? Yule 27 
aliyemthulumu jirani wake akamsukumia mbali, akise- 
ma, Nani aliyekufanya wewe mkuu na mwamuzi juu 
yetu? Wataka kuniua mimi, kama ulivyomua Mmisri 28 
jana? Akakimbia Musa kwa neno lile, akawa mgeni 29 
katika inchi ya Madiani, alipozaa waana wawili. Hatta 30 
miaka arobaini ikitimia, akamtokea katika jangwa la 
mlima Sinai malaika ya Bwana, kwa kuwa moto katika 
kijiti. Musa akiona akastaajabia iliyooneka; akikaribia 31 
atazame, sauti ya Bwana ikamjia, Mimi Muungu wa 32. 
baba zako, Muungu wa Ibrahimu, na Muungu wa Isaak, 
na Muungu wa Yakobo. Akatetemeka Musa, asithu- 
butu kutazama. Akamwambia Bwana, Legeze viatu 33 
vya miguuni, kwani mahali hapa usimamapo ni inchi 
takatifu. Nikiona nimeona mabaya ya watu wangu 34 
walioko katika Misri, nikasikia kuugua kwao, nika- 
shuka niwatoe. Na sasa nitakutuma katika Misri. 
Huyu Musa, waliomkataa, wakisema, Nani aliyekuweka 35 
mkuu na mwamuzi? ndiye aliyemtuma Muungu kuwa 
mkuu na mkombozi, kwa mkono wa malaika aliyemtokea 
katika kijiti. Huyu akawaleta 'nje, akifanya ajabu na 26 
ishara katika inchi ya Misri, na katika bahari ya Sham, 
na katika bara miaka arobaini. Ndiye huyu Musa ase- 37 
maye kwa waana wa Israeli, Atawaletea nabii wa 
Bwana Muungu katika ndugu zenu, kama mimi: 
msikieni huyo. Ndiye huyu aliyekuwa katika kanisa 38 
barani, pamoja na malaika aliyesema naye katika mlima 
Sinai, na baba zetu, aliyepokea maneno ya uzima atupe 
sisi: wasiyemkubali baba zetu wamsikie, wakasukumia 39 
mbali, wakarudi moyoni Misri, wakimwambia Haruni, 40 
Utufanyie miungu watakaotutangulia: kwani huyu 


202 MATENDO, VIII. 


Musa, aliyetuleta katika inchi ya Misri, hatujui ameku- 
41 waje. Wakafanya ng'ombe siku zile, wakailetea sanamu 
42 thabihu, wakafurahiwa na kazi ya mikono yao. Muungu 
akageuka, akawatoa waabudu jeshi la mbinguni; kama 
ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii, Mmenitolea mimi 
machinjo na thabihu miaka arobaini ka bara, nyumba 
43 ya Israeli? Mkainua hema ya Molok, na nyota ya 
muungu wenu Refan, sura mlizozifanya mziabudu : na- 
44 mi nitawahamisha hatta katika Babeli. Hema ya ushu- 
hudu ulikuwako kwa baba zetu katika bara, alivyoagiza 
45 aliyemwambia Musa, aifanye kwa sura aliyoiona. Wa- 
kaileta baba zetu walioipokea, pamoja na Isa katika 
milki ya mataifa, Muungu aliowafukuza katika usoni pa 
46 baba zetu, hatta siku za Daúd: aliyepata kupendeza 
mbele ya Muungu, akataka kuona pakukaa kwa Muungu 
# wa Yakobo. Suleman akamjengea nyumba. Illakini 
aliye juu hakai katika nyumba zilizofanyika na mikono? 
49 kama nabii amesema, Mbingu kiti changu, na inchi 
pakutilia miguu yangu: nyumba gani mtakayonijengea ; 
50 amesema Bwana: ao mahali gani nipapumzike? Sio 
51 mkono wangu ulioyafanya haya yote? Enyi wa shingo 
gumu, msiotahiriwa moyoni wala sikioni, mwamwasi siku 
52 zote Roho Mtakatifu: kama baba zenu, na ninyi. Nabii 
yupi asiyemfukuza baba zenu? Waliwaua waliotoa 
mbele habari za kuja kwake Mwenyi haki; mliyemtoa 
53 sasa mkamua: mlioipokea torati kwa amri ya malaika, 
wala hamkuishika. 
54  Wakisikia haya, wakaumwa moyoni, wakasaga meno 
juu yake. 
55 Akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akakaza macho nakili 
nguni, akaona utuknfn wa Muungu, na Isa amesima- 
56 ma mkono wa kuume wa Muungu. Akasema, Tazama, 
naona mbingu zimefunuka, na Mwana wa Adamu ame- 
simama mkono wa kuume wa Muungu. pi 
57 Wakalia sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakaji- 
58 tupa kwa moyo mmoja juu yake, wakamsukuma “nje 
ya mji, wakamtupia mawe. . Mashahidi wakaweka nguo 
59 zao miguuni pa kijana, jina lake Saul. Wakamtupia 
mawe Stefano, akiomba akisema, Bwana Isa, ukubali 
60 roho yangu. Akapiga magote, akalia sauti kuu, Bwa- 
na, usiweke juu yao thambi hii. Akisema haya akalala. 
8 SAUL aliknwa akiona vema auawe. Siku zile ufu- 





MATENDO, VIII. 203 


kuzo mwingi ukawa juu ya kanisa katika Yerusalemi; 
wote wakatawanyika katika inchi za Uyahudi na 
Usamaria, illa mitume. 

Watu wema wakamchukua Stefano, wakafanya mao- 
mbolezo mengi juu yake. Saul akawafanyia kanisa 
jeuri nyingi, akiingia nyumba kwa nyumba, akakokota 
waume na wake akawaweka gerezani. 

Waliotawanyika wakapita wakilihubiri neno. 

Akashuka Filipo hatta mjini Samaria, akawahubiria 
Masiya. Watu wale wakasikiliza kwa moyo mmoja 
mambo aliyoyanena Filipo, wakisikia wakaiona miujiza 
aliyoifanya. Kwam pepo wachafu, wakilia kwa sauti 7 
kubwa, wakatoka katika wengi waliowapagaa, waka- 
pona wengi walioshikwa na upoozi, nao wajiguu. 
Furaha kuu ikawako mjini kule. 8 

Palikuwapo mtu mmoja, jina lake Siman, aliyefanya 9 
zamani mjini kule uchawi, akawaloga watu wa Samaria, 
akijifanya aliye mkuu: wakamsikiliza wote, tangu 10 
mdogo hatta mkuu, wakisema, Mtu huyu ndiye nguvu 
iliyo kubwa ya Muungu. Wakamwangalia, kwa sababu 11 
siku nyingi amewaloga kwa uchawi. Hatta walipo- 12 
mwamini Filipo akiyahubiri mambo yaliyoipasa milki 
ya Muungu na jina lake Isa Masiya, wakabatizwa, 
na waume na wake. Akaamini na Siman mwenyewe, 13 
naye akibatizwa akakaa na Filipo, akataajabu akiiona 
miujiza na ishara kubwa zilizofanyika. 

Nao mitume walioko katika Yerusalemi, waliposikia 14 
kama Samaria wamelikubali neno la Muungu, waka- 
wapelekea Petro na Yohana. Nao walipofika, waka- 15 
waombea wampokee Roho Mtakatifu: kwani hajawa- 16 
shukia mmoja, wakabatizwa tu kwa jina lake Bwana 
Isa. Wakawatia mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. 17 

Alipoona Siman kama kwa kutia mikono ya mitume 18 
wamepewa Roho Mtakatifu, akawaletea fetha, akisema, 19 
Nipe na mimi nguvu hii, killa nimtiaye mikono ampokee 
Roho Mtakatifu. Petro akamwambia, Fetha yako 20 
ipotee nawe, kwani umethani kama atoalo Muungu 
kununuliwa kwa fetha. Huna sehemu wala urithi 21 
katika neno hili, kwani moyo wako si vema mbele ya 
Muungu. Utubu katika uovu huu wako, ukamwombe 22 
Muungu, illi labuda usamehewe wazo lako la moyoni. 
Kwani nakuona katika safura ya uchungu, na fungoni 23 


Go w 


O Tt e 


204 MATENDO, IX. 


24 mwa uovu. Akajibu Siman akasema, Uniombee kwa 
Bwana, mambo haya uliyoyanena yasinifikie. 

25 Nao walipokwisha kushuhudu na kulihubiri neno la 
Bwana, wakarudi Yerusalemi, wakaihubiri anjili katika 
miji mingi ya Wasamaria. 

26 Malaika ya Bwana akamwambia Filipo akisema, 
Ondoka ukaende kwa kusini, hatta njia ishukayo katika 
Yerusalemi hatta Gaza, pasipo watu. 

27 Akaondoka akaenda: hatta tazama, mtu wa Etiopia, 
towashi mwenyi nguvu nyingi chini ya Kandake 
malkiya yao Waetiopia, aliyetunza hazina yake yote, 

28 amekuja Yerusalemi aabudu, akawa akirejea, akakaa 
garini mwake, akasoma nabii Isaya. 

29 Roho akamwambia Filipo, Enenda karibu ukajiunge 

30 na gari hili. Filipo akacnda upesi huko, akamsikia 
akisoma nabii Isaya, akanena, Yamekulea uyasomayo ? 

31 Akanena, Nipateje, mtu asiponionya? Akamtaka Fi- 
lipo apande akae naye. 

32 Mahali pa maandiko aliposoma ndipo, Alichukuliwa 
kama kondoo katika matindo, na kama mwana kondoo 

33 akikatwa suffuf hakufunua kanwa lake. Katika kuthili 
kwake huhumu yake ikaondolewa : nani atakayeeleza 
kizazi chake? kwani maisha yake imetolewa katika 
ulimwengu. 

34 Towashi akamjibu Filipo, akanena, Nakuomba, ya 
nani nabii amesema haya? ya mwenyewe ao mtu 

35 mwingine? Filipo akafunua kanwa lake akaanza kwa 
andiko hili akamhubiria Isa. 

36 Nao wakienda njiani wakafika palipo maji: towashi 
akanena, Tazama, maji; yanizuia nini nisibatizwe ? 

37 Filipo akanena, Ukiamini kwa moyo wote, ni halali. 
Akajibu akanena, Namwamini Isa ndiye Mwana wa 

38 Muungu. Akaamuru gari lisimame: wakashuka wote 
wawili katika maji, na Filipo na towashi ; akambatiza. 

39 Walipotoka katika maji, Roho ya Bwana ikamchukua 
Filipo, towashi asimwone tena: akaenda zake aki- 
furahi. 

40 Filipo akaonekana katika Azoto: akipita akahubiri 
katika miji yote, hatta akafika Kaisariya. 

9 SAUL akitoa kuogofya na kuua kwa waanafunzi wa 
Bwana, akamwendea mkohani mkuu, akataka kwake 
2 nyaraka kwa Dameski, kwa masunagogi, akiona mtu 





MATENDO, IX. 205 


wa njia hii, akiwa mume akiwa mke, amlete Yeru- 
salemi mfungwa. 

Hatta katika kusafiri akakaribia Dameski: marra 3 
ikaangaza kwake nuru katika mbinguni: akaanguka 4 
chini, Paiki sauti ikimwambia, Sadi, Saul, mbona n 
wanifukuza? Akanena, Nani wewe, Drai? Bwat aka- 9 
nena, Ndimi Isa, unifukuzaye. Ondoka ukaingie mjini; 6 
utaambiwa ufanyeje. Watu waliosafiri pamoja naye 7 
wakasimama wakinyamaza, wakasika sauti, wasione 
mtu. Saul akaondoka katika inchi; macho yake 8 
yalipofumbuka haoni mtu: wakamshika mkono waka- 
leta katika Dameski. Akawa siku tatu haoni, wala 9 
hali, wala hanywi. 

Palikuwa na mwanafunzi kwa Dameski, jina lake 10 
Ananiya. Akamwambia Bwana katika njozi, Ana- 
niya! Akanena, Tazama, mimi, Bwana. Bwana 11 
kwake, Ondoka ukaende katika njia iliyoitwa Ime- 
nyoka, ukamtake nyumbani mwa Yuda aitwaye Saul 
wa Tarso: kwani yuko anaomba, naye amemwona 12 
katika njozi mtu jina lake Ananiya akiingia akimtia 
mikono, apewe kuona. 

Ananiya akajibu, Bwana, nimemsikilia mtu huyu 13 
kwa wengi, mabaya aliyowafanyia watakatifu wako 
walioko Yerusalemi: hapa tena anazo nguvu kwa 14 
wakohani wakuu awafunge wote wakuombao j jina lako. 
Bwana akamwambia, Enenda zako: kwani ndiye 15 
chombo kilichochaguliwa kwangu, alichukue jina langu 
kwa mataifa, na wafalme, na waana wa Israeli. Kwani 16 
nitamwonya mambo yapi makuu yatakayompata kwa 
ajili ya jina langu. 

Ananiya akaenda zake, akaingia nyumbani, akatia 17 
mikono yake juu yake, akinena, Ndugu Saul, Bwana 
Isa, aliyekutokea njiani uijiayo, amenipeleka, upewe 
kuona, ukajae Roho Mtakatifu. Marra yakaanguka 18 
machoni kama mapao, akapewa marra kuona, aka- 
ondoka, akabatizwa. Alipopokea chakula akapata 19 
nguvu. 

Saul akawako siku na waanafunzi walioko Dameski. 
Marra akamhubiri Masiya katika masunagogi, kama 20 
ndiye Mwana wa Muungu. Wote waliosikia waka- 21 
ajabu, wakanena, Siye huyu aliyewaharibu walioomba 
jina hili katika Yerusalemi, akaja hapa kusidi hili 


206 MATENDO, IX. 


22 awalete wafungwa kwa wakohani wakuu? Saul aka- 
zidi kupata nguvu, akawaaibisha Wayahudi waliokaa 
katika Dameski, akithubutisha kama huyu ndiye Ma- 
siya. 

23 Hatta siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya 

24 shauri wamue: lakini hila yao ikajulikana na Saul. 

29 Wakavizia milangoni mchana na usiku wamue. Waa- 
nafunzi wakamtwaa usiku wakashusha ukutani katika 
kapu. 

26 Saul alipofika Yerusalemi, akataka kujiunga na waa- 
nafunzi : wakamwogopa wote, wala hawakusadiki kama 

27 ndiye mwanafunzi. Barnabas akamtwaa akaleta kwa 
mitume, akawaelezea kama amemwona Bwana njiani, 
naye akasema naye, na kama amehubiri pasipo hofu 

28 katika Dameski kwa jina lake Isa. Akawa nao akii- 
ngia akatoka katika Yerusalemi. 

29 Akanena kwa jina lake Bwana Isa pasipo hofu, 
akashindana na Wahelenisti: nao wakataka kumua. 

30 Ndugu wakijua wakamleta hatta Kaisariya, wakampe- 

31 leka Tarso. Makanisa wakapumzika katika Uyahudi 
wote, na Galilaya, na Samaria, wakatengenezwa, waka- 
zidi wakienda katika hofu ya Bwana na faraja ya" Roho 
Mtakatifu. 

32 Ikawa Petro akipita pote, akashuka kwa watakatifu 

33 waliokaa Ludda. Huko akaona mtu jina lake Ainea, 
aliyekaa kitandani miaka minane, akaugua kupooza. 

34 Petro akamwambia, Ainea, Isa Masiya akuponya : 

35 ondoka ukafanyize matandiko. Marra akaondoka. Nao 
wote waliokaa katika Ludda na Saron wakamwona, wa- 
kamgeukia Bwana. 

36 Palikuwa katika Yoppa mwanafunzi, jina lake Ta- 
bitha, maana yake Paa: mwanamke huyu akajaa ma- 

37 tendo mema na sadaka alizozifanya. Ikawa siku zile 

3E akaugua, akafa: walipomwosha wakaweka orofani. Na 
Ludda ikawa karibu na Yoppa, nao waanafunzi wame- 
sikia kama Petro yuko, wakampelekea watu wawili, 
wakitaka asikawie kuja kwao. 

39 Petro akaondoka akafuatana nao. Alipokuja waka- 
mleta orofani : wajaani wote wakamsimamia wakilia, 
wakaonyesha kanzu na nguo alizozifanya Paa, alipoku- 

40 wako nao. Petro akawatoa wote, akapiga magote, 
akaomba, akaugeukia mzoga akanena, Tabitha, ondoka! 





MATENDO, X. 207 


Akafumbua macho, akamwona Petro, akakaa kitako. 
Akampa mkono akamwinua ; hatta akiisha kuwaita 41 
watakatifu na wajaani akamtoa hayi. Ikajulikana 42 
katika Yoppa pia; wengi wakamwamini Bwana. Ikawa 43 
akakaa siku nyingi katika Yoppa, nyumbani mwa Si- 
man mfanyiza ngozi. 

PALIKUWA na mtu katika Kaisariya, jina lake 10 
Kornelio, amiri wa kikozi kilichoitwa Kiitaliano, mtawa, 2 
na mcha Muungu pamoja na nyumba yake yote, aliyetoa 
sadaka nyingi kwa watu, akamwomba Muungu sikuzote. 
Akaona njozini kwa wazi, kama saa ya tissa ya mchana, 3 
malaika wa Muungu akimwingilia, akamwambia, Kor- 
nelio! Akimtazama akaogopa, akasema, Kuna nini, 
Bwana? Akamwambia, Kuomba na iia zako zime- 
panda kwa ukumbusho mbele ya Muungu. Bassi uka- 5 
peleke watu hatta Yoppa, ukamwite Siman, mwenyi 
Jina la Petro: anakaa pamoja na Siman mfanyiza ngozi, 
nyumba yake iko pwani: atakwambia yalivyokupasa 
kufanya. Malaika aliyesema na Kornelio alipotoka, 
akaita watumishi wake wa nyumbani wawili, na asikari 
mtawa wao waliomngojea dayima ; alipokwisha kuwae- 
lezea mambo yote akawapeleka Yoppa. . 

Hatta siku ya pili, wakienda katika kusafiri, waka- 9 
karibia mji, Petro akapanda darini aombe kama saa a 
sita: akaingiwa na njaa nyingi, akataka kula: lakini 10 
walipokuwa wakiandalia, ikazimia roho, akaona mbingu 11 
zimefunuka, chombo kikamshukia kama tanga kubwa 
zimefungwa pembe 'nne, ikashushwa chini. Ndani 12 
yake ginsi zote za nyama zenyi miguu minne, na nyama 
za mwituni, nazo zitambaazo, na ndege za anga. Aka- 13 
jiwa na sauti, Ondoka, Petro, uchinje ukale. Petro 14 
akanena, Sivyo, Bwana, kwani sikula kamwe kilicho 
kinyonge ao kinajisi. Sauti kwake tena marra ya pili, 15 
Muungu alivyovitakasa, usivinene wewe najisi. Ika- 16 
fanyika marra tatu: chombo kikapokewa tena mbi- 
nguni. 

Hatta Petro akiona shaka moyoni, maana yao aliyo- 17 
yaona nini, tazama, watu waliopelekwa na Kornelio 
wameiulizia nyumba ya Siman, wakasimama mbele ya 
mlango, wakaita, wakauliza kama Siman mwenyi jina 18 
Eao amekaa humo... Petro akiifikiria njozi, Roho 19 
ikamwambia, Tazama, watu watatu wanakutaka. Ondo- 20 


Wa. -ył ə 


208 MATENDO, N: 
ka kashuka, ukafuatane nao, usione shaka, kwani ndimi 
niliyewaleta. 

2l Petro akawashukia watu aliompelekea Kornelio, aka- 
nena, Tazama, ndimi mliyenitaka: kwa sababu gani 

22 mmekuja? Wakanena, Kornelio amiri, mtu wa haki, 
na mcha Muungu, mwenyi sifa njema kwa taifa lote la 
Wayahudi, alionywa na Muungu kwa malaika mtakatifu 

23 akulete katika nyumba yake, akusikie maneno. Aka- 
waingiza, akawakalisha. Hatta siku ya pili, Petro 
akatoka pamoja nao, na ndugu wa katika Yoppa waka- 

~ fuatana naye. 

24 Hatta siku ya pili yake, wakaingia katika Kaisariya. 
Kornelio akawangoja, amekusanya jamaa zake na rafiki 

25 zake. Petro akaingia, Kornelio akamjia akamwangukia 

26 miguuni, akasujudu. Petro akamwinua akisema, Si- 

27 mama ; nami ni mtu mwenyewe. Katika kusema naye 
akaingia, akaona wengi waliokusanyika. 

28 Akawaambia, Mwajua kama si halali mtu aliye Mya- 
hudi azumgumze naye ao amjie aliye wa taifa jingine : 
lakini Muungu amenionya nisimwite mtu wo wote 

29 mnyonge ao mnajisi. Kwa sababu hiyo nalikuja nisi- 
katae, nilipoitwa : nauliza tena kwa maana gani mme- 
niita. 

30 Kornelio akanena, Leo siku ya nne, nalikuwa niki- 
funga hatta saa hii, saa ya tissa, nikaomba nyumbani 
mwangu : hatta tazama, mtu akasimama mbele yangu 

31 mwenyi nguo zing'aazo, akanena, Kornelio, kuomba 
kwako kumesikiwa, sadaka zako zikakumbukwa ma- 

32 choni pa Muungu. Upeleke hatta Yoppa, ukamwite 
hapa Siman, mwenyi jina Petro; anakaa nyumbani 
mwa Siman mfanyiza ngozi, iliyoko pwani: naye akija 

33 atasema nawe. Marra nikakupelekea; ukafanya vema 
ukija. Bassi sisi tupo hapa sote mbele ya Muungu, 
tuyasikie yote uliyoamriwa na Muungu, 

34 Petro akafunua kanwa, akasema, Kweli naona kama 

35 Muungu haangalii watu: lakim katika taifa lo lote, 

36 amchaye, atendaye haki, amekubalika naye. Neno 
alilohi peleka kwa waana wa Israeli, akihubiri amani kwa 

37 Isa Masiya, ndiye Bwana wa yote, neno lile mmelijua, 
lililotolewa katika Uyahudi wote, likaanza katika Gali- 

38 laya baada ya ubatizo aliouhubiri Yohana; kama 
Muungu amemtia mafuta Isa wa Nazareti kwa Roho 





MATENDO, XI. 209 


Mtakatifu na nguvu: aliyetembea akifanya mema, aki- 
waponya wote walioonewa na shetani; kwani Muungu 
yuko naye. Naswi mashahidi ya mambo yote aliyoya- 39 
fanya, na katika inchi ya Wayahudi, na katika Yeru- 
salemi. Waliomua wakamtundika mtini ndiye Muungu 40 
aliyemfufua siku ya tatu akamwonyesha kwa wazi, si 41 
kwa watu wote, illa kwa mashahidi waliochaguliwa 
mbele na Muungu, kwa sisi, tuliokula tukanywa naye 
baada alipofufuka katika wafu. Akatuamuru tuwahu- 42 
birie watu tukashuhudu kama ndiye aliyeamriwa na 
Muungu, Mhukumu wahayi na wafu. Naye nabii wote 43 
wamshuhudia, kama kwa jina lake amwaminiye yote 
apewe ondoleo la thambi. 

Petro akiwa katika kunena maneno haya, Roho Mta- 44 
katifu akawaangukia wote waliolisikia neno. Wale 45 
walio wa tohara walioamini wakaajabu, waliokuja pamoja 
na Petro, kwa sababu na juu ya mataifa umetolewa 
upaji wa Roho Mtakatifu. Kwani wakawasikia waki- 46 
nena kwa lugha, wakamtukuza Muungu. 

Akajibu Petro, Aweza mtu kukataza maji hawa wasi- 47 
batizwe, waliopewa Roho Mtakatifu vivi kama sisi? 
Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Bwana. Waka- 48 
mwomba akae siku. 

MITUME na ndugu walioko katika Uyahudi waka- 11 
sikia kama mataifa tena wamepokea neno la Muungu. 
Hatta Petro alipopanda Yerusalemi wale walio wa to- 
hara wakashindana naye wakisema, Uliwaingilia watu 
wasiotahiriwa, ukala nao. Petro akatoa tangu mwanzo 
akaeleza kwao taratibu, akisema, Nalikuwa mjini mwa 
Yoppa nikiomba, roho ikazimia, nikaona njozi. Chombo 
kikashuka kama tanga kubwa, imeshushwa mbinguni 
kwa pembe nne, ikanijia mimi: nilipokaza kuitazama 6 
nikafikiri, nikaona nyama za inchi zenyi miguu minne, 
na nyama za mwituni, nazo zitambaazo, na ndege za 
anga. Nikasikia sauti ikiniambia, Ondoka, Petro, 7 
chinje ukale. Nikasema, Sivyo, Bwana, kwani kitu 8 
kilicho kinyonge ao kinajisi hakikuniingia kanwani 
kamwe. Sauti ikanijibu tena katika mbinguni, Muungu 9 
alivyovitakasa usiite vinyonge. Hivi vikafanyika marra 10 
tatu, vyote vikapandishwa tena mbinguni. Na tazama 11 

marra, walikuwako watu watatu wamekwisha kuja kwa 


E niliyomo, waliopelekwa kwangu katika Kai- 


ote oo o 


210 MATENDO, ZI. 


12 sariya. Roho akaniambia nifuatane nao, nisione shaka. 
Hawa tena ndugu sita wakaenda pamoja nami, tukaingia 

13 nyumbani mwake yule: akatuonya ginsi alivyoona 
malaika nyumbani, aliyesimama akamwambia, Peleka 
watu hatta Yoppa, ukamwite Siman mwenyi jina Petro, 

14 atakayekwambia maneno, yatakayokuokoa wewe na 

15 nyumba yako wote. Nami nikianza kunena, Roho 
Mtakatifa akawaangukia, kama mwanzo juu yetu. 

16 Nikakumbuka neno lake Bwana, akisema, Yohana 
alibatiza kwa maji; lakini ninyi mtabatizwa na Roho 

17 Mtakatifu. Bassi Muungu akiwapa karama ileile kama 
kwetu, tuliomwamini Bwana Isa Masiya, mimi nani 
nimpinge Muungu ? 

18  Walipoyasikia haya, wakanyamaza, wakamtukuza 
Muungu, wakisema, Hatta kwa mataifa Muungu ame- 
toa toba la uzima. 

19 Nao waliotawanyika kwa fukuzo lililomwondokea Ste- 
fano wakasafiri hatta Foiniki, na Kupro, na Antiokia, 

20 wasihubiri neno illa kwa Wayahudi peke yao. Wangine 
wao watu wa Kupro na Kurene, nao walipofika Antiokia 
wakasema na Wahelenisti, wakimhubiri Bwana Isa. 

2) Mkono wa Bwana ulikuwako nao: wengi wakaamini, 
wakamgeukia Bwana. 

22 Habari hizi zikafika masikioni pa kanisa lililo katika 
Yerusalemi : wakampeleka Barnaba aende hatta Antio- 

23 kia. Naye alipokwisha fika akaona neema ya Muungu, 
akafurahi, akawaonya wote, kwa kusudi la moyoni wa- 

24 mshike Bwana. Kwani mtu mwema, akajaa Roho 
Mtakatifu na imani: makutano marithawa wakaletwa 
kwa Bwana. 

25 Akatoka Barnaba kwenda Tarso kumtafuta Saul: 

26 akiisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa mwaka 
mzima wakakusanyana na kanisa, wakawafundisha watu 
wengi. Waanafunzi wakaitwa Wamasihiya kwanza ka- 
tika Antiokia. 

27 Siku zile wakashuka nabii katika Yerusalemi hatta 

28 Antiokia. Akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, 
akaonya kwa Roho itakuwa njaa nyingi katika ulimwe- 

29 ngu wote: ikawa siku za Klaudio Kaisari. Waana- 
funzi, killa mtu kwa kadri yake, wakashika wapeleke 

30 riziki kwa ndugu waliokaa katika Uyahudi. Wakafanya, 
wakapeleka kwa wazee, kwa mkono wa Barnaba na Saul. 





MATENDO, XII. o 
WAKATI ule Herode mfalme akanyosha mikono 12 


athiishe walio wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu wa 2 
Yohana kwa upanga. Na kwa sababu ameona imewa- 3 
pendeza Wayahudi, akaendelea tena akamtwaa na Pe- 
tro. Ndizo siku za mikate isiyo na chachu. Alipo- 4 
kwisha kumkamata, akaweka gerezani, wakampokea 
manne manne wa asikari wamlinde, akikusudia baa- 
da ya Pasaka kumtoa kwa watu. Petro akalindwa 5 
gerezani: akaombewa pasipo kukoma na kanisa kwa 
Muungu. 

Hatta wakati Herode angalimtoa, usiku uleule, Petro 6 
alikuwa amelala kati ya asikari wawili, amefungwa kwa 
minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda 


gereza. Malaika ya Bwana akasimama, nuru ikaangaza 7 
chumbani, akampiga Petro mbavuni akamwamsha, aki- 
sema, Ondoka upesi. Minyororo ikamwangukia mikono. 
Malaika akamwambia, Jifunge, ukavae viatu. Akafanya. 8 
Akamwambia, Jitupie vazi ukanifuate. Akatoka, aka- 9 


mfuata, wala hakujua ndiyo kweli aliyoyafanya malaika; 
akathani ameona njozi. 

Walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja kwa 10 
mlango wa chuma ulioleta mjini. Ukawafunukia peke 
yake. Wakatoka, wakapita katika njia moja; marra 
malaika akamwacha. Hatta Petro alipojirudia, akanena, 11 
Sasa nimejua, yakini Bwana amepeleka malaika, ameni- 
toa katika mkono wa Herode, na kutazamia kwote kwa 
watu wa Wayahudi. Alipofikiri, akaja nyumbani pa 12 
Maryamu, mama wake Yohana mweny: jina Marko, 
wengi walikokusanyika wakiomba. 

Petro akigonga bau la mlangoni, kijakazi akaja asikie, 13 
jina lake Roda. Alipomjua sauti Petro, hafunui mlango 14 
kwa furaha, akaingia mbio, akanena kama Petro ana- 


simama mbele ya mlango. Wakamwambia, Una wazimo. 15 


Akasema kwa nguvu kama ndivyo. Wakanena, Ni ma- 
laika yake. 

Petro akashinda kugonga: hatta walipofunua waka- 16 
mwona, wakaajabu. Naye akiwafanya ishara kwa mkono 17 
wanyamaze, akawahubiria Bwana alivyomtoa katika 


gereza. Akasema, Enendeni mkaonyeshe haya kwa 


Yakobo na ndugu. Akatoka, akaenda pahali pangine. 
Bassi ukiwa chidi wakai wakafathaika sana, ame- 18 
kuwaje Petro. Herode alipomtafuta, asimwone, awa 19 


212 MATENDO, XIII. 


lizia walinzi, akaamuru waathibike. Akashuka katika 
Uyahudi hatta Kaisariya, akakaa. 

20 Herode akakasirika sana nao wa Turo na Sidoni: wa- 
kaja kwake kwa moyo mmoja, wamefanya urafiki na 
Blasto aliye chumbani mwa mfalme, wakataka amani : 

2l kwani inchi yao yalishwa nayo ya mfalme. Hatta siku 
iliyochaguliwa, Herode amevaa mavazi ya kifaume, 

22 akakaa kitini mwa enzi, akawafanyia maneno. Watu 
wakapiga kelele, Sauti ya muungu, wala si ya mwana 

23 Adamu. Marra malaika wa Bwana akampiga, kwa 
sababu hakumpa heshima Muungu : akaliwa na funza, 
akatoa roho. 

st Neno la Muungu likakua, likazidi. Barnaba na Saul 
wakarudi katika Yerusalemi walipotimiza kazi yao, wa- 
kachukua nao Yohana mwenyi jina Marko. 

13 PALIKUWAKO katika Antiokia, katika kanisa 
lilioko, nabii na waalimu, Barnaba, na Simeon aliyeitwa 
Niger, na Lukio Mkurene, Manaen ndugu wa kunyonya 
wake Herode tetrarko, na Saul. 

2 Wakifanya dini yake Bwana, wakafunga, akanena 
Roho Mtakatifu, Mniwekee Barnaba na Saul kwa kazi 

3 waliyoitiwa nami. Wakafunga wakaomba, wakawatia 
mikono, wakawaacha kwenda. 

4 Nao wakipelekwa na Roho Mtakatifu, wakaenda 
hatta Selukia; huko wakatweka wakaenda Kupro. 

5 Wakiwa katika Salamini wakalihubiri neno la Muungu 
katika masunagogi yao Wayahudi. Wakawa na Yoha- 
na kuwasayidia. 

6 Wakipita katika kisiwa chote hatta Pafo, wakaona 
mtu mjuzi, nabii wa uwongo, Myahudi, jina lake Barisa, 

7 aliyekuwako pamoja na prokonsuli Sergio Paolo, mtu, 
wa akili, aliyewaita Barnaba na Saul, akataka kulisikia 

8 neno la Muungu. Akashindana nao Eluma, ndiye mju- ` 
zi, kwani ndilo jina lake likifasirika, akitaka kumgeuza 

9 prokonsuli katika imani. Illa Saul, aliye Paolo, akijaa 

10 Roho Mtakatifu, akikaza macho juu yake, akanena, Ewe 
uliyejaa hila na uharabu wote, mwana wa shetani,adui wa 
haki yote, huachi kuzipotosha njia za Bwana zilizo nje- 

11 ma? Bassi angalia, mkono wake Bwana juu yako, uta- ` 
kuwa kipofu, usilione jua kitambo. Marra kikamwa- 
ngukia kiwi na giza, akazunguka akitaka watu wa | 
kushika mkono. : 





MATENDO, XIII. 213 


Akiona prokonsuli yaliyokuwa, akaamini, akataajabu 12 
kwa elimu ya Bwana. 

Wakatoka katika Pafo wenzake Paolo, wakafika Perga 13 
ya Pamfulia. Yohana akawaacha, akarudi Yerusalemi, 

Nao wakipita katika Perga, wakafika Antiokia wa 14 
Pisidia, wakaingia katika sunagogi siku ya sabato, wa- 
kakaa kitako. Baada ya kusomwa torati na nabii, wakuu 15 
wa sunagogi wakawapelekea, wakisema, Waume ndugu, 
mkiwa na neno la kuwafaa watu, mnene. 

Akasimama Paolo, akapungia mkono akanena, Waume 16 
Waisraeli, nanyi "mmchao Muungu, sikieni. Muungu 17 
wa watu hawa wa Israeli aliwachagua baba zetu, aka- 
wainua watu wasipo kwao katika inchi ya Misri, na kwa 
mkono ulioinuliwa akawatosha. Kama muda wa miaka 18 
arobaini akawalisha katika jangwa. Akaondoa mataifa 19 
saba katika inchi ya Kanaan, akawagawanyia kwa kura 
inchi yao. Baadaye kama miaka aroba mia na hamsini 20 
akawapa waamuzi hatta nabii Samwil. Hatima wa- 21 
kataka mfalme; Muungu akawapa Saul mwana wa Kish, 
mtu wa kabila ya Benyamin, miaka arobaini. Akamwo- 22 
ndoa huyu, akawaletea Daúd kuwa mfalme, aliyemnena 
akishuhudia, Nimemwona Dand wa Yesse, mtu kwa 
moyo wangu, atakayefanya niyapendayo yote. Katika 23 
wazao wake, Muungu kwa ahadi yake amewaletea Israeli 
Mwokozi, Isa, akihubiri Yohana mbele ya kuja kwake 24 
ubatizo wa kutubu kwa watu wote wa Israeli. Naye 25 
Yohana akimaliza mwendo wake akanena, Mwanithani 
ninani? Si mimi, lakini angalia, anakuja nyuma yangu, 
wala mimi sistahili kumlegezea ukanda wa miguuni 
mwake. Waume ndugu, waana wa wazao wa Ibrahimu, 26 
nanyi kwenu mmchao “Muungu, kwenu neno la wokovu 
huu limepelekwa. Kwani wakaao Yerusalemi na wakuu 2 
wao, wasipomjua huyu, wala sauti za nabii wanaosomwa 
killa sabato, wakihukumu wameyatimiza. Nao wasipo- 28 
pata sababu ya kufa wakamtaka Pilato auawe. Hatta 29 
yalipokwisha yote aliyoandikiwa, wakamshusha katika 
mti wakamweka kaburini. Muungu akamfufua katika 30 
E : akaonekana siku e, nao eaP pa naye ka- 31 
































\ wake kwa watu. Bassi sisi sasa twawapa habari njema, 32 
kama ahadi iliyokuwa kwa baba, Muungu ameitimiza 33 
kwa sisi waana wao, akimfufua Isa; kama ilivyoandikwa 


214 MATENDO, XIV. 


katika Zaburi ya pili, Ndiwe Mwana wangu niliyekuzaa 

34 leo. Kama alifufuka katika wafu asigeuke tena kuhari- 
bika, akanena hivi, Nitakupa wewe matakatifu amini ya 

35 Daudi. Kwa hiyo panginepo akasema, Hutamtoa mta- 

36 katifu wako aone uharibifu. Kwani Daúd akawafaa 
kizazi chake akalala kwa shauri lake Muungu, akawekwa 

37 kwa baba zake, akaona uharibifu. Yule, Muungu aliye- 

38 mfufua, hakuona uharibifu. Bassi ijulike kwenu, waume 
ndugu, kama kwa huyo ondoleo la thambi limehubiriwa, 

39 na yote yasiyoweza kuondolewa kwa torati ya Musa, 
kwa huyo killa aaminiye huondolewa. 

40 Angalieni yasije juu yenu yaliyonenwa na nabii, 

41 Tazameni, enyi mtharauo, taajabuni, mtoweke: kwani 
natenda jambo mimi siku zenu, jambo msilolisadiki, 
hatta mtu akiwaonyesha. i 

42 Wakitoka, wakawataka wawaambie maneno haya 
hatta sabato ya pili. 

43 Sunagogiikitawanyika, Wayahudi wengi na waongofu 
watawa wakawafuata Paolo na Barnaba; nao wakisema 
nao wakawathubutisha wakae katika neema ya Munngu. 

44 Hatta sabato ya pili kama mji wote ukakusanyika 
wasikie neno la Muungu. 

45 Wayahudi wakiwaona makutano, wakajaa uwivu, 
wakanena juu ya mambo yaliyonenwa na Paolo, waki- 

46 yanenea, wakiyafanyia unajisi. Paolo na Barnaba 
wakathubutika wakanena, Sharti tunene kwanza kwenu 
neno lake Muungu: mkilisukumia mbali, wala ha- 
mjioni kuustahilia uzima wa milele, angalia, twawageu- 

47 kia mataifa. Kwani hivi tumeamriwa na Bwana, 
Nimekuweka kuwa nuru ya mataifa, uwe kwa wokovu 

48 hatta mwisho wa ulimwengu. Mataifa wakisikia waka- 
furahi, wakalisifu neno lake Bwana, wakaamini walio- 
kuwa wamewekwa kwa uzima wa milele. | 

49 Tikaenea neno la Bwana katika inchi ile yote. 

50 Illa Wayahudi wakawasukuma waanawake waongofu 
wenyi cheo, na wakuu wa mjini, wakafanya fukuzo 
juu ya Paolo na Barnaba, wakawatoa katika mipaka 

51 yao. Wakatikisia mbali mavumbi ya miguuni juu yao, 

52 wakaja hatta Ikonio. Waanafunzi wakajaa furaha na 
Roho Mtakatifu. 

14 IKAWA katika Ikonio wakaingia wote katika 
sunagogi ya Wayahudi, wakanena hatta wengi wengi 





MATENDO, XIV. zi 


wakaamini, na Wayahudi na Wayonani. Wayahudi 
wasioamini wakawasukuma wamataifa, wakawatia nia 
mbaya kwa ndugu. Wakati kathawakatha wakakaa, 3 
wakithubutika naye Bwana, aliyelishuhudia neno la 
neema yake, akitoa ishara na mataajabu kuwa kwa 
mikono yao. Jamii ya mjini ikatengwa: wangine 
wakawa kwa Wayahudi, wangine kwa mitume. Ilipo- 
kuwa fitina ya wamataifa na W ayahudi, pamoja na 
wakuu wao, wawafanyie jeuri, wawatupie mawe, waki- 6 
pata habari, wakakimbia hatta miji ya Lukaonia, Lustra 
na Derbe, na inchi karibu yao, wakakaa WA waki- 7 
hubiri anjili. 

Mtu katika Lustra asiye na nguvu katika miguu 8 
akakaa, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, asiye- 
kwenda kabisa. Huyu akasikia Paolo akinena: aka- 9 
mkazia macho, akaona amekuwa na imani aokoke, 
akanena kwa sauti kuu, Simama juu ya miguu yako 10 
ujinyoshe. Akaruka juu akatembea. Makutano wali- 11 
poona Paolo alivyofanya, wakapaliza sauti yao, waki- 
sema kwa Kilukaonia, Miungu wamefanana na waana 
Adamu, wametushukia. Wakamwita Barnaba Zeu, na 12 
Paolo Herme, kwani ndiye aliyetangulia kunena. 
Mkohani wa Zeu, iliyoko mbele ya mji, akaleta ng”ombe 13 
na taji za maua hatta malangoni, akitaka kutoa tha- 
bihu pamoja na makutano. Waliposikia mitume, 14 
Barnaba na Paolo, wakararua nguo zao, wakawatokea 
makutano upesi, ' wakipiga kelele wakisema, Waume, 15 
mwafanyani haya? Sisi waana Adamu tunaopatwa 
kama ninyi, tunaowahubiria mgeuke katika matupu 
haya, kwa Muungu aliye hayi, aliyezifanya mbingu na 
inchi, na bahari, na yote yahyomo. Zamani zilizopita 16 
amewaacha mataifa yote yaende katika njia zao. 
Illakini hakujiacha hana shahidi, akitenda vema, akitoa 17 
kwetu katika mbinguni mvua na wakati za kuzaliwa 
matunda, akijaliza mioyo yetu chakula na furaha. 

Wakisema haya, kwa shidda wakawazuia makutano 18 
wasiwatolee thabihu. 

Wakaja Wayahudi katika Antiokia na Ikonio, waka- 19 
washawishi makutano, wakamtupia mawe Paolo, 
wakamvuta 'nje ya mji, wakamthania amekufa. Hatta 20 
waanafunzi wakimzunguka akasimama, akaingia mjini: 
na siku ya pili yakeakaenda zake na Barnaba hatta Derbe. 


WW Qn 


Ft eA 


216 MATENDO, XV. 


2) Wakahubiri anjili katika mji ule, wakafundisha 
marithawa, wakarudi katika Lustra, na Ikonio, na 

22 Antiokia, wakifanya imara roho za waanafunzi, waka- 
waonya wakae katika imani, na kama kwa shidda 
nyingi imetupasa kuingia katika ufalme wa Muungu. 

23 Wakawafanyia wazee kanisa kwa kanisa, wakiomba 
na kufunga, wakawaweka kwa Bwana waliyemwa- 
mini. 

24 Wakapita katika Pisidia, wakaja hatta Pamfulia, 

29 wakalitoa neno katika Perga, wakashuka Attalia, 

26 huko wakatweka wakaenda hatta Antiokia, walikoto- 
lewa katika neema ya Muungu kwa kazi waliyoiti- 
miza. 

27 Walipofika wakawakusanya kanisa, wakayatangaza 
Muungu aliyoyafanya kwao, na kama amewafunulia 

28 mataifa mlango wa imani. Wakaongea wakati si haba 
pamoja nao waanafunzi. 

15 HATTA watu waliotoka katika Uyahudi wakawa- 
fundisha ndugu, Kama msipotahiriwa kwa desturi ya 
Musa, ha” mwezi kuokoka. 

2 Ikiwa fitina na maulizo mengi kwa Paolo na 
Barnaba na hawo, wakashika waende Paolo na Barnaba 
na wangine wao, kwa mitume na wazee walio katika 
Yerusalemi, kwa swali hiyo. 

3 Nao wakiletwa njiani na kanisa, wakapita katika 
Foiniki na Samaria, wakionyesha kuongoka wama- 

4 taifa: wakafanya furaha nyingi kwa ndugu. Waki- 
fika Yerusalemi wakakaribishwa na kanisa, na mitume, 
na wazee, wakatangaza mambo yapi Muungu aliyoya- 
tenda kwao. 

5 Wakaondoka watu walio wa mathehebu ya Mafarisayo 
walioamini, wakisema kama sharti watahiriwe wakaa- 

6 gizwe waishike torati ya Musa. Wakakusanyika 
mitume na wazee waangalie kwa mambo haya. 

7 Palipokuwa manlizo mengi, akasimama Petro, aka- 
waambia, Waume ndugu, mwajua kama zamani 
Muungu alichagua kwetu, wamataifa wasikie kwa 

8 kanwa langu mimi neno la anjili, wakaamini. Naye 
Muungu, ajuaye mioyo, akawashuhudia, akiwapa Roho 

9 Mtakatifu kama sisi, wala hakuweka tofauti katika 

10 sisi na wao, akisafisha mioyo yao kwa imani. Bassi 
sasa mbona mwamjaribu Muungu, kuweka nira juu ya 





MATENDO, KV. 217 


shingo la waanafunzi, tusiyoweza kuichukua, wala sisi 
wala baba zetu? Illa kwa neema yake Bwana Isa 11 
twaamini tuokoke, nao wale vivyo. 

Jamii ya watu wakanyamaza, wakawasikia Barnaba 12 
na Paolo, wakieleza ishara zipi na mataajabu Muungu 
aliyoyafanya kwao katika mataifa. 

Baada ya kunyamaza hawa, Yakobo akajibu akanena, 13 
Waume ndugu, nisikieni. Simeon ameeleza ginsi 14 
Muungu alivyoangalia kutoa katika mataifa watu 
kwa jina lake. Maneno ya nabi yapatana na hayo; 15 
kama imeandikwa, Baadaye nitageuka, nitajenga tena 16 
masikani ya Daud iliyoanguka, nitajenga tena yaliyo- 
pomoshwa yake, nitaitengeneza: illi wamtafute Bwana 17 
waana Adamu waliosalia, na mataifa yote, walioitiwa 
kwa jina langu juu yao, amenena Bwana mfanya haya 
yote. Imejulika tangu milele na Muungu kazi yake 18 
yote. Kwa hiyo naamua tusiwataabishe waliomgeukia 19 
Muungu katika mataifa ; illa tuwapelekee, waepuke ma- 20 
chafu ya sanamu, na asherati, na zilizosongwa, na damu. 
Kwani Musa anao tangu zamani za kale mji kwa mji 21 
wamhubirio ; katika masunagogi killa sabato husomwa. 

Ikawapendeza mitume, na wazee, na kanisa lote, wa- 22 
peleke watu waliochaguliwa kwao hatta Antiokia pamoja 
na Paolo na Barnaba, Yuda aliyeitwa Barsaba, na Sila, 

watu wakuu katika ndugu. Wakaandika kwa mikono 23 

yao hivi, Mitume, na wazee, na ndugu, kwa ndugu wa- 

lioko katika Antiokia, na Shami, na Kilikia, walio wa ma- 

taifa, salaamu. Tukiwa tumesikia kama watu waliotoka 24 

kwetu wamewatia shaka kwa maneno, wakiharibu roho 
zenu, wakitoa kutahiriwa na kushika torati, tusiowaagiza: 

tumeona vema, tukikusanyika kwa moyo mmoja, kuwa- 25 

letea ninyi watu waliochaguliwa pamoja na wapenzi 

wetu Barnaba na Paolo, watu waliotoa maisha yao kwa 26 

jina la Bwana wetu Isa Masiya. Tumepeleka Yuda na 27 
Sila, watakaowapa wenyewe habari hizo. Kwani ime- 28 
mpendeza Roho Mtakatifu, na sisi, tusizidi kuwatia 

mzigo illa haya yaliyo kanuni, kuepuka zilizotolewa kwa 29 

sanamu, na damu, na zilizosongwa, na asherati. Mkiji- 

zwa katika haya mtatenda vema. Salaamu. 

Nao wakipewa ruksa wakaja Antiokia, wakawakusa- 30 
ya jamaa, wakawapa waraka. Wakasoma, wakafura- 31 
aiwa na faraja ile. Yuda na Sila wakiwa nao nabii, 32 

K 





26 . MATENDO, XVI. 
wakawaonya ndugu kwa maneno mengi, wakawatia 

əə moyo. Zamani zilipopita, wakaachwa na ndugu kwenda 

94 katika amani kwao waliowapeleka. Akapenda Sila ku- 
kaa huko. 

89 Paolo na Barnaba wakakaa katika Antiokia wakifu- 
ndisha na kuhubiri, pamoja na wangine wengi, neno 
lake Bwana. 

360 Baada ya siku, Paolo akamwambia Barnaba, Tuzu- 
nguke tena tuwaone ndugu katika killa mji, tulipohubiri 

37 neno lake Bwana, wa hali gani. Barnaba akapenda ku- 

083 chukua Yohana aliyeitwa Marko. Paolo hakuona vema 
kumchukua nao, aliyewaacha katika Pamfulia, wala ha- 

39 kuenda nao katika kazi. Ukawa ukali, hatta wakajite- 
ngana: Barnaba akamchukua Marko akasafiri kwenda 

40 Kupro; Paolo akamchagua Sila, akatoka, akitolewa kwa 

4l neema ya Bwana na ndugu. Akapita katika Shami na 
Kilikia, akawatia moyo makanisa. 

16 AKAFIKA Derbe na Lustra, palikuwako huko mwa- 
nafunzi, jina lake Timoteo, mwanawe mwanamke Mya- 

2 hudi mwenyi imani, na babaye Myonani, aliyeshuhudiwa 
3 na ndugu walioko katika Lustra na Ikonio. Huyu Paolo 
akataka afuatane naye; akamtwaa akamtahiri, kwa ajili 
ya Wayahudi walioko katika mahalı pale: kwani wote 
wakamjua babaye ni Myonani. 
4 Wakipita katika miji, wakawapa mafundisho yaliyo- 
amriwa na mitume na wazee walio katika Yerusalemi, 
5 wayalinde. Makanisa yakafanyika imara katika imani, 
yakazidi kuwa wengi siku kwa siku. 
6 Wakapita katika Frugia na inchi ya Galatia, wakae- 
pushwa na Roho Mtakatifu, wasilitoe neno katika Asia. 
7 Wakaja katika Musia, wakajaribu kwenda katika Bitu- ` 
8 nia, lakini Roho yake Isa hakuwapa ruksa. Wakapita 
katika Musia wakafika Troa. 
9 Njozi ikaonekana usiku na Paolo: mtu Mmakedoni 
alikuwako akimwita, akanena, Uvuke hatta Umakedoni 

10 utusayidie. Akiiona njozi, marra tukataka kutoka kwe- 
nda Umakedoni, tukithubutika kama Bwana ametuita 
tuwahubirie anjili. 

ll Tuking'oa nanga katika Troa, tukafika kwa majira ya 

12 kunyoka Samothraki, na siku ya pili yake Neapoli, na 
huko hatta Filippi, iliyo mji wa kwanza wa sehemu ile 
ya Umakedoni, na kolonia. 








MATENDO, XVI. 219 


Tukawa katika mji ule tukikaa siku. Hatta siku ya 13 
sabato tukatoka mlangoni kwa mtoni, pamewekwa huko 
mahali pa kuomba, tukakaa kitako, tukasema na waa- 
naake waliokusanyika. Mwanamke mmoja, jina lake 14 
Ludia, mfanya biashara ya porfuro, mtu wa Tuatira, 
mcha Muungu, akasikia ; Bwana akamfunua moyo, aya- 
shike yaliyonenwa na Paolo. Akabatizwa yeye na nyu- 15 
mba yake, akatusihi akanena, Kama mmenithani ni amini 
kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Aka- 
tufanyia nguvu. 

Ikawa tukienda mahali pa kuomba, kijakazi aliye na 16 
pepo ya Puthoni akatukuta, aliyewapatia bwana zake 
fayida nyingi kwa kubashiri. Naye akifuata Paolo na 17 
sisi, akapiga kelele, akanena, Watu hawa watumwa wake 
Muungu aliye juu, watuhubiriao njia ya wokovu. Aka- 18 
fanya haya siku nyingi. Akitaabika Paolo, akageuka 
akamwambia pepo, Nakuamuru kwa jina lake Isa Masiya, 
utoke katika huyu. Akatoka saa ileile. Bwana zake 19 
walipoona kama tumaini la fayida yao limepotea, waka- 
washika Paolo na Sila, wakawavuta barazani kwa wakuu. 
Wakawaleta kwa maamiri, wakasema, Watu hawa wa- 20- 
tuharikisha mji wetu, wakiwa Wayahudi, wakifundisha 21 
desturi zisizo halali tuzipokee, wala tusitende, tukiwa 
Warumi. Makutano wakawaondokea: maamiri waka- 22 
wararulia nguo, wakaamuru wapigwe. Wakawatia 23 
mapigo mengi, wakatupa gerezani, wakamwamuru mli- 
nda gereza awalinde sana. Naye akipewa amri hiyo 24 
akawatupa katika kifungo cha ndani, akawakaza miguu 
katika mkatale. 

Hatta kati ya usiku Paolo na Sila wakaomba waka- 25 
mwimbia Muungu: waliofungwa wakawasikiliza. Gha- 26 
fula palikuwa tetemeko kuu, hatta misinji ya gereza 
ikatikisika: marra milango yote ikafunuka, na vifungo 
vyao wote vikalegezwa. Mlinda gereza akaamka, akaona 27 
milango ya gereza imekuwa miwazi: akafuta upanga 
wake, akawa katika kujiua, akithani wafungwa wame- 
kimbia. Paolo akanena kwa sauti kuu, akisema, Usiji- 28 
fanyie vibaya: sisi wote hapa. Akitaka nuru, akaruka 29 
ndani, akitetemeka, akawaangukia Paolo na Sila; aka- 30 
waleta "nje, akasema, Bwana, nifanye nini, nipate kuo- 
koka? Wakanena, Mwamini Bwana Isa Masiya, utao- 31 
koka na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, 32 

K 2 


220 MATENDO, XVII. 


39 pamoja nao wote waliomo nyumbani mwake. Akawa- 
karibisha saa ileile ya usiku, akawaosha katika mapigo ; 

34 akabatizwa, yeye na walio wake wote marra moja. Aka- 
waleta nyumbani mwake, akatandika meza, akafurahi 
na nyumba yake, akamwamini Muungu. 

35 Ukiwa mchana, maamiri wakapeleka asikari wao, wa- 

36 kisema, Fungue watu wale. Mlinda gereza akamletea 
Paolo maneno haya, Maamiri wamepeleka mfunguliwe : 

37 bassi sasa mtoke mkaende kwa amani. Paolo akawaa- 
mbia, Wametupiga machoni pa watu tusipohukumiwa, 
tukiwa watu Warumi, wametutupa gerezani; na sasa 
wanatuondokesha kwa siri? Sivyo. Waje wenyewe 

38 watulete 'nje. Asikari wakawaambia maamiri maneno 

39 haya; wakaogopa wakisikia kama hawa Warumi. Wa- 
kaja wakawasihi, wakawaleta 'nje, wakawataka watoke 

40 katika mjini. Wakatoka gerezani, wakaenda kwa 
Ludia: hatta walipowaona ndugu, wakawatia moyo, 
wakatoka. 

17 WAKAPITA katika Amfipoli na Apollonia, waka- 
fika Thessalonika, palipokuwa sunagogi ya Wayahudi. 

2 Kama alivyozoea Paolo akaingia kwao, na sabato 

3 tatu akajadilana nao kwa maandiko, akifunua na 
akishuhudisha, kama imempasa Masiya kuteswa, na 
kuondoka katika wafu; na kama huyu ndiye Masiya, 

4 Isa ninayewahubiria. Wangine wao wakaamini, waka- 
jiweka pamoja na Paolo na Sila; na Wayonani walio- 
mcha Muungu wengi tele, na waanaake walio wa 
kwanza si wachache. 

5. Wayahudi wakaingiwa na uwivu, wakajitwalia watu 
wabaya wa wanyonge walio mjini, wakafanya makutano 
wakaufathaisha mji. Wakaizunguka nyumba ya Yason, 

'6 wakataka kuwaleta mbele ya watu. Wasipowaona, 
wakamvuta Yason, na ndugu, mbele ya wakuu wa 
mjini, wakipiga makelele kama, Hawa walioupindua 

7 ulimwengu wamekuja na hapa, naye Yason amewaka- 
ribisha. Nao wote waasi juu ya amri zake Kaisari, 

8 wakisema kuna mfalme mwingine, Isa. Makutano 
wakataharakishwa, na wakuu wa mjini, wakiyasikia 

9 haya. Wakatwaa uthamini kwa Yason na wangine, 
wakawaacha. l 

10 Ndugu wakapeleka marra usiku Paolo na Sila hatta 
Beroya. Nao wakifika wakaingia katika sunagogi ya 








MATENDO, XVII. 221 


Wayahudi. Hawa walikuwa wangwana kuliko wale 11 
wa Thessalonika, wakalipokea neno kwa moyo mwepesi, 
wakiangalia siku kwa siku katika maandiko kama hivi 
ndivyo. Wengi wao wakaamini, na waanaake Wayo- 12 
nani wenyi heshima, na waume si wachache. 

Hatta Wayahudi wa Thessalonika wakajua kama 13 
katika Beroya neno la Muungu linahubiriwa na Paolo, 
wakaja huko wakawatikisa makutano. Ndugu waka- 14 
mpeleka marra Paolo kwenda kama hatta bahari, 
wakikaa huko Sila na Timoteo. Nao waliomchukua 15 
Paolo wakamleta hatta Atene, wakapokea amri kwa 
Sila na Timoteo waje kwake upesi, wakaenda zao. 

Katika Atene alipowangoja Paolo, roho yake ikacho- 16 
meka ndani akiona mji umejaa sanamu. Akajadiliana 17 
katika sunagogi na Wayahudi na waliomcha Muungu, 
na sokoni killa siku nao waliomkuta. Watu wa Wa- 18 
epikurio na Wastoiko, mafilosofo, wakamjia. Wangine 
wakasema, Anataka kusema nini huyu mpuuzi? 
Wangine, Kama ahubiriye miungu migeni. Kwani 
ametoa habari za Isa na kufufuka. Wakamtwaa 19 
wakamleta hatta Areopago, wakisema, Ni halali tujue 
nini elimu hii mpya iliyonenwa nawe? Kwani waleta 20 
mambo mageni masikioni petu. Twataka kujua maana 
ya mambo haya. Kwani Waatene na wageni waliopo 21 
hawakuzumgumza kwa neno, illa kunena ao kusikia 
habari zilizo mpya. 

Akasimama Paolo kati ya Areopago, akasema, 22 
Waume Waatene, nimewaona ninyi katika mambo 
yote mwaogopa sana miungu. Kwani nikipita nika- 23 
angalia maabudu yenu, mama na mathbahu iliyo- 
andikwa, Kwa Muungu asiyejulika. Mliyemwabudu 
pasipo kumjua ndiye niliyewahubiria. Muungu aliyeu- 24 
fanya ulimwengu na vyote vilivyomo, huyu akiwa 
Bwana wa mbingu na inchi, hakai katika nyumba 
zilizofanyika na mikono, wala hatumikwi na mikono ya 25 
watu kama amehitaji neno, ndiye aliyewapa wote uzima, 
na pumuzi, na vyote; akafanya ya damu moja killa 26 
taifa la watu kukaa juu ya mchi yote, akiandika 
muhulla na mipaka ya kukaa kwao; wakimtafuta 27 
Bwana, wakipapasa, wamwone, akiwa si mbali ya killa 
mtu o: kwani katika huyu tunaishi, tunakwenda, 28 
tunakuwapo; kama wangine watungao mashairi kwenu 

K 3 


222 MATENDO KSTI: 

29 wamesema, Kwani sisi wazao wake. Tukiwa wazao wa 
Muungu, hatukupaswa kumthania Muungu, amefa- 
nana na thahabu, ao fetha, ao jiwe, lililofanyikizwa 

30 na busara na akili za waana Adamu. Wakati huo 
wa ujinga Muungu hakuangalia; illa sasa amewaa- 

3l muru watu wote po pote watubu: kwani ameweka 
siku, atakayouhukumu ulimwengu kwa haki, kwa mtu 
aliyemwandika, akiwapa imani wote, alipomfufua katika 
wafu. 

32 Waliposikia kufufuka katika wafu, wangine waka- 
thibaki; wangine wakasema, Tutakusikia tena kwa 

3 hayo. Paolo akatoka hivi katika kati mwao. Baathi 
ya waume wakaambatana naye, wakaamini; katika 
hawa Dionusio Mwareopago, na mwanamke jina lake 
Damari, na wangine pamoja nao. 

18 BAADAYE “Padio akitoka katika Atene, akaja 

2 Korinto. Akaona Myahudi jina lake Akula, aliyeza. 
liwa katika Ponto, amekuja karibu katika Italia, 
pamoja na Prskilla mkewe, kwa sababu Klaudio 
ameamuru Wayahudi wote watoke katika Rumi; 

3 akawajia. Na kwa kuwa na kazi moja akakaa nao 
akatenda kazi: kwani walikuwa kwa kazi wafanyi 
hema. 

4 Akajadiliana katika sunagogi killa sabato, akawaony a 
Wayahudi na Wayonani. 

5 Walipokuja katika Umakedoni Sila na Timoteo, 
akashurutizwa Paolo rohoni, akawashuhudia Wayahudi, 
Isa ndiye Masiya. 

6 Walipojiweka juu yake wakanena unajisi, aka- 
kung'uta nguo zake, akawaambia, Damu yenu juu 
ya vitwa vyenu; mimi safi: tangu sasa nawageukia 

7 mataifa. Akapita huko akaja nyumba ya mtu jina 
lake Yusto, mcha Muungu, nyumba yake mpaka mmo ja 
na sunagegi, 

‘8 Krispo, mkuu wa sunagogi, akamwamini Bwana, na 
nyumba yake yote. Wakorinto wengi wakisikia waka- 

9 amini wakabatizwa. Bwana akamwambia Paolo usiku 

l0 kwa njozi, Si ogope, illa nene, usinyamaze: kwani 
mimi pamoja nawe, wala mtu 'hatakujia akuthuru: 
kwani ninao watu wengi katika mji huu. 

11 Akakaa kitako mwaka na mi Ji sita, akifundisha 
kwao neno lake Muungu. 





MATENDO, XIX. 223 


Hatta Gallio akiwa Prokonsuli wa Akaya, Wayahudi 12 
wakamwondokelea Paolo, wakamleta kwa kiti cha 
hukumu, wakinena kama, Juu ya sheria yetu huyu 13 
anawashawishi watu wamwabudu Muungu. Paolo 14 
akiwa tayari afunue kanwa lake, Gallio akawaambia 
Wayahudi, Kama imekuwa thulumu ao unyonge mwovu, 
enyi Wayahudi, kwa huja ningalichukuliana nanyi; 
ikiwa swali ya neno, na majina, na sheria iliyo kwenn, 15 
angalieni ninyi; mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo 
haya. Akawafukuza katika kitini pa hukumu. Wale # 
wote wakamtwaa Sostene, muku wa sunagogi, waka- 
mpiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Gallio haku- 
tunza neno la haya. 

Paolo akakaa siku kathawakatha, akaagana na ndugu, 18 
akatweka kwenda Shami, na pamoja naye Priskilla na 
Akula; akikata nyele za kitwani katika Kenkrea: 
kwani ameweka nathiri. 

Akafika Efeso, akawaacha huko: akaingia mwenyewe 19 
katika sunagogi, akajadiliana na Wayahudi. 

Walipomtaka azidi kukaa nao, hakukubali; akaagana 3? 
nao, akisema, Imenipasa kabisa nifanye karamu hu 
inayokuja katika Yerusalemi. Nitarudi tena kwenu, 
Muungu akinijalia. 

Akatoka katika Efeso, akafika Kaisariya, akaenda 22 
juu akawasalimia kanisa, akashuka hatta Antiokia. 

Hatta akiisha kukaa kitambo, akatoka akapita 23 
taratibu katika inchi ya Galatia na Frugia, akiwatia 
moyo waanafunzi. 

Myahudi jina lake Apollo, kwa asili Mwiskanderia, 24 
mtu mwenyi elimu, akafika Efeso, akiwa hodari katika 
maandiko. Huyu akafundishwa njia yake Bwana, 25 
akawa mwepesi rohoni, akanena akafundisha sana 
mambo ya Isa, akijua ubatizo wa Yohana tu. Akaanza 26 
kunena pasipo hofu katika sunagogi, hatta walipomsikia 
Akula na Priskilla wakamtwaa wakamfasiria hassa njia 
ya Muungu. Alipotaka kupita hatta Akaya, ndugu 27 
wakamtangulia, wakaandika kwa waanafunzi wamka- 
Tibishe; naye alipofika, akawasayidia sana walioamini 
kwa neema: kwani akawashinda Wayahudi kwa nguvu, 28 
mbele ya watu wote, akionyesha kwa maandiko kama 
Isa ndiye Masiya. 

IKAWA katika kuwako Apollo katika Korinto, 19 


224 MATENDO, XIX. 


Paolo akipita katika inchi za juu, akaja Efeso. Akaona 
2 waanafunzi, akawaambia, Mmepewa Roho Mtakatifu 
mkiammi? Wakamjibu, Illakini kama kuwa Roho 
3 Mtakatifu hatukusikia. Akanena, Kwa nini tena 
mmebatizwa? Wakanena, Kwa ubatizo wake Yohana. 
4 Akanena Paolo, Yohana alibatiza ubatizo wa kutubu, 
akiwaambia watu wamwamini atakayekuja baada yake, 
5 ndiye Masiya Isa. Wakisikia wakabatizwa kwa Jina 
6 lake Bwana Isa, Paolo akawatia mikono, akaja Roho 
Mtakatifu juu yao, wakanena kwa lugha, wakatabiri. 
7 Wakawa waume wote kama thenashara. 
8 Akiingia katika sunagogi, akanena pasipo hofu, 
akitoa huja akionya miezi mitatu mambo ya ufalme wa 
9 Muungu. Hatta wangine wakiwa wamekuwa wagumu, 
wala hawakuamini, illa wakainenea vibaya njia mbele 
ya makutano, akatoka kwao, akawatenga waanafunzi, 
akitoa maneno killa siku katika darasa ya Turano. 

10 Yakawa haya kwa miaka miwili, hatta wote waliokaa 
katika Asia wakalisikia neno la Bwana, na Wayahudi na 
Wayonani. 

il Muungu akatoa nguvu zisizo za killa siku kwa 

12 mikono yake Paolo, hatta wagonjwa wakaletewa nguo 
na mishipi ya katika mwili wake, marathi zikawaacha, 
pepo mbaya zikatoka. 

13 Wakashika watu Wayahudi wasio kwao, waganga, 
kunena juu yao walio na pepo mbaya jina lake Bwana 
Isa, wakisema, Nawaapiza kwa Isa amhubiriye Paolo. 

14 Wakawa waana saba wa Skewa Myahudi, mkohani 

15 mkuu, waliofanya hivi. Akajibu pepo mbaya akawa- 
ambia, Isa namjua, na Paolo namtambua: °m nani 

16 ninyi? Akaruka juu yao mtu aliyepagawa na pepo 
mbaya, akawashinda akawaweza, hatta wakakimbia 
katika nyumba ile utupu na wenyi jeraha. 

17 Haya yakajulika na Wayahudi wote na Wayonani 
waliokaa katika Efeso, hofu ikawaingia wote; jina lake 

18 Bwana Isa likakua. Na wengi wao walioamini wakaja 

19 wakaungama, wakaonyesha matendo yao. Na mari- 
thawa waliotenda mambo yasiyofaa wakaleta vitabū 
vyao, wakaviteketeza machoni pao wote: wakahasibu 

20 thamani yao, wakiona fetha hamsini elfu. Hivi kwa 
nguvu neno la Bwana likakua likaweza. 

21 Haya yakaisha, Paolo akaona rohoni, kupita katika 





MATENDO, XIX. 225 


Umakedoni na Akaya, aende Yerusalemi, akinena, 
Baada ya kuwako huko imenipasa kuona na Rumi. 

Akapeleka katika Umakedoni waliomngojea wawili, 22 
Timoteo na Erasto; akakaa mwenyewe kitambo katika 
Asia. Ukawa wakati huu uthia si haba kwa njia hii. 23 
Kwani mtu, jina lake Demetrio, mfua fetha, aliyefanya 24 
vijumba vya fetha kwa Artemi, akawapatia mafundi 
fayida zisizo chache. Akawakusanya hawa nao walio- 25 
tenda kazi hizo, akanena, Waume, mwajua kama kwa 
kazi hiyo tunayo mali yetu. Mmeona mkasikia kama si 26 
katika Efeso tu, illa katika Asia kama yote, huyu Paolo 
akiwashawishi amegeuza watu marithawa, akisema kama 
siyo miungu iliyofanyika kwa mikono. Hatta si sisi tu 27 
tulioingia hatarini urithi huu wetu ubatilike, illa hekalu 
hili la muungu mke mkuu Artemi lisihesabike neno, 
ukuu wake upate kuangamizwa, aliyeabudiwa na Asia 
nao ulimwengu wote. 

Wakisikia wakajaa hasira, wakapiga kelele wakinena, 28 
Mkuu ni Artemi wa Waefesi. Mji wote ukajawa na 29 
chafuo. Wakaenda kassi kwa moyo mmoja hatta teatro, 
wakichukua nao Gayo na Aristarko, Wamakedoni walio- 
safiri naye Paolo. Paolo akitaka kuwaingilia watu, 30 
waanafunzi wakamzuia. Hatta baathi ya Waasiarko, 31 
walio rafiki zake, wakampelekea, wamwonye asijitoe 
katika teatro. Bassi wangineo wakalia mangineyo, 32 
kwani makusanyiko yakachafuka, wala walio wengi 
hawakujua kwa sababu gani wamekusanyika. Waka- 33 
"mweka mbele Iskander katika makutano, Wayahudi 
wakimsukuma. Iskander akawapungia mkono, akataka 
kutoa huja kwa watu. Wakimjua kama Myahudi, ika- 34 
pigwa kelele moja na wote kama saa mbili, wakilia, 
Mkuu ni Artemi wa Waefesi. 

Mwandishi alipowatuliza makutano akanena, Waume 35 
Waefesi, mtu gani asiyejua kama mji wa Waefesi ni 
mtunza hekalu la Artemi mkuu, nalo lililomwangukia 
Zeu. Kama haya hayakanikani, imewapasa ninyi kuwa 36 
watulivu, wala msifanye neno kwa haraka. Kwani 37 
mmewaleta watu hawa, wasiokwiba kitu kilicho wakf, 
wala wasiomtukana muungu mke wenu. Bassi kama 38 
Demetrio nao mafundi walio naye wana neno na mtu, 
baraza zinazo, kuna na Maprokonsuli: washtakiane. 
Mkitaka neno kwa mambo mangineyo, litafanyika katika 39 


226 MATENDO ZI 
40 kusanyiko lililo halali. Kwani tumeingia hatarini 
tushtakiwe fitina kwa hii ya leo, pasipo sababu tupate 
kutoa hesabu ya kukutanika huku. < 
41 Akinena haya akakomesha kusanyiko. 
20 BAADA ya kutulia uthia, Paolo akawaita waanafu- 
nzi akawasalimia, akatoka asafiri kwenda Umakedoni. 
2 Akipita katika inchi zile akawaonya sana, akafika 
3 Uyonani, akakaa miezi mitatu. Wayahudi wakimfanyia 
hila akitaka kwenda Shami kwa bahari, akashika shauri 
la kurudi kwa Umakedoni. 
4 Wakafuatana naye hatta Asia, Sopater Mberoya; 
Wathessalonika, Aristarko na Sekundo; na Gayo Mder- 
5 be, na Timoteo; Waasia, Tukiko na Trofimo. Hawa 
6 wakitangulia wakatungoja kwa Troa. Sisi tukatweka 
baada ya siku za mikate isiyochachwa katika Filippi, 
tukawafikia katika Troa kwa siku tano; tukakaa huko 
siku saba. 
7 Hatta siku ya juma a pili, tukakutanika tuvunje mi- 
kate, Paolo akasema nao, akitaka kusafiri assubui, aka- 
8 fuliza maneno yake hatta kati ya usiku. Zikawa taa 
9 marithawa katika órofa tulipokutanika. Akakaa kitako 
kijana, jina lake Butuko, katika dirisha, akalemewa na 
usingizi mzito. Hatta Paolo akisema maneno mengi, 
akilemewa na usingizi, akaanguka katika dari ya tatu, 
10 akaokotwa amekufa. Paolo akashuka, akaanguka juu 
yake, akamkumbatia, akanena, Msitaabike; uzima wake 
ll umo ndani yake. Akipanda tena, akavunja mkate, 
akaonja, akazumgumza kathawakatha hatta alfajiri, 
12 hivi akatoka. Wakamleta kijana mzima, wakafarajika 
kupita kadiri. 
13 Sisi tukatangulia kwa merikebu tukaenda hatta Asso, 
tukitaka huko kumpokea Paolo: kwani hivi alivyoa- 
l4 muru, akitaka kwenda mwenyewe kwa mguu. Alipotu- 
15 kuta katika Asso, tukampokea, tukaja Mitulene. Huko 
tukatweka, siku ya pili tukafika panapolekea Kio. Siku 
ngine tukaingia katika Samo, tukakaa Trogullio; siku 
16 iliyofuata tukaja Mileto. Kwani Paolo ameona vema 
kupita Efeso merikebuni, asipate kuongea katika Asia: 
kwani alifanya hima, kama yamkini, awe siku ya Pente- 
kote katika Yerusalemi. 
17 Katika Mileto akatuma hatta Efeso, akawaita wazee 
18 wa kanisa. Walipokuja kwake, akawaambia, Mmejua 





WAPINDO XXI. 2 2 
ninyi, tangu siku za kwanza nilipofika katika Asia, ginsi 
nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana 19 
kwa unenyekevu wote, na machozi, na majaribu yaliyo- 
nipata kwa hila zao Wayahudi, nisivyonyima kitu ki- 
faacho, nisiwaonye, nisiwafundishe nyinyi mbele ya watu 
na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na dli 
Wayonani toba iliyo kwa Muungu, na imani iliyo kwa 
Bwana wetu Isa Masiva. Bassi sasa angalieni, niki- 
fungwa mimi kwa Roho nasafiri hatta Yerusalemi, 
nisipojua mambo yatakayonipata huko, illa kama Roho 23 
Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia kama mafungo na 
mateso yaningoja. Lakini silithanii neno, wala sioni 24 
maisha yangu ina thamani, nimalize mwendo wangu 
kwa furaha, na ungoje niliopewa na Bwana Isa, niishu- 
hudie anjili ya neema yake Muungu. Bassi sasa najua 29 
kama hamtaniona tena uso ninyi nyote, niliyepita kwenu 
nikiuhubiri ufalme. Kwa hiyo nawashuhudisha wote 26 
siku ya leo, kama mimi safi wa damu zao wote, kwani 27 
sikuepuka kuwahubiria shauri lote la Muungu. Anga- 28 
lieni kwenu, na kwa kundi lote Roho Mtakatifu alipo- 
waweka askafu, mlishe kanisa lake Muungu, alilojipatia 
kwa damu yake mwenyewe. Najua kama wataingia 29 
baada ya kutoka kwangu nyama wakali, watawaingilia 
wasiwaachilie kundi; na katika kwenu wenyewe watao- 30 
ndoka watu wanenao yasiyonyoka, wawavute waanafunzi 
nyuma yao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka kama 31 
miaka mitatu usiku na mchana, sikuacha kwa machozi 
kumwonya killa mtu. Bassi sasa, ndugu, nawaweka 32 
kwa Muungu na kwa neno la neema yake, awezaye kuwa- 
jenga na kuwapa ninyi urithi katika kwao wote waliota- 
kasika. Sikutamani fetha, wala thahabu, wala mavazi 33 
ya mtu. Ninyi mwajua, kama yaliyohitajia kwangu ao 34 
kwao walio nami, mikono hii imeyatenda. Nimewao- 39 
nyesha yote, kama mkitenda kazi hivi, imepasa kuwasa- 
yidia wasio na nguvu, na kuyakumbuka maneno yake 
Bwana Isa, alivyosema, Ni heri kutoa kuliko kupokea. 
—Akinena haya, akapiga magote akaomba nao wote. 36 
Wakalia marithawa wote, wakamwangukia Paolo shi- 37 
ngoni wakambusu, wakihuzunika kuliko yote kwa neno 38 
alilosema, kama hawatamtazama tena uso. Wakamshi- 
ndikiza hatta merikebu. 

IKAWA tulipowaacha, tukashua, tukaja kwa njia ya 21 


2 
=> 


228 MATENDO, XXI. 


kunyoka katta Koos, na ya pili yake hatta Rodo, na kuto- 
2 ka huko hatta Patara. Tukiona merikebu ikienda hatta 
3 Foiniki, tukapanda, tukatweka. Bassi Kupro ikionekana, 
tukaiacha upande wa kushoto, tukapita hatta Shami, 
tukashuka kwa Turo, kwani huko merikebu ishushapo 
4 shehena yake. Tukiona waanafunzi, tukakaa huko siku 
saba. Wakamwambia Paolo kwa Roho, asipande hatta 
5 Yerusalemi. Nasi tulipotimiza siku zile, tukatoka 
tukaenda zetu; nao wote wakatushindikiza na wake na 
watoto, hatta kutoka katika mjini: tukapiga magote 
6 pwani, tukaomba. Nasi tulipoagana, tukatwaa meri- 
7 kebu, wakarudi kwao. Hatta tulipokwisha njia yetu 
kutoka Turo, tukafika Ptolemai, tukawapa ndugu salaa- 
8 mu, tukakaa nao siku moja. Hatta ya pili yake sisi 


tuliofuatana naye Paolo tukatoka, tukafika Kaisariya, 


tukaingia nyumbani mwa Filipo mwanjilisti, aliye wao 

9 saba, tukakaa naye. Naye huyu alikuwa na binti wanne 
10 bikira, waliotabiri. Tukikaa siku nyingi, kukashuka 
11 katika Uyahudi nabii mmoja jina lake Agabo. Alipo- 
tufikia akatwaa mshipi wake Paolo akajifunga mikono 
na miguu, akanena, Ndivyo asemavyo Roho Mtakatifu, 
Ndivyo watakavyomfunga Wayahudi wa Yerusalemi mtu 


mwenyi mshipi huu, watamtoa katika mikono ya mataifa. 


12 Tulipoyasikia haya, na sisi na watu wa mahali pale, tuka- 
13 msihi asipande Yerusalemi. Akajibu Paolo, Maana gani 
kulia na kunivunja moyo? kwani ni tayari nisifungwe tu, 
illa nife tena kwa Yerusalemi kwa jina lake Bwana Isa. 
14 Hatta akikataa kushawishwa tukakoma, tukisema, Bwana 
15 apendalo liwe. Baada ya siku hizi tukatweka mizigo tu- 
16 kaenda Yerusalemi. Wakafuatana nasi na waanafunzi wa 
Kaisariya, wakaleta pamoja nao Mnason wa Kupro, mwa- 
nafunzi wa zamani, nyumba yake ndipo tutakapokaa. 
17 Tulipofika Yerusalemi, waanafunzi wakatukaribisha 
18 kwa furaha. Hatta ya pili yake Paolo akaingia pamoja 
19 nasi kwa Yakobo; walikuwako na wazee wote. Alipo- 
kwisha kuwasalimia, akafunua moja moja mambo 
Muungu aliyoyafanya katika mataifa kwa ungoje wake. 
20 Wale waliposikia wakamtukuza Muungu. Waka- 
mwambia, Waona, ndugu, elfu ngapi ziko za Wayahudi 
21 wanaoamini, nao wote wenyi uwivu kwa torati. Nao 
wameambiwa habari zako, kama unawafundisha Waya- 
hudi wote walioko katika mataifa, wamwache Musa, 





MATENDO, XXI. 229 


ukisema imewapasa wasiwatahiri watoto, wala wasiende 
kwa desturi. Bassi nini hii? Jamaa hawana buddi 22 
kukusanyika, kwani watasikia kama umekuja. Bassi 23 
tena ufanye tulivyokuambia. Tunao watu wanne wenyi 
nathiri; uwatwae ujitakase pamoja nao, ukawatolee 24 
fetha wajinyoe vitwa; wote wajue kama mambo wali- 
yoambiwa juu yako, hayana maana, illa mwenyewe 
unakwenda kwa taratibu, ukaishika torati. Nao wa 25 
mataifa wanaoamini, tumeandika tukashika wasifanye 
haya, illa wajilinde tu katika vitu vilivyotolewa kwa 
sanamu, na katika damu, navyo vilivyosongwa, na ka- 
tika usharati. 

Paolo akawatwaa watu, siku ya pili akajitakasa 26 
pamoja nao akaingia katika hekalu, kuonyesha kuti- 
mizwa siku za kutakasa kwake, hatta sadaka itolewe 
kwa killa mmoja wao. Hatta siku saba zilipo karibu 27 
kwisha, Wayahudi walio wa Asia, walipomwona katika 
hekalu, wakawataharikisha watu wote, wakamtia mi- 
kono, wakita, Watu wa Israeli, msayidie. Huyu ndiye 28 
anayewafundisha wote pahali pote juu ya watu, na 
torati, na mahali hapa. Naye tena amewaleta Wayo- 
nani katika hekalu, akafanya unajisi kwa mahali hapa 
patakatifu. Kwani wameona pamoja naye mjini Tro- 29 
fimo Mwefesi, wakamthania Paolo amemleta hekaluni. 
Mji wote ukafathaika, watu wakakusanyika hima. 30 
Wakamtwaa Paolo, wakamvuta 'nje ya hekalu; marra 
ikafungwa milango. 

Wakitafuta wamue, habari zikamjia akida wa jeshi, 31 
kama Yerusalemi yote imechafuka: akatwaa marra 32 
asikari na amiri akapiga mbio kwao. Nao wakimwona 
akida na asikari, wakaacha kumpiga Paolo. Akida 33 
akakaribia akamtwaa, akaamuru afungwe na mikufu 
miwili, akauliza, Yu nani, na alilolifanya nini? Wa- 34 
ngine wa katika makutano wakanena mangineyo. 
Asiweze kupata iliyo yakini kwa uthia, akaamuru 
wamchukue gerezani. Walipofika juu ya daraja, ikawa 35 
akachukuliwa na asikari kwa jeuri ya makutano : kwani 86 
jamii ya watu wakafuata, wakilia, Mwondolee huyu. 

Katika kuingizwa katika gereza Paolo akamwambia 87 
akida, Ruksa nikwambie neno? Akasema, Wajua 
Kiyonani? Si wewe Mmisri yule aliyefanya fitina ya 38 
siku hizi, akachukua barani watu wale elfu "nne wauaji? 


230 MATENDO, Ki: 
39 Akanena Paolo, Mimi mtu Myahudi, Mtarso wa Kilikia, 


mwenyeji wa mji usio mnyonge. Nakuomba, uwe 
40 rathi niseme nao watu. Akikubali, Paolo, akisimama 
juu ya madaraja, akawapungia watu mkono, hatta 
ikiwa kimya kabisa akawasemea kwa lugha ya Kie- 
brania, akanena, 
22 WAUME ndugu na baba, mnisikie nikiwatolea huja. 

2 Waliposikia kama anawasemea kwa lugha ya Kiebrania, 
wakazidi kunyamaza. 

3 Akanena, Mimi ni mtu Myahudi, niliyezaliwa katika 
Tarso ya Kilikia, nikaelimishwa katika mji huu miguuni 
pa Gamaliel, nikafundishwa sheria ya baba zetu hassa, 
nikiwa ’mwivu kwa Muungu, kama ninyi nyote leo: 

4 nikawafukuza wa njia hii hatta kufa, nikafunga nikatia 

9 gerezani na waume na wake. Kama hatta mkohani 
mkuu ni shahidi wangu, na wazee: nikipewa nao barua 
kwa ndugu, nikaenda Dameski niwalete walioko wame- 
fungwa hatta Yerusalemi waathibiwe. 

6 Ikawa nikisafiri nikafika karibu na' Dameski kama 
aththuuri, marra ikang’aa katika mbingu nuru kuu juu 

7 yangu. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikinambia, 

8 Saul, Saul, mbona wanifukuza ? - Nikajibu, Nani weye, 
Bwana? Akaniambia, Mimi ni Isa Mnazrani, unifu- 

9 kuzaye. Wale walio nami wakaiona nuru wakaingiwa 

10 na hofn, illa sauti iliyosema nami hawakuisikia. Ni- 
kanena, Nifanye nini, Bwana? Bwana akaniambia, 
Ukiondoka uende Dameski, na huko utaambiwa yote 

11 uliyoamriwa uyatende. Kama sikuona kwa anga la 
nuru ile, nikishikwa mkono nao walio nami, nalikuja 

12 Dameski. Akaja kwangu Ananiya, mtu mtawa katika 
sheria, aliyeshuhudiwa na Wayahudi wote waliokaa 

13 huko, akasimama, akaniambia, Ndugu Saul, uone. 
Nami saa ileile nikamwona. Akanena, Muungu wa 
baba zetu amekuchagua umjue apendavyo, ukamwone 

15 Mwenyi haki, ukasikie sauti katika kanwa lake; kama 
utakuwa shahidi kwake kwa watu wote ya haya uliyo- 

16 yaona ukayasikia. Bassi sasa utakuwaje? Ondoke 
ubatizwe uoshee mbali thambi zako, ukimwitia jina 
Jake. 

17 Ikawa nikirudi hatta Yerusalemi nikasali katika 

1$ hekalu, nikawa katika kuzimia roho, nikamwona aki- 
niambia, Hima, utoke upesi katika Yerusalemi, kwani 





MATENDO, XXIII. 231 


hawatakubali ushahidi wako juu yangu. Nikanena, 19 
Bwana, wajua hawa, kama mimi nalikuwa nikiwafunga, 
nikawapioa katika killa sunagogi, waliokuamini wewe. 
Napo ilipomwagwa damu ya shahidi wako Stefano, 20 
nalikuwa mimi nikisimamia nikakubali, nikalinda nguo 
zao waliompoteza. Akaniambia, Ondoka, nami nita- 21 
kupeleka mbali kwa mataifa— 

Wakamsikia hatta nene hili, wakapaliza sauti zao 22 
wakanena, Mtoe huyu katika inchi : haimpasi kuishi. 
Nao wakipiga makelele, wakitupia mbali nguo, waki- 28 
tupa juu mavumbi, akida akaamuru wamlete ndani ya 24 
gereza, akasema wamjaribu kwa mapigo, ajue kwa saba- 
bu gani wamemlilia hivyo. 

Wakiwa wanamfunga kwa kanda, Paolo akamwambia 25 
amiri aliyesimamia, Ni halali kwenu kumpiga mtu aliye 
Mrumi, wala hajahukumiwa? Amiri akisikia haya, 26 
akaenda kwa akida akampa habari akisema, Wataka 
kutenda nini? Kwani mtu huyu ni Mrumi. Akaja 27 
akida akamwambia, Nambie, weweu Mrumi? Akasema, 
Naam. Akajibu akida, Mimi nalipata wenyeji huu kwa 28 
ras il mali nyingi. Paolo akasema, Mimi kwa kuza- . 
Mara wakamwacha waliokuwa wangalimjaribu : 29 
akida akaogopa akimjua ni Mrumi, ya kwamba ame- 
mfunga. 

Siku ya pili akitaka kujua yaliyo yakini, kwa nini 30 
ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akaamuru 
wakusanyike wakohani wakuu na ka yote, akamchu- 
kua chini Paolo aka” mweka kwao. 

PAOLO akawatazama sana baraza, akanena, Waume 23 
ndugu, Mimi kwa moyo mwema wote nimekwenda 
mbele ya Muungu hatta siku hii. 

Mkohani mkuu Ananiya akawaamuru waliosimama 
naye wampige kanwa. Paolo akamwambia, Muungu 
atakupiga wewe, ukuta uliokandikwa: umekaa kunia- 
mua kwa sheria, ukaikosa ukiniamria nipigwe. Walio- 
simama naye wakanena, Wamtukana mkohani mkuu 
wa Muungu? Akasema Paolo, Sikumjua, ndugu, 
kama ndiye mkohani mkuu: kwani imeandikwa, Mkuu 
wa watu wako, usimnenee vibaya. 

Akijua Paolo, kama sehemu moja Masadukayo, nayo 6 
ya pili Mafarisayo, akapiga kelele katika baraza, Waume 
ndugu, mimi Farisayo, mwana wa Mafarisayo: kwa tu- 


œo w 


voo P 


232 MATENDO, XXIII. 


7 maini na kiyama ya wafu ninahukumiwa. Akinena 
haya, ilikuwa fitina ya Mafarisayo na Masadukayo, 
8 jamaa ikatengwa : kwani Masadukayo husema, hapana 
kufufuka, wala malaika, wala pepo. Mafarisayo wa- 
9 ungama wote. Kukawa makelele mengi. Wakasima- 
ma waandishi wa sehemu ya Mafarisayo, wakashindana, 
wakanena, Hatuoni baya katika mtu huyu: kama pepo 

10 amesema naye, ao malaika— Fitina ikiwa nyingi, aki- 
thani akida angaliraruliwa Paolo nao, akaamuru jeshi 
washuke wamtwae kwa nguvu katika kati mwao, wa- 
mlete gerezani. 

ll Usiku uliofuata, Bwana akasimama naye akanena, 
Uwe na moyo mkuu: kama ulivyonishuhudia katika 
Yerusalemi, imekupasa kunishuhudia hivyo katika Rumi. 

12 Ukiwa mchana, Wayahudi wakafanya agano wakaji- 
laania, wakisema, hawatakula wala hawatakunywa, illa 

13 walipomua Paolo. Wakapita arobaini walioapiana hivi. 

14 Wakaja kwa wakohani wakuu na wazee, wakanena, Tume- 

19 jiapia kiapo tusionje kitu, hatta tutakapomua Paolo. Sasa 
ninyi pamoja na baraza mmwonye akida kama amlete 
kwenu, kama mmetaka kuyajua yakini yaliyo yake, nasi 
kabla asijakaribia, tu tayari tumue. 

16 Akisikia mwana wa ndugu mke wake Paolo hila hii, 

17 akaja akaingia katika gereza akamwambia Paolo. Akaita 
Paolo amiri, akasema, Kijana huyu umlete kwa akida: 

18 anazo habari za kumpa. Akamtwaa akamleta kwa akida, 
akasema, Paolo aliyefungwa aliniita akanitaka nikuletee 

19 kijana huyu, akiwa na neno la kukwambia. Akida 
akimtwaa mkono akajitenga faraghani, akauliza, Habari 

20 gani unazo unipe? Akanena, Wayahudi wameagana 
wakutake umlete assubui Paolo katika baraza, kama 

21 watakao kuzidi kumwulizia. Wewe usikubali: kwani 
wanamwotea watu zayidi ya arobaini waliojilaania wa- 
sile, wala wasinywe, hatta watakapomua ; nao sasa ta- 

22 yari wakitazamia ahadi kwako. Akida akamwaga ki- 
jana, akimwagiza, Usimwambie mtu kama umenionyesha 
haya. 

23 aa maamiri wawili, akinena, "Mweke tayari asikari 
miteen kwenda hatta Kaisariya, na wapanda frasi sabwini, 

24 na wenyi mikuke miteen, kwa saa tatu ya usiku, kuwa- 
patia nyama wampandishe Paolo, wamlete salama kwa 
Felike ilwali. 





MATENDO, XXIV. 233 


Akaandika barua, akifuata namna hii: Klaudio Lusia 3? 
kwa liwali en nasih Felike, salaamu. Mtu huyu ali- 27 
kamatwa na Wayahudi, angaliuawa nao; nikaja na jeshi 
nikamtoa, nikiambiwa kama ni Mrumi. Nikitaka kujua 28 
sababu waliyomshtakia nikamleta barazani mwao: nikao- 29 
na ameshtakiwa kwa maswali ya sheria yao, wala hakuna 
mshtaka wa kufa wala kufungwa. Nikipewa habari 30 
kama hila zinafanyika na Wayahudi juu yake, marra 
nikampeleka kwako, nikawaonya waliomshtaki wanene 
mambo yake mbele yako. Salaamu. 

Waasikari, walivyoagizwa, wakachukua Paolo waka- 31 
mleta usiku hatta Antipatri : hatta assubui wakawaacha 32 
wapandao frasi waenende naye, wakarudi gerezani. Nao 33 
wakifika Kaisariya wakampa liwali barua, wakamtolea 
Paolo. Akisoma akauliza ya eparkia gani. Akijua kama 34 
ya Kilikia, akasema, Nitakusikia watakapokuwako na 35 
washtaki wako. Akaamuru alindwe katika pretorio ya 
Herode. 

BAADA ya siku tano akashuka mkohani mkuu 24 
Ananiya nao wazee, na mnenaji mmoja Tertullo, walio- 
mpa liwali habari za Paolo. Alipoitwa, Tertullo akaa- 2 
nza kumshtaki, akisema, Tukiwa tumepata amani nyingi 
kwa wewe, na mambo yamekuwa mema kwa taifa hili 
kwa tunza lako, siku zote na mahali pote tunakubali,ee 3 
Felike mwema, kwa shukrani yote. Illa nisizidi kuku- 4 
chosha, nakusihi utusikie kwa muhtasari kwa upole 
wako. Kwani tumemwona mtu huyu mkorofi, aliye- 5 
anza fitina katika Wayahudi wote walio ulimwenguni, 
mtangulia wa uzushi wao Nazarani, aliyejaribu kulitia 6 
unajisi hekalu: tuliyemkamata, na kwa sheria yetu 
tukataka kumhukumia. Akaja Lusia akida na nguvu 
nyingi, akamtwaa katika mikononi mwetu, akiwaa- 
muru waliomshtaki waje kwako: kwa huyu waweza, 
kwa kumwuliza mwenyewe, kuyajua haya yote tunayo- 
mshtakia. Wayahudi wakakubali, wakasema ndivyo 9 
yalivyo. 

Akajibu Paolo, liwali akifanya ishara anene, Nikijua 10 
kama umekuwa tangu miaka mingi mwamuzi wa taifa 
letu, nakutolea mambo yangu kwa moyo mwepesi, uki- 11 
weza kuona kama siku hazipiti thenashara tangu nili- 
popanda kuabudu katika Yerusalemi. Wala hawaku- 12 
mona katika hekalu nikijadiliana na mtu, wala kufanya 


Q0 ~ 


234 MATEN DOMNI 
fitina katika makutano, wala katika masunagogi, wala 

13 katika mji, wala hawawezi kuyathubutisha waliyoni- 

l4 shtakia sasa. Illa naungama kwako kama kwa njia wa- 
itayo uzushi namwabudu Muungu wa baba zetu, nikiya- 
amini yote yaliyoandikwa katika torati na katika mana- 

15 bii, nikiwa na tumaini kwa Muungu, kama nao wenye- 
we hukubali, kama itakuwa kiyama ya wafu, nao wenyi 

16 haki, nao wasio na haki. Katika haya najizoeza kuwa 
na moyo pasipo kabisa hatiya, wala kwa Muungu, wala 

17 kwa watu. Hatta baada ya miaka mingi nalikuja niwa- 

18 letee fetha watu wa taifa langu, na sadaka. Kwa hiyo 
wakaniona katika hekalu nimesafika, pasipo makutano 

19 wala pasipo makelele, walio Wayahudi wa Asia: walio- 
paswa kuwapo mbele yako na kushtaki, kama wanalo 

20 neno nami. Ama hawa waseme wenyewe kosa gani 

2l waliloliona kwangu niliposimama mbele ya baraza, illa 
kwa sauti hii moja niliyopiga nikisimama kwao, kama 
kwa kufufuka wafu mimi nahukumiwa leo kwenu. 

22. Akawaakirisha Felike, akizidi kuyajua mambo ya 
njia hii, akisema, Atakapokuja Lusia akida, nitayajua 

Zo yenu yote. Akaamuru amiri amlinde, asithiiki, wala 
asimzule mtu aliye wake asimtumikie. 

24 Baada ya siku Felike akiwapo na Drusilla mkewe, 
aliye Myahudi, akamwita Paolo, akamsikia ya imani 

29 yake Masiya. Akiyanena ya haki, na kiasi, na hukumu 
itakayokuja, akatiwa hofu Felike, akajibu, Sasa uende 

26 zako: wakati ukiwadia nitakuitia tena. Akataraja 
kama atapewa mali na Paolo: kwa hiyo akazidi kumpe- 
lekea aseme naye. 

27 Miaka miwili ikipita, Felike akapewa badala Portio 
Festo. Akitaka Felike kuwafanyia Wayahudi fathili, 
akamwacha Paolo amefungwa. 

25 FESTO akifika katika eparkia, baada ya siku tatu 

2 akapanda hatta Yerusalemi katika Kaisariya. Waka- 
mwonyesha mkohani mkuu nao wa kwanza Wayahudi 

3juu ya Paolo, wakamsihi, wakitaka fathili juu yake, 
ampelekee aje Yerusalemi, wakifanya maoteo wamue 
njiani. 

4 Festo akajibu, Paolo atalindwa katika Kaisariya, naye 

5 mwenyewe karibu atakwenda zake. Naye akasema, 
Walio wenyi nguvu, mshuke pamoja nami, mmshtaki 

6 mtu huyu, likiwa neno kwake. Akiongea kwao siku 








MATENDO, XXV. 235 


zisizopita kumi ao nane, akashuka Kaisariya ; assubui 
akakaa kitini mwa A OAN akaamuru Talo aletwe. 
Akiwako huko wakamsimamia Wayahudi walioshuka 7 
katika Yerusalemi, wakileta mashtaka mengi na mazito 
juu ya Paolo, wasiyoweza kuyathubutisha: akitoa huja 8 
yake, kama Si kwa sheria ya Wayahudi, wala si juu ya 
hekalu, wala si kwa Kaisari, sikukosa neno. Naye Festo 9 
akitaka kuwafanyia fathili W ayahudi, akamjibu Paolo, 
akisema, Wapenda kwenda Yerusalemi uhukumiwe 
huko mbele yangu? Akanena Paolo, Nipo nimesimama 10 
kitini pa Kaisari, nipaswapo nihukumiwe. Wayahudi 
sikuwakosa, kama nawe umejua sana. Kama nimekosa 11 
ao nimetenda neno la kustahili kufa, sikatai kufa; kama 
silo neno wanalonishtakia hawa, hawezi mtu kunitoa 
kwao. Namwitia Kaisari. Festo akiisha kusema na 12 
baraza akajibu, Umemwitia Kaisari? Kwa Kaisari 
utak wenda. 

Hatta siku zilipopita, A grippa mfalme na Berenike wa- 13 
kafika Kaisariya, kumpa Festo salaamu. Nao wakiongea 14 
siku nyingi naye, Festo aka’mwekea mfalme mambo ya 
Paolo, akinena, Mtu yuko aliyeachwa na Felike amefu- 
ngwa: nami nikiwa katika Yerusalemi, wakohani wakuu 15 
na wazee wa Wayahudi wakamwonyeshea, wakitaka 
hukumu juu yake. Nikawajibu kama si desturi ya 16 
Warumi kumtoa mtu aliyeshtakiwa, asipokuwa nao 
wamshtakio uso kwa uso, akapewa nafasi atoe huja juu 
ya mashtaka. Wakifuatana hatta hapa, nisipokawia, 17 
siku ya pili nikakaa kitini mwa hukumu, nikaamuru 
mtu aletwe. Waliomshtaki wakimsimamia hawakuleta 18 
neno baya kama nilivyothani, illa walikuwa na maswali 19 
juu yake ya dini yao, na ya mtu Isa aliyekufa, aliyom- 
nenea Paolo yu hayi. 2 Nikiona shaka mimi kwa maswali 20 
ya haya, nikanena kama amependa kwenda Yerusalemi 
ahukumiwe huko kwa haya. Paolo akutia alindwe kwa 21 
kusikia kwa Augusto, nikaamuru alindwe hatta nitaka- 
popeleka kwa Kaisari. Agrippa akamwambia Festo, 22 
Ningalitaka na mimi kumsikia mtu huyu. Naye, Assu- 
bui, akasema, utamsikia. 

Hatta assubui, akija Agrippa na Berenike na shangwi 23 
nyingi, wakaingia mahali pa kusikia, pamoja nao maa- 
kida, na watu walio bora wa mjini: akaamuru Festo, 
Paolo akaletwa. 


236 MATENDO, XXVI. 


24 Akanena Festo, Mfalme Agrippa, nanyi wote mnao 
pamoja nasi, mwamwona huyu, waliyemtakia sana kwa- 
ngu jamii yote wa Wayahudi, na katika Yerusalemi na 

25 hapa, wakipiga kelele haifai azidi kuwa hayi. Nikiona 
kama hakutenda neno la kustahili kufa, naye huyu 

26 amemwitia Augusto, nikaamua kumpeleka. Wala sina 
neno lake lililo yakini nimwandikie bwana. Kwa hiyo 
nimemleta mbele yenu, na ya kwanza mbele yako, 
mfalme Agrippa, illi, maulizo yakifanyika, nipate neno 

27 la kuandika. Kwani naona haina maana, kumpeleka 
aliyefungwa wala kutoa kuonyesha mashtaka yake. 

26 AGRIPPA akamwambia Paolo, Unayo ruksa useme 
maneno yako. Paolo akanyosha mkono akatoa maneno, 

2 Niliyoshtakiwa yote kwa Wayahudi, mfalme Agrippa, 
3 najiona heri nikinena mbele yako leo: kwani umeyajua 
yote yaliyo katika Wayahudi, na desturi, na maswali : 
kwa hivyo nakuomba unisikie kwa upole. 
4 Maisha yangu tangu ujana, uliokuwa tangu mwanzo 
9 katika taifa langu katika Yerusalemi, wajua Wayahudi 
wote; walionijua tangu zamani, kama wangependa ku- 
shuhudu, kama kwa mathehebu iliyo hassa ya dini yetu, 
6 nikakaa Farisayo. Na sasa kwa tumaini la ahadi wali- 
yopewa baba zetu na Muungu nasimama nihukumiwe. 
7 Hiyo makabila yetu thenashara, wakiabudu kwa nguvu 
usiku na mchana, wataraja kuifikia. Kwa tumaini hilo 
8 nimestakiwa, ee mfalme, na Wayahudi. Mbona ime- 
thaniwa nanyi isiyosadikiwa, Muungu akiwafufua wafu? 
9 Mimi nalithani kwa ndani imenipasa nitende mambo 

10 mengi juu ya jina lake Isa Mnazareti. Nikayafa- 
nya katika Yerusalemi: na watakatifu wengi mimi 
naliwafunga katika malindo, nikipewa nguvu na wa- 

ll kohani wakuu: nao wakiuawa nikatia sauti. Katika 
masunagogi mengi marra nyingi nikawaathibu nikawa- 
shurutisha wanene unajisi; hatta nikichukuliwa na ha- 

12 sira nikawafukuza na katika miji ya ugenini. Katika 
hii nikiwa nikienda Dameski na nguvu na agizo la mko- 

13 hani mkuu, aththuuri, ee mfalme, naliona njiani katika 
mbingu, juu yangu nao waliosafiri nami, iking’aa nuru 

14 kuliko anga la jua. Tukaanguka katika inchi wote, 
nikasikia sauti ikisema nami, ikinena kwa maneno ya 
Kiebrania, Saul, Saul, mbona wanifukuza? ni gumu 

15 uyapigie mateke yachomayo. Nikanena, U nani, Bwa- 








MATENDO, XXVII. 237 


na? Bwana akanena, Mimi ni Isa, unifukuzaye wewe. 
Illa ondoke, simama juu ya miguu yako: kwa hiyo 16 
nimekutokea, nikufanye mtumishi na shahidi ya haya 
uliyoyaona nayo utakayoonyeshwa; nikikutoa katika 17 
kwao watu na katika mataifa, kwao hawa sasa nakutu- 
ma, uwafumbushe macho, uwageuze kwa nuru katika 18 
giza, na katika nguvu zake shetani kwa Muungu, wapewe 
masamehe ya thambi, na urithi kwao waliotakaswa, kwa 
imani iliyo kwa mimi. Nami, mfalme Agrippa, sikuasi 19 
| juu ya maonyesho ya mbinguni: lakini kwanza kwao 20 
walio katika Dameski nao katika Yerusalemi, hatta inchi 
yote, kwa Wayahudi na kwa wamataifa, nalihubiri kutu- 

bu na kumgeukia Muungu, wakiyatenda yaliyoipasa 
toba. Kwa sababu ya haya Wayahudi wakanikamata 21 
katika hekalu, wakajaribu kuniua. Nikijaliwa na Muu- 22 
ngu, hatta siku hii nipo, nisipowashuhudia wadogo wala 
wakuu neno moja, illa nabii waliyosema yatakuwa, naye 
Musa: kama Masiya ni mteswa, kama akiwa wa kwanza 23 
katika kufufuka wafu, atahubiri nuru kwao watu na 
kwa mataifa. 

Akitoa hivi huja yake, Festo akasema kwa sauti kuu, 24 
Akili zako zimepotea, Paolo; elimu nyingi zimepoteza 
akili zako. 

Naye, Akili zangu hazikupotea, akanena, ee Festo 25 
mwema ; lakini nayatoa maneno yaliyo ya kweli na ya 
kiasi. Kwani mfalme amejua haya, mbele yake nanena 26 
pasipo hofu. Kwani sithani neno moja la haya lime- 
—mstirikia; kwani hilo halikufanyika pembeni. Waami- 27 
Oni, ee mfalme Agrippa, manabii? Najua kama waamini. 
Naye Agrippa kwa Paolo, Kwa machache mimi wani- 28 
shawishi kuwa Mmasihiya. 

Paolo akanena, Namwomba Muungu, kwa machache 29 
na kwa mengi, si wewe tu, illa wanaonisikia leo wote, 
wawe kama mimi, pasipo mafungo haya. Akisha 30 
kunena haya, akaondoka mfalme, na liwali, na Berenike, 
nao waliokaa kitako pamoja nao. Wakienda mbali 31 
wakanena wao kwa wao, wakasema, kama Hatendi neno 
mtu huyu la kustahili kufa wala kufungwa. Agrippa 32 
akamwambia Festo, Mtu huyu angaliweza kufunguliwa 
kama hangalimwitia Kaisari. 

IKIAMRIWA twende sisi kwa bahari hatta Italia, 27 
wakamtoa Paolo na wangineo waliofungwa kwa amiri 
Jina lake Yulio, wa kikozi cha Augusto. 


238 MATENDO, XXVII. 


2. Tukapanda katika merikebu ya Adramuttio, itaka- 
yokwenda pahali katika Asia, tukatweka, akiwapo nasi 
3 Aristarko Mmakedoni wa Thessalonika. Siku ya pili 
tukatua katika Sidoni. Yulio akamtendea Paolo kwa 
upole, akampa ruksa aende kwa rafiki zake apate kutu- 
4&4 nzwa. Tukitweka huko tukapita chini ya Kupro, kwa 
5 kuwa pepo za omo. Tukipita katika bahari iliyo kwa 
6 Kilikia na Pamfulia, tukafika Mura ya Lukia. Huko 
amiri akaona merikebu ya Iskanderia ikienda Italia, 
akatupandisha. 
7 Hatta siku katháwakatha tukaenda polepole, tukafika 
“kwa shidda hatta Knido, upepo ukituzuia, tukapita chini 
8 ya Krete hatta Salmone. Tukaipita kwa shidda tukaja 
mahali paitwapo Bandari nzuri, palipo karibu na mji 
9 Lasaya. Wakati marithawa ukiisha, ikawa tena hatari 
kwenda baharini, kwani siku ya kufunga sasa imepita, 
10 Paolo akawaonya akinena, Waume, naona kama safari 
hii itakuwa na mathara na hasara nyingi, si ya shehena 
11 na merikebu tu, illa na maisha zetu. Amiri akawaa- 
mini nakhotha na mwenyi merikebu kuliko yale aliyo- 
12 yanena Paolo. Bandari isipowekwa vema wakae humu 
wakati wa thoruba, walio wengi wakatoa shauri watweke 
na huko, illi wapate kufika Foiniki, wakae huko wakati 
wa thoruba, ndiyo bandari ya Krete iliyolekea matlaa 
13 ayuk na matlaa akrab. Ikivuma kusi wakathani wame- 
pata waliokusudia, wakang’oa nanga, wakapita karibu 
14 sana na Krete. Baadaye kitambo ukawapiga upepo wa 
15 tufanu ulioitwa Eurakulo. Merikebu ikikamatwa, wala 
haikuweza kuulekea upepo, tukaiacha, tukichukuliwa. 
16 Tukienda upesi chini ya kisiwa kilichoitwa Klauda, 
17 tukapata kwa shidda kuiweza mashua. Tulipoitweka 
tukatumia masayidio tukaifunga chini merikebu. Wa- 
kiogopa wasiangukie Surti, wakashusha foramali, hivi 
18 wakachukuliwa. Tukipigwa sana na thoruba, siku ya 
19 pili wakatupa vizito, hatta ya tatu tukatupia mbali kwa 
20 mikono yetu sisi pambo la merikebu. Wala jua wala 
nyota siku nyingi hazionekani, thoruba si haba ikakaa 
juu yetu, hatima tamaa yote ya kuokoka sisi ikakatika. 
21 Njaa ikiwa nyingi, akasimama Paolo kati yao akawaa- 
mbia, Iliwapasa, waume, kunisikilizia msing’oe katika 
22 Krete, kupata mathara haya na hasara. Illa sasa na- 
waonya mpate moyo: kwani haitapotea maisha moja 
23 kwenu, illa merikebu. Kwani alisimama kwangu usiku 































MATENDO, XXVII. 239 


huu malaika yake Muungu, niliye wake nikimtumikia, 
akanena, Usiogope, Paolo; sharti usimame kwa Kaisari: 24 
| kaangalia, amekupa Muungu wote wasafirio pamoja 
nawe. Kwa hiyo 'mwe na moyo, waume: kwani na- 25 
mwamini Muungu, kama itakuwa kwa ginsi nilivyoa- 
mbiwa. Illa sharti tupande katika kisiwa. Ukawa $#$ 
usiku wa arobatashara, tukichukuliwa katika Adria, 
kati ya usiku wabaharia wakathani inchi inawakaribia. 
Wakitia bildi wakaona mapima asharini : wakiendelea 28 
kidogo wakatia bildi tena, wakaona mapima hamsta- 
shara. Wakaogopa tusipande panapo mawe; wakatupa 29 
nanga nne katika shetri, wakaomba mchana uwe. Ba- 30 
haria wakitaka kukimbia katika merikebuni, wakashusha 
mashua baharini, kama wangalitaka kunyosha nanga 
katika omo. Paolo akawaambia amiri na asikari, Wasi- 31 
pokaa hawa katika merikebu, hamwezi kuokoka ninyi. 
Asikari, wakazikata kamba za mashua, wakaiacha 1a- 32 
nguke. Hatta ulipokuwa mchana unakuwa, Paolo 33 
akawasihi watwae wote vyakula, akinena, Leo siku ya 
arobatashara, mmengoja mkashinda pasipo chakula msi- 
twae kitu. Kwa hiyo nawasihi mtwae vyakula, kwani 34 
itakuwa kwa wokovu wenu: kwani hakuna unyele 
kitwani mwenu utakaopotea. Akinena haya akatwaa 35 
mkate, akamshukuru Muungu machoni pao wote, aka- 
vunja akaanza kula. Wakipata moyo wote, nao waka- 36 
twaa vyakula. Tukawa wote walio hayi katika meri- 37 
kebu, miteen, sabwini na sita. Wakishiba na chakula, 38 
| wakaifanya merikebu nyepesi, wakaitupia nafaka ba- 
(harini. Ukiwa mchana, hawakuitambua inchi: illa 39 


| Wakifikia pahali penyi mawimbi mawili, AE e, 41 
jahazi. Omo yake ikakazwa, ikakaa isitikisike, illa 
Ishetri ikafamuka kwa nguvu za mawimbi. Shauri la 42 
asikari likawa waliofangwa wauawe, mtu asiogelee 
mbali akimbie. Amiri akitaka kumponya Paolo aka- 43 
| wazuilia makusudi, akaamuru wajuao kuogelea wajitupe 
awanza, watoke hatta inchi; nao waliosalia, hawa juu 44 
ya mbao, hawa juu ya vitu vya merikebuni. Hivi 
wakapata wote kufika salama hatta inchi. 


240 MATENDO, XXVIII. 
28 TUKIISHA kuokoka, tukajua Melita, ndilo jina lake 


2 kisiwa. Washenzi wakatufanyia wema usio wa killa 
siku. Wakakoka moto, wakatukaribisha killa mtu, kwa 
mvua iliyokunya na baridi. 

3 Akikusanya Paolo mzigo wa vijiti, akatia motoni, 

4; nyoka akatoka kwa hari akamkamata mkono. Washe- 
nzi wakimwona nyama akimwangikia mkono, wakanena 
wao kwa wao, Yakini mtu huyu muuaji; akiokoka 

5 katika bahari, haki hamwachi aishi. Naye akamtikisia 

6 mbali nyama katika moto; hakuna mathara. Wale 
wakangoja angalivimba, ao angalianguka ghafala ame- 
kufa: hatta walipokwisha kungoja sana, wala haku- 
mwona neno limempata, wakageuka wakasema, Huyu 
ni muungu. 

7 Katika karibu na mahali pale palikuwa mashamba 
yake mkuu wa kisiwa, jina lake Publio; aliyetukaribi- 
sha akatufanya wageni wake kwa moyo mwema siku 

8 tatu. Ikawa baba yake Publio amelazwa, akiwa na 
homa na kuhara damu: akamwingilia Paolo, akaomba, 

9 akamtia mikono, akamponya. Yakiwa haya, wangine 
walio na ugonjwa katika kisiwa wakaja, wakaponyeka : 

10 wakatuheshimia kwa heshima nyingi. Hatta tulipo- 
toka wakatupakilia vifaa. 

11 Baada ya miezi mitatu tukatoka katika merikebu ya 
Iskanderia, iliyokaa wakati wa thoruba katika kisiwa, 

12 ishara yake Dioskuri. Tukashuka katika Surakusa, tuka- 

13 kaa siku tatu. Tukizunguka katika hapa tukafika Regio: 
baada ya siku moja ikavuma kusi, siku ya pili tukaja 

14 Puteoli. Huko tukaona ndugu, tukaitwa nao tukae siku 

15 saba: hivi tukaja Rumi. Na huko ndugu wakisikia 
mambo yetu, wakaja watukute hatta Appiiforo na Tres- 
taberne. Akiwaona Paolo akamshukuru Muungu, aka- 
thubutika. 

16 Tukaja hatta Rumi; amiri akawatoa waliofungwa 
kwa jemadari: Paolo akapewa ruksa akae kwake mwe- 
nyewe pamoja na asikari aliyemlinda. 

17 Ikawa baada ya siku tatu, akawaita Wayahudi walio 
wakuu : hatta walipokuja, akawaambia, Waume ndugu, 
mimi sikufanya neno juu ya watu, wala juu ya desturi 
za baba zetu, nikatolewa nimefungwa katika Yerusa- 

18 lemi mkononi mwa Warumi. Hawa wakiniuliza waka- 
taka kunifungua, kwani jambo la kufia hakuna kwangu. 





MATENDO, XXVIII. 241 


Illa Wayahudi wakigombeza, nalishurutishwa nimwitie 19 
Kaisari; si kama ninalo neno la kuwashtakia taifa langu. 
Kwa sababu hiyo nimewaita, niwaone nikaseme nanyi: 20 
kwani kwa ajili ya tumaini la Israeli nimezungukwa na 
mkufu huu. 

Wale wakamwambia, Sisi hatukupokea nyaraka juu 21 
yako katika Uyahudi, wala ndugu aliyopo hakuleta 
habari, wala hakunena neno baya juu yako. Illa sisi 22 
twapenda kusikia kwako uonaje: kwani tumeijua ma- 
thehebu hii po pote hugombezwa. 

Waka mwekea siku, wakaja wengi kwake alikokaa, 23 
akawaandikia akaushuhudia ufalme wa Muungu, aki- 
waonya mambo yake Isa katika torati ya Musa nao 
nabii, tangu assubui hatta jioni. Hawa wakayakubali 24 
yaliyonenwa, hawa hawakuamini. Wasipopatana wao 25 
kwa wao, wakaenda zao, akinena Paolo neno moja, Ali- 
waambia baba zetu vema Roho Mtakatifu kwa nabii 
Isaya, akinena, Enende kwa watu hawa, kanena, Kusi- 26 
kia mtasikia, wala hamtafahamu ; mkitazama mtata- 
zama, wala hamtaona. Kwani moyo wa watu hawa 27 
umenona, na masikio yao mazito wasikiapo, na macho 
yao wameyafumba; wasione kwa macho, wasisikie kwa 
masikio, wasifahamu moyoni, wageuke nikawaponye. 
Mjue bassi, kama kwa mataifa umepelekwa wokovu wa 28 
Muungu, nao watasikia. Akinena haya, wakaenda zao 29 
Wayahudi, wakifanya maswali mengi wao kwa wao. 

Akakaa muda mzima wa miaka miwili katika alipo- 30 
panga, akawakaribisha wote waliomwingilia, akiuhubiri 31 
ufalme wa Muungu, na kuyafundisha mambo yake Isa 
Masiya pasipo hofu; hakuzuiliwa. 


WARAKA WAKE PAOLO MTUME KWA 


WARUMI. 




















1 PAOLO, mtumwa wa Isa Masiya, aliyeitwa kuwa 
2 mtume, aliyewekwa kwa anjili ya Muungu, aliyoiahidi 
3 kwa nabii zake katika maandiko matakatifu, ya Mwana 
4 wake, aliye kwa mwili wa wazao wa Daud, akapamba- 
nuka kuwa Mwana wa Muungu kwa uwezo, kwa roho 
ya utakatifu, katika ufufuo wa wafu ; Isa Masiya, Bwana 
5 wetu, naye yule tukapewa neema na utume, kwa kusi- 
6 kiwa imani katika mataifa yote kwa jina lake; katika 
hawa mmekuwa na ninyi, mmeitwa na Isa Masiva: 
7 wote walioko katika Rumi, waliopendwa na Muungu, 
walioitwa watakatifu: Neema kwenu na amani kwa 
Muungu Baba wetu naye Bwana Isa Masiya. 
8 Kwanza namshukuru Muungu wangu kwa Isa Masiya 
kwa ajili yenu nyote, kwamba imani yenu inahubiriwa 
9 ulimwenguni mwote. Muungu ni shahidi wangu, 
nimwabuduye rohoni katika anjili ya Mwana wake, 
kama pasipo kukoma nawanena sikuzote, dayima katika 
l0 sala zangu naomba, kama hatta sasa nipate kusafiri 
11 vema kwa mapenzi ya Muungu kuja kwenu. Kwani 
natamani kuwaona, nipate kuwaletea ukarimu wa 
12 rohoni, mfanyike imara; ndivyo nipate kufarijiana 
nanyi kwa imani yenu na yangu. 
13 Sitaki msijue, ndugu, kama marra nyingi nimeshika 
kuja kwenu, nikazuiliwa hatta sasa, nipate matunda 
14 kwenu kama katika mataifa yaliyosalia. Wayonani na 
wangineo, wenyi hekima na wasio kufikiri, waniwia. 
15 Hivi nia yangu kuhubiri anjili na kwenu katika Rumi. 
16 Kwan sitahayariki na anjili: ndiyo nguvu ya 
Muungu kwa wokovu wake killa aaminiye; Myahudi 
kwanza, tena Myonani. 
17 Kwani haki ya Muungu imethihirika nayo katika 
imani hatta imani: kama ilivyoandikwa, Mwenyi haki 


ataishi kwa imani. 
l 


WARUMI, II. 243 


Hasira ya Muungu katika mbinguni imefunuka juu 18 
ya unajisi wote na thulumu ya watu walio nayo kweli 
pasipo haki. Kwani iliyojulikana ya Muungu imekuwa 19 
wazi kwao; kwani Muungu amewaonyesha. Kwani 20. 
yasiyoonekana yake tangu kuumbwa ulimwengu yame- 
onekana kwa akili katika viumbe, kama uwezo wake wa 
milele na umuungu usioonekana. Hatta hawana neno 21. 
la kutoa: kwa sababu wakimjua Muungu hawakum- 
sifu kama Muungu wala hawakumshukuru ; illa waka- 
batilika katika majadiliano yao, moyo wao wa bara- 
thuli ukaona giza; wakijinena wenyi hekima wame- 22 
pumbazika, wakabadili sifa zake Muungu asiyeharibika 23 
kuwa mfano wa sanamu ya mtu aharibikaye, nao 
wenyi mabawa, nao wenyi miguu minne, nao wata- 
mbaao. 

Kwa hiyo Muungu akawatoa kwa tamaa za mioyo 24 
yao katika uchafu, waharibiane heshima ya muli yao: 
waliobadili kweli ya Muungu kuwa uwongo, wakasu- 29 
judia wakaabudu kiumbe kuliko Muumba, aliyebarikiwa 
milele. Amina. 

Kwa hiyo Muungu amewatoa wapatwe na aibu: 26 
hatta waanaake wao wakabadili tumio la asili kwa lile 
lisilo la asili: kama na waume, wakiacha tumio la mke 27 
la asili, wakawaka na tamaa wao kwa wao, waume 
wakifanya na waume yasiyosulihi, wakapokea wenyewe 
thawabu yaliyoistahilia makosa yao. 

Na kama hawakukubali kumshika Muungu kwa 28 
akili, akawatoa Muungu kwa moyo usio na akili, waya- 
fanye yasiyofaa ; wakajawa na thulumu yote, "ubaya, 29 
kutamani, uovu; wakajaa hasidi, uaji, fitina, hila, ubaya; 
waambao, wasingiziao, wachukia Muungu, wenyi jeuri, 30 
wenyi kiburi, wajisifuo, watungao maovu, wawaasio 
wazee, wasio na akili, wavunjao “ahadi, wasiopendana, JI 
wasiohurumia: waliojua hukumu ya Muungu kama 32 
wayafanyao haya wamestahili kufa, hawayafanyi tu, illa 
wamependezewa nao wayafanyao. 

KWA hiyo huna neno la kutoa, ee killa mtu uhuku- 2 
muye; kwani ukimhukumu mwingineo umejihukumu 
mwenyewe; kwani uhukumuye wayafanya yaleyale. 
Twajua kama hukumu ya Muungu ni kwa kweli juu 2 
yao wayafanyao kama haya. 7 

L 


244 WARUMI, II. 


ð  Wathani, ee mtu, uwahukumuye wayafanyayo, uka- 
yafanya wewe, kama utaokoka katika hukumu ya Muu- 
4 ngu? Ao wingi wa wema wake, na upole, na uvumilivu, 
umeutharau, usipojua kama wema wa Muungu wakuo- 
5 ngoa utubu? Illa katika ugumu wako na moyo usiotubu 
wajiwekea hasira kwa siku ya hasira na kufunuka huku- 
ô mu ya ‘haki ya Muungu, atakayemlipa killa mtu kwa 
7 matendo yake: kwao watafutao katika kustahimili, wa- 
kitenda vema, sifa na heshima na kutoa kuharibika, 
8 uzima wa milele: kwao wasiotulia, wasioyafuata ya 
kweli, wayafuatao ya thulumu, hasira na ghathabu, 
9 mateso na shidda, kwa killa roho ya mtu mtenda uovu, 
10 Myahudi kwanza, tena Myonani; sifa na heshima na 
amani kwa killa atendaye mema, Myahudi kwanza, tena 
11 Myonani. Kwani hapana upendeleo wa mtu kwa Muu- 
12 ngu. Waliokosa pasipo torati watapotea pasipo torati ; 
waliokosa wakiwa na torati watahukumiwa kwa torati. 
13 Kwani sio wasikiao torati walio na haki mbele ya Muu- 
ngu, illa watendao torati watakuwa na haki. 
l4 Kwani mataifa wasio na torati wakifanya kwa asili 
yaliyo katika torati, hawa wasio na torati wamekuwa 
19 torati yao wenyewe; waithihirisha kazi ya torati imea- 
ndikwa mioyoni mwao, thamiri ikiwashuhudia, mawazo 
16 yao yakishtakiana ao yakiachiliana; siku ile Muungu 
atakapohukumu siri za waana Adamu, kwa anjili yangu, 
kwa Isa Masiya. 
17 Ukiwa umekwitwa Myahudi, ukategemea torati, uka- 
18 jisifu kwa Muungu, ukamjua apendalo, ukayapambanua 
19 yaliyo bora, ukielimishwa kwa torati, ukijithania mwe- 
nyewe kiongozi cha vipofu, mwanga wao walio gizani, 
20 mkufunzi wao wasio na akili, mwalimu wao watoto, 
ukiwa na namna ya hekima na kweli katika torati: 
21 umfundishaye mwingine, hujifundishi mwenyewe? Uhu- 
22 biriye wasiibe, umekwiba ? Unenaye wasizini, Umezini ? 
23 Uchukiaye sanamu, umeyatwaa yaliyo wakf? Ujisifuye 
kwa torati, kwa kuikosa torati umemaibisha Muungu? 
24 Kwani jina la Muungu limenenewa unajisi katika 
25 mataifa kwa ajili yenu, kama yalivyoandikwa. Tohara 
hufaa ukishika torati: ukiwa mvunja torati, tohara yako 
26 umekuwa lisilo tohara. Pasipo tohara hukumu za torati 
zikishikwa, pasipo tohara isihesabiwe kuwa tohara? 











WARUMI, TII. 245 
Pasipo tohara, iliyo kwa asili, torati ikishikwa, itakuhu- 27 
kumia wewe uliye na andiko na torati illa umeivunja 
torati. Kwani siye Myahudi aliye kwa wazi, wala si 28 
tohara iliyo kwa wazi katika mwili. Ndiye Myahudi 29 
aliye kwa ndani; na tohara ya moyo, katika roho, wala 
si katika andiko, yenyi sifa si kwa watu, illa kwa 
Muungu. 

BASSI Myahudi amezidije? na tohara yafaa nini? 
Sana kwa pande zote. Kwanza, kwani wameamriwa 
ayanenayo Muungu. Nini tena, wangine wasipoamini ? 
Kutoa kuamini kwao kutabatili imani ya Muungu? 
Hasha. Muungu awe na kweli, na killa mtu "mwongo; 
kama ilivyoandikwa, Illi uwe na haki katika maneno 
yako, ukashinde uhukumiwapo. 

Kama thulumu yetu imefanya imara haki ya Muungu, 
tusemeje ? Muungu hana haki atuletaye hasira? (Na- 
nena kwa mwana Adamu.) Hasha. Ginsi gani Muungu 
angehukumu ulimwengu? Kwani kweli ya Muungu 
ikizidi kwa uwongo wangu, kwa kusifiwa Yeye, hatta 
hivi kama akosaye nahukumiwa, wala si, kama tumene- 
newa unajisi, na kama watu husema tumenena, Tuyafa- 
nye mabaya, mema yakaje. Wahukumiwao kwa haki. 

Nini tena? Tumetangulia ? Siyo kabisa. Kwani tu- 9 
mewastaki na Wayahudi na Wayonani wote wako katika 
thambi; kama yalivyoandikwa, Hapana mwenyi haki 10 
hatta mmoja, hapana ajuaye, hapana amtakaye Muungu. 11 
Wamekosa wote, wameoza pamoja. Hapana atendaye 12 
mema hatta mmoja. Koo lao li kaburi wazi ; kwa ulimi 13 
| wao hufanya hila. Sumu ya majoka chini ya midomo 
yao. Kanwa lao limejaa laana na uchungu. Miguu 1 
yao mepesi kumwaga damu. Mathara na ubaya njiani 16 
mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Hapana hofu ya 1 
Muungu machoni pao. 

Twajua kama inenayo torati yanena kwao walio chini 19 
ya torati; killa kanwa lizibwe, ulimwengu wote usta- 
kiwe mbele ya Muungu: kwa sababu katika matendo 20 
| ya sheria hapana kufanyiziwa haki mtu wo wote mbele 
yake : kwani kwa sheria hujulikana makosa. 

Sasa pasipo torati haki ya Muungu imeonekana, 21 
iliyoshuhudiwa na torati na nabii; haki ya Muungu 22 
kwaimani ya Isa Masiya katika wote na juu ya wote waa- 

L 3 


a VVU 


-œ NI or 


246 WARUMI, IV. 


23 minio. Hapana tofauti; wote wamekosa, wamepunguka 
24 utukufu wa Muungu; wakafanyika kuwa na haki burre 
kwa neema yake kwa ukombozi ulio wa Masiya Isa: 
25 aliyemtoa Muungu upatanisho kwa imani katika damu 
yake, kuonyesha haki yake katika kuziachilia thambi 
26 zilizotangulia, akivumilia Muungu; kuonyesha haki 
yake wakati huu: akiwa mwenyi haki na mfanyiza 
haki kwake aliye wa imani ya Isa. 
27 Wapi tena kujisifu? Kumeondolewa. Kwa sheria 
gani? Ya matendo? Siyo: illa kwa sheria ya imani. 
26 Kwani twahasibu mtu kufanyiziwa haki kwa imani, 
pasipo matendo ya torati. 
29 Ni Muungu wa Wayahudi tu? Siye tena wa mataifa? 
30 Na'am, wa mataifa tena; Muungu akiwa mmoja, afa- 
nyaye haki, kwao waliotahiriwa katika imani, na kwao 
31 wasiotahiriwa kwa imani. Sheria hatukuitangua kwa 
imani? Hasha; sheria tumeifanya imara. 
4 TUSEMEJE tena Ibrahimu baba wetu ameona nini 
2 katika mwili? Kwani Ibrahimu akipata kuwa na haki 
kwa matendo, anayo ajisifie, illa si kwa Muungu. 
3 Kwani maandiko yasema nini? Ibrahimu akamwamini 
4 Muungu, ikahesabika kwake kuwa haki. Atendaye, 
ijara yake haihesabiki kuwa neema, illa kuwa deni. 
5 Asiyetenda, aliyemwamini awafanyiaye haki wanajisi, 
6 imani yake imehesabika kuwa haki. Kama anenavyo 
na Daud heri yake mtu, Muungu aliyemhesabia haki 
7 pasipo matendo, Heri walioondolewa makosa, na thambi 
8 zao zimestirika. Heri ndiye mtu asiyemhesabia Bwana 
thambi. 
9 Heri tena hii kwao waliotahiriwa, ao kwao tena 
wasiotahiriwa? Twasema kama imani imehesabika 
10 kwa Ibrahimu kuwa haki. Imehesabikaje? akiwa 
ametahiriwa, ao asipotahiriwa? Si alipokwisha kuta- 
ll hiriwa, illa asipotahiriwa : akapokea ishara ya tohara, 
muhuri ya haki ya imani iliyo asipotahiriwa: apate. 
kuwa baba wao waaminio wasipotahiriwa, haki ikahesa- 
12 bike kwao; na baba wa tohara, wala si wao wenyi 
tohara tu, illa wafuatao nyayo za imani yake baba wetu 
13 Ibrahimu wakati asipotahiriwa. Kwani ahadi kwa 
Ibrahimu na kwa mzao wake, si kwa sheria, ataurithi 
14 ulimwengu, iHa kwa haki ya imani. Kwani kama wale 








WARUMI, V. 247 


walio katika sheria wangerithi, imani ingebatilika, 
ahadi ingetanguka, kwani ndiyo sheria ifanyayo hasira; 15 
pasipokuwako sheria, hapana kukosa. 

Kwa hiyo kwa imani, iwe kwa neema, ahadi iwe 16 
imara kwa wazao wote; si kwa wale wa torati tu, illa 
tena wale wa imani ya Ibrahimu, aliye baba wetu wote 
(kama yalivyoandikwa, Nimekuweka kuwa baba wa 17 
mataifa mengi) mbele ya Muungu aliyemwamini, awa- 
fanyaye hayi waliokufa, ay aitaye yasiyo kama yame- 
kuwa. Aliyeamini kwa tumaini pasipo tumaini, apate 18 
kuwa baba wa mataifa mengi, kama lililonenwa, Hivi 
htakuwa zao lako. Asiyethoofika katika imani, haku- 19 
jikumbuka mwili wake kama umekwisha kufa, akiwa 
na miaka kama mia, wala ufu wa tumbo lake Sara: 
kwa ahadi ya Muungu hakuwa na shaka atoe kuamini, 20 
illa kwa kuamini akapata nguvu, akimtukuza Muungu, 
akithubutika kama aliyoahidi akaweza kuyafanya. 21 
Kwa hiyo ikahesabika kwake kuwa haki. 

Hayakuandikwa kwa ajili yake tu, kama imehesabika ; 25 
illa kwa ajili yetu tena, tutakaohesabikiwa tukimwa- 24 
mini aliyemfufua Isa Bwana wetu katika wafu, aliye- 2 
tolewa kwa makosa yetu, akafufuka kwa kutufanyia 
haki. 

BASSI tukipewa haki kwa imani, tunayo amani na 9 
Muungu kwa Bwana wetu Isa Masiya; kwa huyo 
tumepata katika imani kuifikia neema hii tunayoisi- 
mamia, tukifurahiwa na tumaini la utukufu wake 
Muungu. Wala si hiyo tu, illa twafurahi katika 3 
shidda, tukijua kama shidda hufanya uvumilivu, na 4 
uvumilivu kuthubutika, na kuthubutika tumaini, nalo 5 
tumaini lisilotia haya; kwani upendo wa Muungu 
umemiminika mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu 
tuliyopewa. 

Tena Masiya, tukiwa sisi thaifu, kwa wakati wake 
akafa kwao waovu. Kwani kwa mtu wa haki mtu hafi 
illa kwa shidda; kwa mtu mwema labuda na mtu 
atathubutu kufa. Muungu akaonyesha upendo wake 8 
kwetu, kama, tukiwa sisi tumekosa, Masiya kwa sisi 
alikufa. 

Sembuse sasa, tukipewa haki katika damu yake, 9 
tutaokoka naye katika hasira. Kwani tulipokuwa 10 


o 


~x 0 


248 WARUMI, VI. 


maadui tukapatanishwa na Muungu kwa kufa Mwana 
wake, sembuse tukipatanishwa tutaokoka kwa uzima 

Il wake. Illa si hiyo tu; tumefurahishwa tena katika 
Muungu kwa Bwana wetu Isa Masiya, kwa huyo 

12 tuliyempokelea upatanisho. Hivi, kama kwa mtu 
mmoja thambi imeingia ulimwenguni, na kwa thambi 
kufa, kufa kukapita juu ya watu wote, kwa sababu 

13 wote wamekosa: kwani hatta sheria kukosa kuli- 
kuwako katika ulimwengu, illa kukosa haina maana 

14 pasipo sheria, kufa kukamiliki tangu Adamu hatta 
Musa juu yao wasiokosa kwa ginsi ya thambi yake 
Adamu, aliye namna yake atakayekuja. 

15 Illa si kama anguko ni ukarimu. Ikiwa kwa kua- 
nguka mtu mmoja walio wengi wamekufa, sembuse 
neema ya Muungu, nalo alilolitoa katika neema ya 
mtu mmoja, Isa Masiya, limezidi kwao walio wengi. 

16 Wala si kama kwa mmoja aliyekosa, hili alitoalo : 
kwani hukumu ya mmoja kwa kuhukumia, ukarimu 

17 ni wa matelezo mengi kwa kuwa na haki. Ikiwa 
katika kuteleza mmoja kufa kumemiliki kwa mmoja, 
sembuse wapokeao wingi wa neema, na kupewa haki, 
katika uzima watamiliki kwa mmoja, Isa Masiya. 

18 Kama tena kwa kuanguka mmoja kuhukumiwa kwa 
watu wote, hivi na kwa haki ya mmoja kwa watu wote 

19 kupewa haki ya uzima. Kwani kama kwa kuasi mtu 
mmoja walio wengi wamekuwa na thambi, hivi na kwa 
kutii mtu mmoja walio wengi wamekuwa na haki. 

20 Sheria ikaingilia anguko liwe kubwa; ukiwa kubwa 

21 anguko, neema ikazidi kuwa nyingi: illi, kama kukosa 
kumemiliki katika kufa, hivi na neema imiliki kwa 
haki hatta uzima wa milele kwa Isa Masiya Bwana wetu. 

6 TUSEMEJE tena? Tufanye thambi illi neema izidi ? 

2 Hasha. Walioifia thambi wapateje kuishi katika thambi ? 

3 Hamjui kama waliobatizwa kwa Masiya Isa, kwa kufa 

4 kwake wakabatizwa. Kwani tumezikwa pamoja naye 
kwa ubatizo kwa kufa, illi, kama Masiya alivyoondoka 
katika wafu kwa utukufu wa Baba, naswi tutembee 

5 katika upya wa uzima. Tukiungwa pamoja naye katika 
mfano wa kufa kwake, tutakuwa tena katika ule wa 
6 ufufuo wake: tukijua kama mtu wetu wa kwanza ame- 
sulibishwa pamoja naye, mwili wa thambi uharibike, 





WARUMI, VII. 249 


tusitumike tena sisi na thambi; kwani aliyekufa ame- 7 
kuwa huru katika thambi. 

Tukifa pamoja naye Masiya twaamini kama tutaishi 8 
pamoja naye; tukijua kama Masiya akiondoka katika 9 
wafu, hafi tena; kufa haku’mwezi tena. Alivyokufa, 10 
aliifia thambi marra moja; alivyoishi, amwishia Muungu. 
Hivi na ninyi jihesabuni wafu kwa thambi, wahayi kwa 11 
Muungu katika Masiya Isa. 

Bassi thambi isitawale katika mwili wenu ufao, kwa 12 
kuzitii tamaa zake, wala msifanye viungo vyenu selaha 13 
za thulumu katika thambi. Illakini mjifanyize kwa 
Muungu kama wahayi katika kufa, na viungo vyenu 
selaha za haki katika Muungu. Kwani thambi haiwa- 14 
wezi : kwani hampo chini ya sheria, illa chini ya neema. 

Nini tena? Tutende thambi, kwa sababu hatupo chini 15 
ya sheria illa chini ya neema? Hasha. Hamjui kama 16 
yule mtakayejifanyizia watumwa mmtii, mmekuwa wa- 
tumwa wake mmtiiye, ikiwa wa thambi kwa kufa, ikiwa 
wa kutu kwa haki? Muungu ashukuriwe, kama mliku- 17 
wa watumwa wa thambi, mkafuata kwa moyo namna ya 
mafundisho mliyoipokea ; mkiwekwa huru katika thambi 18 
mkatumika katika haki. 

Nasema kwa mwana Adamu kwa sababu ya uthaifu 19 
wa mwili wenu. Kama mlivyoweka viungo vyenu ku- 
tumika na uchafu, na uovu kwa uovu, hivi sasa "mweke 
viungo vyenu kutumika na haki kwa kusafishwa. Kwani 20 
mlipokuwa watumwa wa thambi, mlikuwa huru katika 
haki. 

Mazao gani mliyokuwa nayo ya mambo mliyoyata- 21 
hayarikia sasa? Kwani mwisho wao ni kufa. 

Illa sasa mmekuwa huru katika thambi, mkitumika 22 
na Muungu, mnayo mazao yenu kwa kusafishwa, na 
mwisho uzima wa milele. Kwani mshahara wa thambi 23 
kufa ; ukarimu wa Muungu uzima wa milele katika Ma- 
siya Isa Bwana wetu. 

HAMJUI, ndugu (kwani nasema nao waijuao sheria), 7 
kama sheria hu’mweza mtu, wakati ukiwapo hayi? 
Kwani mwanamke aliyeolewa amefungwa na sheria kwa 2 
mume akiwa hayi ; illa akifa mume, amefunguliwa katika 
sheria yake mume. Mume akiwa hayi, huitwa mzini, 3 
akiwa na mume mgine. Illa mume akifa, amekuwa 
huru katika sheria, hatta si mzini, akiwa na mume mgine. 


250 WARUMI, VII. 


4 Hivi, ndugu zangu, mmekufa katika sheria, kwa mwili 
wake Masiya, mpate kuwa ninyi kwa mgine, aliyeondo- 
ka katika wafu, tupate kumzalia matunda Muungu. 

5 Kwani tulipokuwa katika mwili, mapenzi ya thambi 
zilizo kwa sheria zikatenda katika viungo vyetu, tuzae 
matunda kwa kufa. 

6 Illa sasa tumeondoka katika sheria, tumeifia iliyotu- 
weza; utumwa wetu uwe katika upya wa rohoni, si kwa 

7 ukale wa herufi. Tusemeje? Sheria ndiyo thambi? 
Hasha. Lakini singaliijua thambi, illa kwa sheria: 
kwani singalijua kutamani, sheria isiponena, Usitamani. 

S Thambi ikipata asili kwa amri ikatenda kwangu killa 
kutamani: kwani pasipo sheria thambi kifu. - 

9. Mimi mzima kwanza pasipo sheria : ikija amri, thambi 
10 imepata uzima, mimi nikafa. Nikaiona kwangu amri 
ll iliyo kwa uzima, ndiyo kwa kufa. Kwani thambi iki- 

pata chimbuko kwa amri ikanidanganya, nikafishwa nayo. 
12 Hivi sheria takatifu, na amri takatifu, yenyi haki na 
13 njema. Iliyo njema imekuwa mauti kwangu? Hasha. 
Illa thambi, ionekane kuwa thambi, ikinifanyia mauti 
kwalo lililo jema : thambi iwe kwa amri na thambi nyi- 
ngi mno. 
14 Twajua kama sheria inayo roho: nami ni wa mwilini, 
15 niliyekuzwa chini ya thambi. Kwani sijui nifanyavyo: 
16 nisiyoipenda naitenda; naichukia niitendayo. Kama 
17 siipendi niitendayo, naikubali sheria kama nzuri. Bassi 
si mimi sasa nifanyaye, illa thambi ikaayo kwangu. 
18 Najua kama halikai kwangu, ndiyo mwilini mwangu 
neno lililo jema: kupenda ni karibu kwangu, kulifanya 
19 lililo zuri sioni. Silo nilipendalo jema nilitendalo, lakini 
20 nisilolipenda baya ndilo nilifanyalo. Kama nisilolipenda 
ndilo nilifanyalo, si mimi tena nilifanyaye, illa thambi 
ikaayo kwangu. 
21 Bassi naona sheria, nipendapo kulitenda lililo zuri, 
22 lililo baya karibu kwangu. Kwani napendezewa na she- 
23 ria yake Muungu kwa "mtu wa ndani : illa naona sherif 
ya pili katika viungo vyangu, ikipigana nayo sheria ya 
akili zangu, inifungayo katika sheria ya thambi iliyo 
katika viungo vyangu. 
24 Mtu maskini mimi! ni nani atakayenitoa katika mwili 
wa mauti hii? 
25 Namshukuru Muungu, kwa Isa Masiya Bwana wetu. 







uzima na amani. Kwa hiyo nia ya mwili ni wadui wa 


WARUMI, VIII. 251 


Bassi nami naitumikia sheria ya Muungu kwa akili, 
illa kwa mwili sheria ya thambi. 

HAPANA tena kuhukumiwa kwao walio katika Ma- 8 
siya Isa. Kwani sheria yake Roho ya uzima katika 2 
Masiya Isa imenitoa katika sheria ya thambi na kufa. 

Isiyoyaweza sheria, kwa kuwa thaifu kwa sababu ya 3 
mwili, Muungu akimpeleka Mwana wake yeye, katika 
mfano wa mwili wa thambi, na kwa ajili ya thambi, 
amehukumu thambi katika mwili: haki yake sheria 4 


itimizwe kwetu, tusiokwenda kwa mwili, illa kwa Roho. 


Walio kwa mwili huzifikiri za mwili; walio kwa Roho 
zile za Roho. Nia yake mwili ni mauti; nia ya Roho, 


aua 


Muungu, kwani haitii sheria ya Muungu, wala haiwezi. 
Walio kwa mwili hawawezi kumpendeza Muungu. 8 

Lakini ninyi si kwa mwili, illa kwa Roho, kama ana- 9 
kaa ndani yenu Roho ya Muungu. Mtu asiye na Roho 
ya Masiya, huyu si wake. Masiya akiwa kwenu, mwili 10 
umekufa kwa thambi; Roho ni uzima kwa haki. 

Kama Roho iliyomfufua Isa katika wafu inakaa kwenu, 11 
aliyemfufua Isa katika wafu atafanya mizima na miili 
yenu ya kufa kwa Roho yake akaaye ndani yenu. Bassi 12 
ndugu, mwili hautuwii, tuufuate mwili. 

Kwani mkifuata mwili, mtakufa: mkifisha matendo ya 13 
mwili kwa Roho, mtakuwa hayi. Kwani waifuatao Roho 14 
yake Muungu, ndio waanawe Muungu. Hamkupewa 15 
roho ya utumwa tena kwa hofu ; illa mmepewa roho ya 
kuwa kama mwana, itulizayo, Abba, Baba. Roho mwe- 16 
nyewe hushuhudu pamoja na roho yetu kama sisi wa- 
toto wa Muungu: kama watoto, warithi tena; warithi 17 
wa Muungu, warithio pamoja naye Masiya; tukiwa tu- 
meteswa naye tupate na kutukuzwa pamoja. 

Kwani nahasibu, kama mateso ya wakati wa sasa ha- 18 
yalingani na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Kwani 19 
kutazamia sana kwake kiumbe kunaungoja ufunuo wao 
waana wa Muungu. Kwani kimetiishwa na utupu ki- 20 
umbe, si kwa moyo wake, illa kwa yule aliyekitiisha, 
katika tumaini, kama nacho kiumbe kitawekwa huru 21 
katika utumwa wa uharibifu, kupata ungwana wa utu- 
kufu wao waana wa Muungu. Kwani twajua -kama 22 
killa kiumbe kinaugua, kinacho tena utungu hatta sasa. 
Wala si hivyo tu, illa na sisi, tulio nao mwanzo wa Roho, 23 
na sisi tunaugua ndani yetu, tukingoja kufanyika wa- 


252 WARUMI, IX. 


24 ana, ukombozi wa mwili wetu. Kwani tumeokoka kwa 
tumaini: tumaini lililoonekana silo tumaini. Aonaye 
25 neno, mbona alitumainia? Tukilitumaini tusiloliona twa- 
lingoja kwa saburi. 
26 Hivi na Roho huusayidia uthaifu wetu. Kwani ha- 
tujui kutaka neno kama ilivyotupasa; lakini Roho mwe- 
27 nyewe hutuombea kwa kuugua kusikonenekana. Aija- 
ribuye mioyo anaijua nia yake Roho, kama anawaombea 
watakatifu kwa Muungu. 
28 Twajua kama kwao wampendao Muungu yote huwa- 
29 fanyia mema, kwao walioitwa kwa kusudi. Kama ali- 
otangulia kuwajua, akawaweka kuwa mfano mmoja na 
namna ya Mwana wake, awe aliyezaliwa kwanza wa ndu- 
30 gu wengi. Aliowaweka, hawa akawaita. Aliowaita, 
hawa akawafanyizia haki. Aliowafanyizia haki, hawa 
akawatukuza. 
81 Tuseme nini tena? Muungu akiwa kwetu, nani aliye 
32 juu yetu? Asiyemwacha Mwana wake yeye, lakini 
amemtoa kwa ajili yetu, gissi gani asitukarimie naye 
mambo yote? 
39 Nani atakayewastaki wateule wa Muungu? Muungu 
-84 ndiye afanyaye haki; nani atakayehukumu? Masiya 
ndiye aliyekufa, ao zayidi aliyefufuka, aliyoko mkono wa 
kuume wa Muungu, ndiye atuombeaye sisi. 
39 Nani atakayetutenga katika mapenzi yake Masiya? 
Teso, ao shidda, ao fukuzo, ao njaa, ao utupu, ao hatari, ao 
36 upanga? kama ilivyoandikwa, Kwa sababu yako tuna- 
uawa mchana kutwa; tunahesabika kama kondoo za ku- 
97 chinjwa. Lakini katika haya yote tumezidi kushinda 
38 kwa yeye atupendaye. Kwani nimethubutika, kama wala 
mauti, wala maisha, wala malaika, wala mamlaka, wala 
39 yalipo, wala yatakayokuwa, wala nguvu, wala kwenda 
juu, wala kwenda chini, wala kiumbe cho chote chingi- 
necho, hakiwezi kututenga katika mapenzi yake Muu- 
ngu yaliyo katika Masiya Isa Bwana wetu. 
9 NASEMA kweli katika Masiya, sisemi uwongo, moyo 
2 wangu ukinishuhudia katika Roho Mtakatifu, kama hu- 
zuni nyingi kwangu, na kuuma kusikokwisha moyoni 
3 mwangu. Kwani naomba mimi mwenyewe nitolewe 
katika Masiya kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu 
4 kwa mwili, walio Waisraeli, wenyi kufanyika waana, na 
utukufu, na maagano, na kupewa torati, na ibada, na 
5 ahadi; walio nao baba, katika kwao Masiya kwa mwili, 





WARUMI, IX. 253 
aliye naye juu yote, Muungu mbarikiwa hatta milele. 
Amin. 

Isipokuwa kama neno la Muungu limeanguka. Kwa- 
ni si wote walio wa Israeli, walio Israeli. Wala si kwa 
kuwa wazao wa Ibrahimu watoto wote: illa, Katika 
Isaak wazao wako wataitwa: ndio, sio watoto wa mwili $ 
walio watoto wa Muungu; illa watoto wa ahadi wamehe- 
sabika kuwa wazao. Kwani neno la ahadi ndilo hilo, 9 
Kwa wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mtoto. 

Wala si hivyo tu; illa na Rebeka akiwa na mimba 10 
kwa mmoja, baba wetu Isaak, wakiwa hawajazaliwa, 11 
wala hawajafanya neno wala jema wala baya, kusudi 
lake Muungu kuchagua likae, si kwa matendo, illa kwa 
yule aliyeita, akaambiwa hivi, Mkubwa atamtumikia 12 
mdogo. Kama ilivyoandikwa, Yakobo nimempenda, 13 
Esau nimemchukia. 

Tusemeje tena? Muungu hana haki? Hasha. Kwani H 
akamwambia Musa, Nitamrehemu nitakayemrehemu, 
nitamhurumia nitakayemhurumia. Bassi tena si yake 16 
apendaye, wala yake aendaye, illa yake Muungu arehe- 
muye. Kwani maandiko yamsemea Farao, Kwa hiyo 17 
nikakusimamisha, nionyeshe kwako uwezo wangu, jina 
langu lihubiriwe katika inchi yote, Bassi apendaye 18 
amrehemu, apendaye amfanya mgumu. 

Utaniambia tena, Mbona analaumu? Nani aliyepiga- 19 
na na shauri lake ? 

illa afathali, nani wewe umjibuye Muungu? Kili- 20 
chofanyika kimwambie mfanya, Mbona umenifanya hivi? 
Hana mfinangi uwezo juu ya udongo, afanye katika 21 
fungu moja, chombo hiki kwa heshima, na hiki kisiwe 
na heshima? 

Muungu akipenda kuonyesha hasira, uwezo wake 22 
ujulike, amestahimilia kwa uvumilivu mwingi vyombo 
vya hasira, vilivyotengenezwa viharibike; tena wingi 23 
wa utukufu wake ujulike katika vyombo vya rehema, 
alivyovifanya tayari vitukuzwe, ndivyo sisi aliyetuita, 24 
si kwa Wayahudi tu, illa kwa mataifa; kama alivyose- 25 
ma katika Hosea, Nitawaita watu wangu wasio watu 
wangu, naye amependwa asiyependwa. Itakuwa mahali 26 
walipoambiwa, Ninyi si watu wangu, huko wataitwa 
waana wa Muungu aliye hayi. Isaya anawalilia Israeli, 27 
Kama hesabu ya waana wa Israeli ingalikuwa kama 


Nq OO 


254 WARUMI, X. 


28 mchanga wa pwani, waliosalia wataokoka : kwani neno 
la kumaliza na neno la kukata katika haki, kama neno 
29 lililokatika, atalifanya Bwana katika inchi. Na kama 
alivyotangulia kunena Isaya, Kama Bwana wa Sabaoth 
hangalituachia uzao, kama Sodoma tungalikuwa, tunga- 
lifanana na Gomorra. 
30 Tusemeje? Kama mataifa wasiofuata haki wamepewa 
əl haki, illa haki iliyo katika kuamini. Israeli walioifuata 
ə% sheria ya haki hawakuifikia sheria. Kwa nini? Kwa 
sababu si kwa kuamini, illa kama kwa matendo: waka- 
39 Jikwaa katika jiwe lile la kukwalia; kama ilivyoandi- 
kwa, Angalia, naweka katika Sayuni jiwe la kukwalia 
na mwamba wa kuchukizisha : naye amwaminiye hataa- 
ibishwa. 
10 NDUGU, mapenzi ya moyoni mwangu na kusihi kwa” 
Muungu kwa ajili yao Waisraeli ndiyo hiyo, waokoke. 
2 Kwani nawashuhudia wanao uwivu kwa Muungu, illa 
ə si kwa hekima. Wasipoijua haki ya Muungu, wakitaka 
kuifanya imara yao. wenyewe, hawakuifuata haki ya 
4 Muungu: kwani Masiya ndiye aliye mwisho wa sheria 
kwa haki kwao wote wanaoamini. 
ö Kwani Musa aandika haki iliyo kwa sheria, kama, 
6 Mtu ayatendaye ataishi kwayo. Illa haki iliyo kwa 
imani yasema hivi, Usiseme moyoni mwako, Nani ata- 
kayepanda mbinguni ? (ndio kumleta Masiya chini :) 
7 wala, Nani atakayeshuka shimoni? (ndio kumleta Ma- 
8 siya juu katika wafu.) Illa yasemaje? Neno liko 
karibu yako, katika kanwa lako, na katika moyo wako: 
9 ndilo neno la imani tulihubirilo. Kwani ukimwungama 
kwa kanwa lako Bwana Isa, ukaamini kwa moyo wako 
10 kama Muungu amemfufua katika wafu, utaokoka. Kwa- 
ni kwa moyo huamini kwa haki, kwa kanwa huungama 
kwa wokovu. 
ll Kwani maandiko yasema, Killa amwaminiye haaibiki. 
12 Wala hapana tofauti ya Myahudi na Myonani: kwani 
ndiye juu yote Bwana wa utajiri wote, kwao wote wamwi- 
13 tiao: kwani, Killa atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 
14 Bassi wapateje kumwitia wasiyemwamini ? Wapateje 
kumwamini wasiopata habari zake? Wapateje habari 
15 pasipo mhubiri? Wapateje kuhubiri wasiopelekwa ? 
Kama ilivyoandikwa, Mizuri miguu yao wahubirio 
anjili ya amani, wahubirio anjili ya mema. 








WARUMI, ZI. 255 


Illa wote hawakuikubali anjili. Kwani Isaya ana- 16 
sema, Bwana, nani aliyeamini habari zetu? Nayo 17 
imani kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Muungu. 
Lakini nasema, Momaknsilkia? Yakini, Hatta inchi 18 
yote imetoka sauti yao, na hatta mipaka ya ulimwengu 
maneno yao. Lakini nasema, Israeli hakujua ? Kwanza 19 
Musa anasema, Nitawatia uwivu kwao wasio taifa, na 
kwa taifa wasio na akili nitawakasirisha. Isaya hakuo- 20 
gopa, akasema, Nimeonwa nao wasionitafuta mimi, ni- 
meonekana nao wasioniulizia. Kwa Israeli anasema, 21 
Mchana kutwa nimewanyoshea mikono watu wasiotii na 
wasiokubali. 

NASEMA tena, Muungu amewatupa watu wake? 11 
Hasha. Kwani na mimi ni Mwisraeli, katika wazao wa 
Ibrahimu, kabila la Benyamin. Hakutupa Muungu 2 
watu wake aliotangulia kuwajua. Hamjui ya Eliya 
yasemaje maandiko? kama alivyowanenea Israeli kwa 
Muungu, Bwana, nabii zako wamewaua, mathbahuzako 3 
wameyaangusha: nami nimesalia peke yangu, nao wa- 
nitafuta roho yangu. Lakini aambiwaje na jawabu? 4 
Nimejiwekea waume elfu saba, wasiokunja gote kwa 
Baal. Hiv na wakati huu yamekuwa masalia kwa 
kuchagua kwa neema. Ikiwa kwa neema, si tena kwa 
matendo, neema isiishe kuwa neema; kama kwa mate- 
ndo, si tena kwa neema, matendo yasiishe kuwa matendo. 

Nini tena? Waitafutayo Israeli, hawakuiona; wa- 7 
liochaguliwa wameiona, waliosalia wakatiwa ugumu: 
kama “ilivy oandikwa, Wakapewa na Muungu roho ya 8 
usingizi, macho yasiyoona na masikio yasiyosikia, hatta 
leo. Naye Daud anasema, Meza yao iwe shabuka, na 9 
mtego, na jiwe la kujikwaa, na thawabu kwao: macho 10 
yao yatiwe giza, wasione, ukawaimamishe mgongo siku 
zote. 

Nasema, Wamejikwaa illi waanguke ? Hasha. La- 11 
kini kwa anguko lao wokovu wa mataifa, watiwe uwivu. 
Kosa lao likiwa fayida ya ulimwengu, na upungufu wao 12 
fayida ya mataifa, si zayidi sana utimilifu wao ? 

Kwani nasema nanyi wa mataifa. Nikiwa mimi 13 
mtume wa mataifa natukuza kazi yangu, nipate labuda 14 
kuwatia uwivu walio mwili wangu, niwaokoe baathi 
yao. Kwani kuwatupa wao kukiwa kupatanisha uli- 15 
mwengu, nini kuwakubali, illa uzima katika wafu? 


aa: 


256 WARUMI, XII. 


16 Limbuko likiwa takatifu, nacho chungu; shina likiwa 
takatifu, nayo matawi. 

17 Tawi zikikatika, wewe mzetuni wa mwituni utiliwe 
mahali pao, ukashariki shina na unono wa mzetuni, 

18 usijisifu juu ya tawi: ukijisifu, si wewe ulichukuaye 
shina, illa shina wewe. 

19 Bassi utasema, Tawi zimekatika nitiliwe mimi. 

20 Vema; kwa kukosa kuamini zikakatika, nawe wasima- 

2l ma kwa imani. Usione makuu, illa wogope: kwani 
Muungu asipoziachia tawi zilizo kwa asili, asikuachie 
wewe. 

23 Angalia wema na uzito wa Muungu: kwao walio- 
anguka uzito; kwako wema, ukikaa katika wema: illa 

23 na wewe utakatika. Na hawa wasipokaa katika kutoa 
kuamini, watatiliwa: kwani Muungu aweza tena kuwa- 
tilia hawa. 

24 Kama wewe uliyekatika katika mzetuni wa asili wa 
mwituni, juu ya asili ukatiliwa katika mzetuni mwema, 
si zayidi hawa walio wa asili watiliwe katika mzetuni 
wao wenyewe? 

25 Kwani sipendi, ndugu, msijue siri hiyo, msijione ndi- 
nyi wa akili, kama ugumu kwa sehemu umewawia 

26 Israeli, hatta utimilifu wa mataifa utakapoingia; na 
hivi Israeli wote wataokoka : kama ilivyoandikwa, Ata- 
toka katika Sayuni aokoaye; atawageukia Yakobo una- 

27 jisi: na hilo agano langu kwao, nitakapoondoa thambi 

28 zao. Katika anjili, adui kwa ajili yenu: katika kucha- 

29 guliwa, wamependwa kwa ajili za baba. Kwani maka- 
rimu na mwito wa Muungu hauna kugeuka. 

30 Kama ninyi kwanza hamkumwamini Muungu, mka- 

31 pata rehema kwa kutoa kuamini kwao, hivi na hawa sasa 
hawakuamini, illi kwa rehema yenu na hawa wapate 

32 rehema. Kwani Muungu amewafunga wote katika 
kutoa kuamini, awape wote rehema. 

33 Ee malindi ya utajiri na hekima na kujua kwa Mu- 
ungu! hukumu zake hazitafutikani, na njia zake hazia- 

34 ndikani. Nani aliyemjua nia yake Bwana, ao nani 

35 aliye mshauri wake? Ao nani aliyemtolea, naye ataru- 

36 dishiwa? Kwani Yeye asili, na Yeye njia, na Yeye 
mwisho wa yote. Utukufu uwe kwake milele. Amin. 

12 NAWASIHI, ndugu, kwa huruma za Muungu, mtoe 
miili yenu thabihu iliyo hayi, takatifu, kumpendeza 








WARUMI, XIII. 257 


Muungu, ibada yenu ya akili; wala msifananishwe na 2 
dunia hii: illa mgeuke kwa kufanya mpya nia zenu, 
mpate kuthubutisha nini alipendalo Muungu lililo jema, 
na kupendeza, na kamilifu. 

Namwambia killa mtu wa kwenu, kwa neema niliyo- 3 
pewa, asijithanie kuliko iliyompasa kuthani, illa afikiri 
kwa kadiri, kama killa mtu aliyogawaniwa na Muungu 
cheo cha imani. Kwani kama katika mwili mmoja kuna 
viungo vingi, wala viungo vyote havinayo kazi moja; 
hivi sisi wengi tumekuwa mwili mmoja katika Masiya, 
na mmoja mmoja viungo sisi kwa sisi. 

Tukiwa na makarimu kwa neema tuliopewa yasiyo 
mamoja, kama unabii, kwa kadiri yake imani; kama 
ungoje, katika kungojea; kama mkufunzi, katika ku- 
fundisha ; kama aonyaye, katika kuonya; atoaye, pasipo 
hila; atawalaye, kwa bidii; arehemuye, katika ku- 
furahiwa. 

Kupenda pasipo unafiki: mkilichukia ovu, mkiamba- 9 
tana nalo jema. Katika kupendana shauko mtu kwa 10 
mtu. Katika heshima mkitanguliza wenzenu. Katika 11 
makusudi si wavivu ; wepesi rohoni ; mkimtumikia Bwa- 
na. Katika kutaraja mkifurahi; katika shidda mkivu- 12 
milia; katika kuomba mkitia moyo; mkigawanya kwa 13 
mahitaji yao watakatifu ; mkifuata kuwakaribisha wa- 

eni. 

"Mwabariki wawafukuzao; barikini, msilaani. Ku- 1 
furahi nao wafurahio ; kulia nao waliao. Mkithania sa- 16 
Owa ninyi kwa ninyi. Msiyathanie yaliyo juu, illa mfua- 
tane nao walio chini. Msiwe na akili kwenu wenyewe. 
Msimlipie mtu ovu kwaovu. Mkiandika vema machoni 17 
pa watu wote. Kama yamkini, miongoni mwenu, mpa- 18 
tane na watu wote, msipojilipiza haki, enyi niwapendao; 19 
mkaiachie nafasi hasira: kwani imeandikwa, Kisasi ni 
changu, mimi nitalipa, amenena Bwana. Naye adui 20 
wako akiona njaa, mlishe ; akiona kiu mnyweshe: kwa- 
ni ukifanya hivi utamletea makaa ya moto mengi kitwani 
mwake. 

Msishindwe na uovu, illa mshinde uovu kwa wema. 21 

KILLA mtu azitii nguvu zilizo juu: kwani nguvu 13 
hapana, isipokuwa kwa Muungu; nguvu zilizo zimeam- 
riwana Muungu. Nao wanaoziasi nguvu walasiamri 2 
ya Muungu; nao waasio wajiletea hukumu. Watawa- 3 


ON Q QR R 


258 WARUMI, XIV. 


lao si kuogofya katika tendo jema, illa katika baya. Uki- 
penda usiogope nguvu, tenda vema, utakuwa na kusifiwa 
4 naye. Kwani ni mtumishi wake Muungu kwako kwa 
mema. Ukitenda vibaya, ogope; kwani hachukui upa- 
nga burre: ni mtumishi wake Muungu amlipiaye ha- 
5 sira atendaye vibaya. Hivi sharti mtii, si kwa hasira tu, 
6 illa kwa moyo. Kwa hiyo tena mwatoa kodi; kwani 
hawa wenyi amri kwa Muungu wakingoja hiyohiyo. 
7 Mlipe killa mtu alivyopaswa: yule wa kodi, kodi; 
yule wa ushuru, ushuru; yule wa kuogofya, kuogopa; 
8 yule wa heshima, heshima. Msiwiwe na mtu cho chote, 
illa kupendana: kwani ampendaye mtu ameitimiza torati. 
9 Kwaniile, Usizini, Usiue, Usiibe, Usitamani, naamringi- 
neyo yote, katika neno hili imejumlishwa, katika hili, 
10 Umpende jirani wako kama moyo wako. Ampendayeji- 
rani hamtendei vibaya : bassi kupenda ni timizo la sheria. 
1l Na haya, mkiujua wakati, kama sasa saa sisi tuamke 
katika usingizi: kwani wokovu wetu leo karibu kuliko 
12 tulipoamini. Usiku unapita; mchana karibu: tuvue 
13 matendo ya giza, tuvae selaha za weupe. Kama mcha- 
na tutembee kwa taratibu ; si katika kula na kulewa, si 
katika asharati na jeuri, si katika ugomvi na uwivu. 
14 Illa vaeni Bwana Isa Masiya, wala msifanye fikara za 
mwili kwa tamaa. 
14 ALIYE thaifu mkaribisheni katika imani, si kuya- 
pambanua maswali. 
2 Huyu athubutu kula vyote; huyu aliye thaifu hula 
3 mboga. Alaye asimtharau asiyekula, wala asiyekula 
asimhukumu alaye; kwani Muungu amkubaliye. | 
4 Nani wewe umlukumuye mtumwa wa mwenyewe? 
kwa bwana wake yeye husimama ao kuanguka. Atasi- 
mamishwa; kwani Muungu awezaye kumsimamisha. 
5 Huyu achagua katika siku na siku; huyu achagua 
killa siku. Killa mtu athubutike katika nia yake. 
6 Aifikiriye siku, kwa Bwana hufikiri; asiyefikiri siku, 
kwa Bwana hafikiri. Alaye, hula kwa Bwana, akimshu- 
kuru Muungu ; asiyekula, kwa Bwana hali, naye am- 
7 shukuru Muungu. Hakuna kwetu aishiye kwa nafsi 
8 yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Tukiishi, kwa 
Bwana twaishi; tukifa, kwa Bwana twafa. Bassi tu- 
9 kiishi, tukifa, aliye naswi Bwana. Kwa hiyo Masiya 
alikufa akafufuka, awamiliki na wafu na wahayi. 





WARUMI, XV. 259 


Mbona wewe wamhukumu ndugu yako? ama wewe 10 
wamtharau ndugu wako? kwani wote tutasimama kitini 
pa Muungu. Kwani imeandikwa, Mimi hayi, anena 11 
Bwana, ya kwamba litanikunjia killa gote, na killa uli- 
mi utamwungamia Muungu. Bassi tena sisi killa 12 
mmoja wetu atatoa hesabu yake kwa Muungu. 

Bassi tusihukumiane: illa afathali tuhukumu ndugu 13 
asitiwe ukwazo wala chukizo. 

Najua, nikimtumainia Bwana Isa, kama hakuna kitu 14 
chenyi unajisi chenyewe: illa kwake akionaye cha una- 
jisi, kinao unajisi. Ndugu wako akihuzunika kwa 15 
chakula chako, huendi katika kupendana. Usimharibu 
kwa chakula chako Masiya aliyekufa kwa ajili yake. 

Jema lenu lisinenwe unajisi: kwani ufalme wa Muu- 33 
ngu si kula na kunywa, illa haki, na amani, na furaha 
katika Roho Mtakatifu; kwani amtumikiaye Masiya 18 
hivi, hupendeza Muungu, husifiwa tena na watu. 

Bassi tufuate mambo ya amani, nayo ya kujengeana. 19 
Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi yake Muungu. 20 
Yote safi; illa mabaya kwake alaye kwa kujikwaa. 
Ni heri kutoa kula nyama, na kunywa mvinyo, ama 21 
yote yamkwazayo ndugu, ao yamchukizishayo, ao ya- 

mthoofishayo. 

Unayo imani? Uwe nayo mwenyewe machoni pa 22 
Muungu. Yu heri asiyejihukumu katika alikubalilo. 
Apambanuaye huhukumiwa akila, kwani silo la imani; 23 
lisilo la imani lote ni thambi. 

IMETUPASA sisi tulio hodari kuchukua uthaifu wao 15 
wasio na nguvu, wala si kujipendeza. Killa wetu a- 2 

mpendeze jirani wake kwa kujengea. Kwani Masiya 3 
hakujipendeza mwenyewe; illa, kama ilivyoandikwa, 
Mashutumu yao waliokushutumu yameniangukia mimi. 

Yaliyoandikwa zamani yameandikwa kwa mafundisho 4 
yetu, tupate kwa uvumilivu na faraja ya maandiko 
kuwa na tumaini. 

Muungu wa uvumilivu na faraja awajalie kuwaza 5 
mamoja ninyi kwa ninyi katika Masiya Isa, mpate we- 6 
nyi moyo mmoja kwa kanwa moja kumtukuza Muungu 
na Baba wa Bwana wetu Isa Masiya. Kwa hiyo mku- 7 
baliane, kama Masiya alivyotukubali, kwa utukufu 
wake Muungu. 

Kwani nasema Isa Masiya amekuwa mngoje wa tohara 8 
! 


a 





260 WARUMI, XV. 


kwa ajili ya kweli yake Muungu, afanye imara ahadi 
9 zao baba, illi mataifa wamtukuze Muungu kwa ajili ya 
rehema; kama ilivyoandikwa, Kwa hiyo nitakuungama 

10 katika mataifa, na kwa jina lako nitaimba. Na tena 
anena, Mpendezewe, mataifa, pamoja na watu wake. 

ll Na tena, Msifuni Bwana, mataifa yote; mtukuzeni, 

12 enyi watu wote. Na tena Isaya anena, Litakuwa shina 
la Yesse, naye atakayesimama kuwatawala mataifa ; 
ndiye mataifa watakayemtumainia. 

13 Muungu wa tumaini awajaze na furaha yote na amani, 
katika kuamini, mzidi ninyi katika tumaini na nguvu 
za Roho Mtakatifu. 

14 Nimethubutika mimi, ndugu zangu, juu yenu, kama 
ninyi mmejaa wema, mkijalizwa na elimu yote, mkiweza 

15 na kujifundishana. Nimewaandikia, ndugu, pasipo 
hofu, kwa sehemu, kama kuwakumbusha, kwa neema 

16 niliyopewa na Muungu, niwe mimi wakili wa Masiya 
Isa kwa mataifa, nikifanya kazi ya mkohani wa anjili 
ya Muungu, sadaka za mataifa zikubalike, zikitakaswa 
katika Roho Mtakatifu. 

17 Nina kujisifu katika Masiya Isa kwa Muungu. Kwa- 
ni sitathubutu kutoa neno asilolitenda Masiya kwa mimi, 

19 mataifa watii, katika na neno na tendo, kwa nguvu ya 
ishara na ajabu, kwa nguvu yake Roho Mtakatifu; 
hatta mimi, kutoka Yerusalemi na kuzunguka hatta 

20 katika Illuriko, nimetimiliza anjili yake Masiya, nikio- 
na kazi ya heshima ndiyo kuhubiri pasiponenwa jina 
lake Masiya, nisijenge juu ya msinji wa mwenyewe; 

21 lakini, kama ilivyoandikwa, Wasiohubiriwa mambo 

22 yake wataona, nao wasiosikia watafahamu. Kwa hiyo 
nikazuiwa sana katika kuja kwenu. 

23 Sasa nisipokuwa tena na nafasi katika inchi hizi, ni- 

24 kiwa tangu miaka mingi na shauko kuja kwenu, niki- 
safiri kwenda Spania, nataraja katika kupita kuwaona, 
ninyi, na kupelekwa mbele nanyi, nikishibishwa kadiri 
kwanza nanyi. | 

25 Illa sasa nakwenda Yerusalemi, nikiwangojea wata- 

26 katifu. Kwani Umakedoni na Akaya wamependezwa 
kufanya usharika nao walio maskini wa watakatifu 

27 walioko Yerusalemi. Wamependezwa; nao imewapasa. 
Kwani mataifa wakishariki nao mambo ya roho, imewa- 
pasa kuwachukulia mizigo katika mambo ya mwili, 





WARUMI, XVI. 261 
Nikitimiza haya, nikiwawekea kwa muhuri tunda hili, 28 
nitasafii kwa ninyi kwenda Spania. Najua nikija 29 
kwenu, nitakuja katika kujaa mbaraka wake Masiya. 
Nawasihi ninyi, ndugu, kwa Bwana wetu Isa Masiya, 30 
na kwa mapenzi yake Roho, mjitahidi pamoja nami, ka- 
tika kumwomba Muungu kwa ajili yangu, niokoke 31 
katika wale wasioamini wa Uyahudi, na ungoje wangu 
ulio katika Yerusalemi ukubalike nao watakatifu; ni- 32 
pate kuja kwenu furahani, kwa kupenda Muungu, 
nipumzike pamoja nanyi. 

Muungu wa amani pamoja nanyi nyote. Amina. 93 

NAWALETEA ninyi Foibe ndugu yetu, akiwa 16 
mngoje wa kanisa lilioko Kenkree: mmkubali katika 2 
Bwana, kama ilivyowapasa watakatifu, mkamsayidie 
katika neno lo lote atakalowahitajia: kwani na yeye 
amekuwa msayidia wengi, hatta na mimi. 

Salimieni Priska na Akula, watendao kazi nami kati- 3 
ka Masiya Isa, waliolaza mashingo yao kwa ajili ya 4 
maisha yangu; nisiowashukuru mimi tu, illa makanisa 
yote ya mataifa: nalo kanisa katika nyumba yao. 5 

Salimieni Epaineto, nimpendaye, aliye wa kwanza wa 
Asia kwa Masiya. Salimieni Maryamu, aliyetutendea 6 
| kazi nyingi. Salimieni Androniko na Yunia, jamaa 7 
zangu, waliofungwa pamoja nami, walio wa heshima 

nao mitume, walionitangulia mimi kuwa katika Masiya. 

Salimieni Amplia, nimpendaye katika Masiya. Sa- $ 
limieni Urbano, atendaye kazi pamoja nami katika Masi- 
ya; na Stakus, nimpendaye. Salimieni Apelle, aliye- 10 
kubalika katika Masiya. Salimieni wale kwa Aristobulo. 
Salimieni Herodioni, jamaa yangu. Salimieni walio 1] 

wa Narkisso walio katika Masiya. Salimieni Trufaina 12 
na Trufosa, watendao kazi katika Masiya. Salimieni 
| Persi, aliyependwa, aliyetenda kazi nyingi katika 
| Masiya. Salimieni Rufo, mteule katika Masiya; na 13 
mama yake na yangu. Salimieni Asunkrito, Flegoni, 14 
Herme, Patroba, Herma, nao ndugu walio pamoja nao. 
Salimieni Filologo na Yulia, Nereu na ndugu yake, na 15 
Olumpa, nao watakatifu wote walio pamoja nao. 
Msalimiane kwa busu takatifu. Makanisa yote yake 16 
| Masiya wawasalimia. 

| Nawasihi, ndugu, angalieni wale wafanyao fitina na 17 
| machukizo juu ya mafundisho mliyojifunza, mkawageu- 

















































262 I. WAKORINTI, I. 


18 kie. Kwani ndio wasiomtumikia Bwana wetu Masiya, 
illa matumbo yao wenyewe ; na kwa maneno mazuri n 
mazumgumzo mema wapoteza mioyo yao wajinga. 

19 Kwani mutia wenu umewafikia wote. Juu yenu nafu- 
rahi: nataka "mwe werevu katika mema, na wajinga 

20 katika mabaya. Muungu wa amani atamvunja Shetani 
chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Isa 
Masiya kwenu. 

21 Timoteo, atendaye kazi pamoja nami, awasalimia, na 

22 Lukio, na Yason, na Sosipatro, jamaa zangu. Nawasa- 
limia mimi Tertio, niandikaye waraka huu, katika Bwana. 

23 Awasalimia Gayo, mwenyeji wangu na wa kanis 
lote. Awasalimia Erasto wakili wa mji, na Kwarto 

24 ndugu. Neema ya Bwana wetu Isa Masiya nanyi nyote. 
Amin. 

25 Awezaye kutufanya imara kwa anjili yangu na kum- 
hubiri Isa Masiya, kwa ufunuo wa siri isiyonenwa tangu 

26 zamani za milele, imethihirishwa kwa maandiko ya 
nabii, kwa amri yake Muungu wa milele, ikajulikani- 

27 shwa kwa mataifa yote, imani itiiwe; Muungu mwenyi 
peke yake hekima, kwa Isa Masiya awe na utukufu 
hatta milele. Amin. 


i 
a 
WARAKA WA KWANZA WA PAOLO n 
KWA f 

WAKORINTI. 


1 PAOLO, aitwaye mtume wa Masiya Isa kwa mapenzi 

2 ya Muungu, na Sostene ndugu, kwa kanisa la Muungu 
lilioko katika Korinto, lililotakaswa katika Masiya Isa, 
waitwao watakatifu, pamoja nao wote waliitiao jina la 
Bwana wetu Isa Masiya mahali pote, na wao na wetu: 

3 Neema kwenu na amani ya Muungu Baba wetu na 
Bwana Isa Masiya. 

4 Namshukuru Muungu wangu dayima kwa ajili yenu, 
kwa neema yake Muungu mliyopewa katika Masiya Isa, 

5 ya kwamba mmepewa mali katika huyu killa yaliyo, 


I. WAKORINTI, 1. 263 
katika akili na hekima yote, kama ushahidi wake Masi- 
ya umekuwa imara kwenu, hatta msipunguke ukarimu, 
mkiungoja ufunuo wa Bwana wetu Isa Masiya, atakaye- 
wafanya ninyi imara hatta mwisho, msilaumiwe siku ya 
Bwana wetu Isa Masiya. Amini Muungu, mlioitwa 
naye kwa usharika wa Mwana wake Isa Masiya Bwana 
wetu. 

Nawasihi ninyi, ndugu, kwa jina la Bwana wetu Isa 10 
Masiya, mnene wote mamoja, pasiwe kwenu kutengwa, 
illa "mwe mmeungana katika nia moja na wosia mmoja. 

Imethihirishwa kwangu, ndugu, juu yenu, nao walio 11 
wa Kloe, kama fitina ziko kwenu. 

Nasema haya, ya kwamba killa kwenu husema, Mimi 12 
wa Paolo; mimi wa Apollo; mimi wa Kefa; mimi wa 
Masiya. Masiya amegawanyika? Paolo amesulibishwa 13 
ajili yenu? Kwa jina la Paolo mmebatizwa? Na- 14 
mshukuru Muungu ya kwamba sikubatiza mtu kwenu, 
illa Krispo na Gayo, mtu asiseme nimebatiza kwa jina 15 
langu mimi. Nikabatiza na nyumba yake Stefana; illa 16 
hao sijui kama nimebatiza mtu mwingine. 

Kwani Masiya hakunituma nibatize, illa mhubiri: 17 
wala si kwa neno la hekima, msalaba wake Maziya usi- 
batilike. Kwani neno la msalaba kwao wanaopotea 18 
upuuzi; kwetu tunaookoka ni nguvu ya Muungu. 
Kwani imeandikwa, Nitaharibu hekima zao wenyi he- 19 
kima, na akili zao wenyi akili nitaziondoa. Yu wapi 20 
mwenyi akili? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mtafu- 
taji wa dunia hii? Siye Muungu aliyepumbazisha heki- 
ma ya dunia? Kwani katika hekima ya Muungu dunia 21 
isipomjua Muungu kwa hekima, akapenda Muungu, kwa ` 
upumbafu wake iliyohubiriwa, kuwaokoa waaminio. 
Kwani Wayahudi wataka ishara, na Wayonani wataka 22 
hekima: nasi twahubiri Masiya amesulibishwa, kwa 23 
Wayahudi ukwazo, kwa mataifa upumbafu, illa kwao 24 
waitwao, na Wayahudi na Wayonani, Masiya nguvu 
ya Muungu na hekima ya Muungu: upumbafu wa 25 
Muungu ukiwa na hekima kuliko watu, na uthaifu 
wa Muungu mwenyi nguvu kuliko watu. 

Angalieni wito wenu, ndugu, kama si wengi wenyi 26 
hekima ya mwilini, si wengi wenyi nguvu, si wengi 
wakuu, lakini mapumbafu ya duniani Muungu ameya- 27 
chagua, illi waaibike wenyi hekima; na thaifu za duni- 


naa PND 


















264 I. WAKORINTI, III. 


28 ani amezichagua, wenyi nguvu waaibike; na manyonge 
ya duniani na yaliyotharauliwa ameyachagua Muungu, 
29 hatta yasiyo nayo, yaliyo nayo yapotee: mwenyi mwili 
30 asipate kujisifu mbele ya Muungu. Kwa huyo nanyi 
katika Masiya Isa, aliyekuwa kwetu hekima, katika kwa 
31 Muungu, na haki, na utakatifu, na ukombozi: illi, ka- 
ma ilivyoandikwa, Ajisifuye ajisifu katika Bwana. 
2 NAMI nikija kwenu, ndugu, sikuja kuuhubiri usha-§ 
hidi wa Muungu katika uzuri wa maneno, wala wa 
2 hekima; kwani naliazimu nisijue neno kwenu, illa Isa 
3 Masiya, naye amesulibishwa. Nami katika uthaifu, na 
4 hofu, na matetemeko mengi, nalikuwako kwenu. Wala 
neno langu wala habari zangu si katika maneno ya he- 
kima ya kushawishi, illa katika wonyesho wa Roho na 
5 wa nguvu: imani yenu isiwe katika hekima ya watu, 
illa katika nguvu za Muungu. 
6 Twanena hekima kwao walio wakamilifu: si hekima 
ya dunia hii, wala wao wakuu wa duniani, wanaobati- 
7 lika: illa twanena hekima ya Muungu katika siri, iliyo-f 
fichwa, aliyoiamuru Muungu mbele ya zamani, kwa 
8 utukufu wetu: wasiyoijua wakuu wa dunia hii hatta 
mmoja, kwani kama wangalijua, hawangalimsulibisha 
9 Bwana wa utukufu: lakini, kama ilivyoandikwa, Jichof. 
lisiloliona, wala sikio lisilolisikia, wala halikumwingia 
mtu moyoni, ndilo Muungu alilowafanyizia wampendao. 
10 Muungu amelifunua kwetu kwa Roho yake: kwani 
Roho hutafuta yote, hatta yaliyo chini ya Muungu. 
1l Mtu gani ayajuaye ya mtu, illa roho ya mtu iliyo ndani 
yake? Hivi yaliyo ya Muungu, hakuna ajuaye, illa 
12 Roho yake Muungu. Wala sisi hatukupokea roho ya 
dunia, illa Roho iliyo katika Muungu ; tupate kuyajua 
13 tuliyoneemeshwa na Muungu. Nayo twayanena, si 
kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya waana 
Adamu, illa yaliyofundishwa na Roho, tukiyalinganisha 
ya rohoni haya na haya. 
14 Mtu wa ulimwengu hayapokei yaliyo ya Roho yake 
Muungu, kwani kwake mapumbafu, wala hawezi kuya- 
15 jua, kwani yajaribika kwa roho. Mtu wa roho huyaja- 
16 ribu yote, wala yeye hajaribiwi na mtu. Kwani, Nani 
aliyejua nia yake Bwana, amwelimishe ? Illa sisi tunayo 
nia yake Masiya. 
3 NAMI, ndugu, sikuweza kusema nanyi kama wa ro- 


KS WAKORINTI, III. 269 


honi, illa kama wa mwilini, kama vitoto katika 
Masiya. Nimewanywesha maziwa, wala si nyama, 2 
kwani hamkuwa mmeweza: wala hatta leo hivi ham- 
wezi; hatta leo wa mwili ninyi. Kwani ukiwa kwe- 3 
nu uwivu, na fitina, na kutengwa, si wa mwili ninyi, 
mkienda kwa watu? Mtu akisema, Mimi wa Paolo, na 4 
mwingine, Mimi wa Apollo, si ninyi wa watu tu? 

Ni nani Paolo? nani Apollo? Wangoje, kwa hawa 5 
mmeamini ; na killa mmoja alivyopewa na Bwana. Mimi 6 
nalipanda, Apollo akatia maji, Muungu ndiye anayesita- 
wisha. Hivi apandaye si kitu, wala atiaye maji, illa 7 
Muungu asitawishaye. 
~ Apandaye na atiaye maji mamoja: killa mtu atapewa 8 

ijara yake, kwa kazi yake yeye. Kwani twatenda pa- 9 
moja na Muungu. Ninyi kilimo cha Muungu, wa 
Muungu ujengo. Kwa neema ya Muungu niliyopewa 10 
mimi, kama mwashi mkuu mwenyi akili, nimeweka 
misinji; mgine hujenga juu yao. Killa mtu aangalie 
ginsi ajengavyo. Msinji mwingine hawezi mtu kuweka 11 
illa uliowekwa, ndio Isa Masiya. Mtu akijenga juu ya 12 
msinji huu, thahabu, fetha, johari, miti, majani, ma- 
nyassi, kazi yake killa mtu itakuwa thahiri: kwani siku 13 
ile itaweka thahiri, kwamba katika moto itafunuliwa ; 
na kazi yake killa mtu ginsi yake moto ule utaijaribu. 
Kazi ya mtu aliyoijenga ikikaa, atapewa thawabu. 14 
Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara: mwenyewe 15 
ataokoka, illa ndivyo kama kwa moto. 

Hamjui, kama hekalu la Muungu ninyi, na Roho 16 
yake Muungu akaaye ndani yenu? Mtu akiliharibu 17 
hekalu la Muungu, huyu ataharibika na Muungu. 
Kwani hekalu la Muungu ni takatifu, ndilo mlio ninyi. 
Mtu asijidanganye. Akijiona mwenyi hekima katika 18 
dunia hii, awe mpumbafu, apate kuwa na hekima. 
Kwani hekima ya ulimwengu huu ni upumbafu kwa 19 
Muungu. Kwani imeandikwa, Awanasaye wenyi heki- 
ma katika werevu wao; na tena, Bwana azijua fikara 20 
zao wenyi akili, ndizo ubatili tu. 

Hivi asijisifu mtu kwa ajili ya watu. Kwani yote ni 21 
yenu: kama Paolo, kama Apollo, kama Kefa, kama 22 
dunia, kama uzima, kama kufa, kama yalipo, kama 
yatakayokuwa: yote yenu; nanyi wake Masiya; na 23 
Masiya wake Muungu. 

M 


266 I. WAKORINTI, IV. 


4 MTU atuthanie kama watumishi wa Masiya na 
2 wasimamizi wa siri za Muungu. Illa tena, imewapasa 
3 wasimamizi mtu aonekane kuwa amini. Kwangu kido- 

go tu, nihukumiwe na ninyi, ama siku za watu, wala 

4 sijihukumu mwenyewe. Sijui neno kwangu; illa kwa 

9 hiyo sina haki: atakayenihukumu ni Muungu. Mesi- 
hukumie neno mbele ya wakati wake, hatta ajapo 
Bwana, atakayemulika mafichoni mwa giza, atakaye- 
weka wazi mashauri ya moyoni; ndipo killa mtu 
atakapopata sifa zake kwa Muungu. 

6 Haya, ndugu, nimetuandikia mimi na Apollo kwa 
ajili yenu; illi kwetu mjifunze msithanie kuliko yali- 
yoandikwa, msijivune mtu kwa ajili ya mmoja juu ya 

7 mgineo. Nani aliyekupambanukisha? Unayo nini 
usiyopewa? Kama umepewa, mbona wajisifu kama 
hukupewa ? 

$ Bassi sasa mmeshiba, sasa mmepata utajiri, pasipo 
sisi mmekuwa wafalme: laiti mngawa wafalme, sisi 

9 tupate kumiliki nanyi. Kwani, nathani, Muungu 
ametuonyesha sisi mitume mwishoni kama wafao, tu- 

10 tazamiwe na ulimwengu, na malaika, na watu. Sisi 
wapumbafu kwa sababu yake Masiya, ninyi wa akili 
katika Masiya; sisi thaifu, ninyi hodari; ninyi wa 

11 heshima, sisi wa aibu. Hatta saa hiyo twaona na njaa 
na kiu, tunao utupu na kupigwa, hatuna kwetu, 

12 tunalemewa tukitenda kazi kwa mikono yetu sisi. Tu- 

13 kishutumiwa twabarikia, tukifukuzwa twaombea, tuki- 
nenwa unajisi twaonya : tumekuwa kama taka za uli- 
mwengu, yaliyotupiwa ya yote, hatta sasa. 

14 Siandiki haya kwa kutahayarisha, illa kama watoto 

15 wangu niwapendao nawakumbusha. Kwani kama 
mngekuwa na waalimu elfu katika Masiya, hamnao 
baba wengi; katika Masiya Isa kwa anjili ndimi nili- 

16 yewazaa. Nawasihi ninyi mnifuate. Kwa hiyo na- 
limpeleka Timoteo kwenu, aliye mwana wangu nim- 
pendaye na amini katika Bwana, atakayewakumbusha 
njia zangu katika Masiya, kama po pote katika killa 
kanisa nifundishavyo. 

18 Nisipokuja mwenyewe kwenu wangine wajivuna. 
19 Nitakuja upesi kwenu, Bwana akipenda, nitajua si neno 
20 lao waliojivuna, illa nguvu: kwani ufalme wa Muungu 

2l hauko katika neno illa katika nguvu. Mtakani, 





I. WAKORINTI, VI. 267 


nije kwenu na fimbo ao kwa kupenda, na rohoni mwa 


upole ? 

NASIKIA sana kwenu ni uzini, na uzini usionenwa 
hatta katika mataifa, mtu awe na mke wa babaye. 
Nanyi mmejivuna, wala hamkusikitika aondolewe katika 
kwenu aliyelitenda tendo hilo. 

Kwani mimi nisipokuwako mwilini, nikiwapo rohoni, 
nimekwisha kuhukumu kama nikiwapo, atendaye hili, 
katika jina la Bwana wetu Isa Masiya, mkikusanyika 
ninyi na roho yangu, pamoja na nguvu ya Bwana wetu 
Isa Masiya, kumtoa huyu kwa Shetani, mwili upotee, 
illi roho ipate kuokoka siku ya Bwana Isa. 

Kujisifu kwenu si kwema. Hamjui kama chachu 
iliyo ndogo huchacha machanganyiko yote? Takaseni 
chachu ya kwanza, mpate kuwa changanyiko jipya, 
kama msiochachwa. Kwani na Pasaka wetu ametolewa, 
ndiye Masiya: tufanye karamu, si kwa chachu ya 8 
kwanza, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, illa kwayo 
isiyochachwa ya kutakata na kweli. 

Nimewaandikia katika waraka, msichanganyike na 9 
wazini: illa si hassa na wazini wa ulimwenguni, wala 10 
watamanio, wala wevi, wala waabuduo sanamu: kama 
hivi, ingaliwapasa kutoka katika ulimwenguni. Sasa 11 
nimewaandikia msichanganyike, mtu aitwaye ndugu 
akiwa mzini, ama mtamani, ama mwabudu sanamu, ama 
mtukana, ama mlevi, ama mwivi; na mtu kama huyu 
hatta kwa kula naye. Nma amri gani niwahukumu 12 
walio "nje? Ha mwahukumu ninyi walio ndani? Walio 13 
'nje Muungu awahukumu. Mtoeni aliye mbaya katika 
kwenu ninyi. 

ATHUBUTU mtu wenu akiwa na neno juu ya mwe- 
nzake kuhukumiwa nao wasio na haki, wala si nao 
watakatifu? Ama hamjui kama watakatifu watauhu- 
kumu ulimwengu? Ukiwa ulimwengu utabukumiwa 
nanyi, hamstahili hukumu zilizo ndogo? Hamjui kama 
tutahukumu malaika? sembuse mambo ya maisha hii? 
Mkiwa na hukumu za maisha hii, wasiokubalika katika 
kanisa, wekeni hawa. Nasema kwa aibu yenu. Ha- 
kuna kwenu mwenyi hekima hatta mmoja, awezaye ku- 
kata maneno ya ndugu zake? illa ndugu astakiane na 
ndugu, hatta kwao wasioamini ? ` 

Bassi sasa hatiya kabisa kwenu, mkiwa na mastaka 
ninyi kwa ninyi. Kwa nini afathali msithulumiwe ? 

M2 


ID a e O A QA 


1 OO ae OO V Q 


268 I. WA KOR KAVA 


8 Kwa nini afathali msidanganyike? Lakini mwathulumu 
9 na mwadanganya, nao ndugu. Ama hamjui kama wathu- 
lumu hawatarithi ufalme wa Muungu? Msikose: wala 
wazini, wala makafiri, wala waasharati, wala wa kike, 
wala wafira, wala wanyang'anyi, wala watamanio, wala 
10 walevi, wala watukanaji, wala wevi, ufalme wa Muungu 
11 hawataurithi. Na hao wenu walikuwa: illa mmeoshwa, 
illa mmetakasika, illa mmefanyiwa haki, katika jina la 
Bwana Isa, na katika Roho yake Muungu wetu. 


12 Yote halali kwangu, illa yote si wajib. Yote halalı 


13 kwangu, illa sitatumishwa na neno. Vyakula kwa 
tumbo, na tumbo kwa vyakula: naye Muungu atabati- 
lisha na hili na hivi. Mwili si kwa uzini, illa kwa 

l4 Bwana; na Bwana kwa mwili. Muungu alimfufua 

15 Bwana, na sisi atatufufua kwa nguvu zake. Hamjui 


kama miili yenu ni viungo vyake Masiya? Bassi nitwae 


viungo vyake Masiya nivifanye viungo vya kahaba? 


16 Hasha! Hamjui kama aliyeungwa na kahaba ni mwili 


mmoja? Kwani asema, Wawili watakuwa mwili mmo- 


l7 ja. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja. Kimbieni 


18 uzini. Killa thambi afanyayo mtu 'nje ya mwili; azi- 
niye hufanya thambi juu ya mwili wake mwenyewe. 
19 Ama hamjui, kama mwili wenu hekalu yake Roho Mta- 
katifu aliyomo ndani yenu, mliyopewa na Muungu? 
20 Wala sinyi mali yenu; mmenunuliwa kwa thamani. 
Mtukuzeni Muungu kwa mwili wenu na roho yenu iliyo 
yake Muungu. 
7 KWA mambo mliyoniandikia: Ni heri mtu asimguse 
2 mwanamke. Illa kwa sababu ya uzini, killa mume awe 
naye mke wake, na killa mke awe naye mume wake. 
3 Mume ampe mke yalivyompasa, na hivi mke ampe 


4 mume. Mke hauwezi mwili wake, illa mume; hivi na 


5 mume hauwezi mwili wake, illa mke. Msidanganyane, 


isipokuwa kwa kupatana kwa muhulla, mpate faragha 


kwa kuomba, mkajiane tena, Shetani asipate kuwajaribu 
6 kwa.kukosa kujizuia kwenu. Haya nayanena kwa 
7 shauri, si kwa amri. Napenda watu wote wangekuwa 
kama mimi: illa killa mtu ana ukarimu wake kwa 
Muungu, huyu hivi na huyu hivi. 
8 Nawaambia wasiooana na waliofiwa, wa heri wakae 
9 kama mimi. Illa wasipojiweza, waoane: afathali wao- 
ane kuliko kuwaka. 
10 Nao waliokwisha oana nawaonya, si mimi, illa Bwana, 





I. WAKORINTI, VII. 269 


mke asifarakane na mumewe. Akifarakana, akae asio- 11 
lewe, ao apatane na mumewe. Wala mume asimwache 
mkewe. 

Hisi yosaha nasema mimi, wala si Bwana. Ndugu 12 
akiwa na mke asiyeamini, naye aona vema akae naye, 
asimwache. Na mwanamke akiwa na mume asiyeamini, 18 
naye aona vema akae naye, asimwache mumewe. Kwani 14 
mume asiyeamini ametakaswa kwa mkewe, na mke asi- 
yeamini kwa mumewe: illa watoto wenu tena hawanga- 
litakata ; sasa watakatifu. Asiyeaminı akifarakana, afa- 15 
rakane: ndugu mume ao mke si mtumwa katika haya. 
Mmeitwa ninyi na Muungu katika amani. Wajuaje, 16 
mke, kama hutamwokoa mumeo? Wajuaje, mume, 
kama hutamwokoa mkeo? Illa killa mtu alivyoga- 17 
wanyikiwa -na Bwana, killa mtu alivyomwita Muu- 
ngu, hivi aendelee. Na hivi katika makanisa yote naa- 
muru. 

Mtu akiitwa ametahiriwa asijifanyie govi; mtu ame- 18 
itwa asipotahiriwa, asitahiriwe. Tohara si neno, wala 19 

ovi si neno, illa kuzishika amri za Muungu. Killa 20 
mtu katika hali alivyoitwa, katika hiyo akae. Umeitwa 21 
mtumwa? usisikitike: hatta ukiweza kuwa huru, afa- 
thali utwae. Kwani aliye katika Bwana akutwa 22 
mtumwa, ni huru wake Bwana. Hivi aliyeitwa huru 
ni mtumwa wake Masiya. Mmenunuliwa kwa thamani; 23 
msiwe watumwa wa watu. Killa mtu, ndugu, alivyo- 24 
itwa, hivi akae mbele ya Muungu. 

Kwa mambo ya mabikira, sina amri ya Bwana: natoa 25 
shauri kama niliyerehemewa na Bwana kuwa amini. 
Naona iliyo heri kwa ajili ya shidda tuliyo nayo, kwa- 26 
mba heri mtu awe hivi. Umefungwa kwa mke? usi- 27 
take kufunguliwa. Ukifunguliwa” kwa mke, usitake 
mke. Ukioa, huna thambi; na bikira akioa hana 28 
thambi. Hao watakuwa na mateso ya mwilini: mimi 
nawaachilia. 

Nisemalo, ndugu, ndilo, wakati unapunguka : yaliyo- 29 
salia ndiyo, wanao pali wawe kama wasio nao; waliao 30 
kama wasiolia; wafurahio kama wasiofurahi; WI 
kama wasiomiliki; wautumiao ulimwengu huu kama 31 
wasiotumia: kwani hupita namna ya ulimwengu huu. 

Nataka msiwe na tunza. Asiyeoa huyatunza ya 32 
Bwana, ampendezeje Bwana. Aliyeoa huyatunza ya 33 

M ð 

























270 I. WAKORINTI, VIII. 


34 dunia, ampendezeje mkewe. Mke na bikira tena si ma- 
moja. Asiyeolewa huyatunza ya Bwana, apate kuwa 
mtakatifu na mwili na roho. Aliyeolewa huyatunza ya 

39 duniani, ampendezeje mume. Nasema haya kwa fayida 
yenu; nisiwategee kitanzi, lakini kwa kuwa heri na 
kumngojea Bwana pasipo kuchafuka. 

36 Mtu akithani hamtendei vema bikira yake, majira 
yake ikipita, ikiwa kama ilivyopasa, afanye apendavyo ; 

37 hafanyi thambi: waoane. Aliye imara moyoni, pasipo 
shidda, akiweza tamaa zake, naye ameshika moyoni 

38 kumlinda bikira yake, hutenda vema. Hivi aozaye 
hutenda vema; asiyeoza huzidi kutenda vema. 

99 Mwanamke amefungwa kwa wakati akiwa mume 
wake hayi. Mumewe akilala, ni huru, aolewe naye 

40 ampendaye, illa katika Bwana tu. Illakini yu heri 
akae alivyo, kwa shauri langu: nami nathani ninayo 
Roho yake Muungu. 

8 KWA vitu vilivyotolewa kwa sanamu: Najua kama 
sisi wote tunayo elimu. Elimu huvuna, kupendana 

2 hufaa. Mtu akithani amejua neno, hajajua kama ilivyo- 

ə mpasa kujua; mtu akimpenda Muungu, huyu amejulika 

4 naye. Kwa kuvila vilivyotolewa kwa sanamu, twajua 
kama sanamu si kitu cha ulimwenguni, na kama Muu- 

5 ngu mwingine hapana illa mmoja. Kwani wakiwa 
walioitwa miungu, ama mbinguni ama katika inchi; 

6 hatta wako miungu mingi na bwana wengi; kwetu 
Muungu mmoja, Baba, yote yametoka kwake, na sisi 
katika yake; na mmoja Bwana, Isa Masiya, kwa huyu 
yote, na sisi kwaye. 

7 Illa wote hawana kujua: wangine, kwa kuikumbuk 
sanamu hatta sasa, wanakula vilivyotolewa kwa sanamu; 

8 na ukumbuko wao ukiwa thaifu hutiwa unajisi. Cha- 
kula hakitupendezeshi kwa Muungu : wala tukila hatu- 
kuzidi, wala tusipokula hatukupunguka. 

9 Angalieni uwezo wenu usiwe ukwazo kwao walio 

10 thaifu. Kwani mtu akikuona wewe ujuaye umekaa 
kitako mahali pa sanamu, ukumbuko wake aliye thaifu 
hautathubutishwa avile vilivyotolewa kwa sanamu? 

11 Naye aliye thaifu huharibika kwa kujua kwako, ndugu 

12 aliyemfia Masiya. Hivi mkiwakosa ndugu, kuupiga 
ukumbuko wao ulio thaifu, Masiya ndiye "mmkosaye. 

13 Kwa hayo, chakula kikimchukizisha ndugu yangu, 


L WAKORINTI, IX. 271 


sitakula nyama hatta milele, nisimchukizishe ndugu 
wangu. 

MIMI si huru? Mimi si mtume? Sikumwona Isa 9 
Masiya Bwana wetu? Si ninyi kazi yangu katika 
Bwana? Kama si mtume kwa watu wangineo, illa 2 
kwenu ndimi: kwani muhuri ya utume wangu ndinyi 
katika Bwana. Jawabu yangu kwao waniuliziao ndilo 3 
hili. 

Hatunao uwezo wa kula na kunywa? Hutunao ? 
uwezo kuchukua nasi ndugu mwanamke, kama mitume 
waliosalia, na nduguze Bwana, na Kefa? Ama mimi 6 
peke yangu na Barnaba hatunao uwezo tusitende kazi? 

Nani aendaye kupigana kwa gharama yake yeye? 7 
Nani apandaye mizabibu asiyekula matunda yao? 
Nani achungaye kundi asiyekula ya maziwa ya kundi? 
Nayanena haya kama mtu tu? illa na sheria haisemi 8 
yaleyale? Kwani imeandikwa katika sheria ya Musa, 9 
Usimfunge kanwa ngombe afikichaye. Ndio ng'ombe 
tu awatunzao Muungu ? illa kwa ajili yetu kabisa 10 
amenena? Kwani kwa ajili yetu imeandikwa : kwamba 
imempasa alimaye alime katika tumaini, naye afikichaye . 
katika tumaini la kushariki naye katika tumaini lake. 
Kama sisi tumewapandia yaliyo ya rohoni, ni jambo 11 
lililo kuu tukivuna sisi yenu ya mwilini? Wangine 12 
wakisharikiana katika uwezo wenu, si sisi zayidi ? 

Illa hatukutumia uwezo huu; lakini twachukuliana 
yote, tusiizuie anjili yake Masiya. Hamjui kama 13 
wafanyao mambo ya dini wanakula ya hekalu? Wai- 
ngojeao mathbahu washarikiana na mathbahu. Hivi 14 
na Bwana ameamuru waihubirio anjili waruzukiwe kwa 
anjili. 

Mimi haya siyatumii. Sikuyaandika, iwe kwangu 15 
hivi: ni heri nife, kuliko kutwaliwa na mtu kujisifu 
kwangu. Nikihubiri anjili, hainipasi kujisifu: kwani 16 
shidda juu yangu, ole wangu, nisipoihubiri. Nikii- 17 
tenda kwa moyo nina thawabu ; pasipo kwa moyo, 
nimetiwa amri. Thawabu gani ninayo? Nikihubiri 18 
nitoe anjili pasipo mshahara, nisiutumie uwezo wangu 
ulio katika anjili. 

Nikiwa huru katika watu wote nimejifanya mtumwa 19 
wao wote, nipate kuwafayidia wengi. Nikawa kwa 20 
Wayahudi kama Myahudi, niwafayidie Wayahudi ; 


272 I. WAKORINTI, X. 


kwao walio chini ya sheria kama chini ya sheria; ni- 

21 wafayidie walio chini ya sheria; kwao wasio na sheria 
kama sina sheria (nisipokuwa sina sheria ya Muungu, 
illa mwenyi sheria ya Masiya), niwafayidie wasio na 

' 22 sheria. Nalikuwa kwa thaifu, thaifu, niwafayidie 
thaifu. Kwa wote nimekuwa vyote, nipate kwa njia 

23 yote kuwaokoa. Nafanya yote kwa ajili ya anjili, 
nipate kusharikiana nayo. 

24 Hamjui kama wapigao mbio katika washindanapo, 
wote wapiga mbio, mmoja hupewa brabio? Pigeni 

25 mbio ginsi hiyo, mpate kupokea. Killa ashindanaye 
hujizuia katika yote: nao hawa wapewe taji iozayo, 

26 illa ninyi isiyooza. Bassi mimi napiga mbio si kama 

27 asiyejua; napigana si kama apigaye hewa: illa natiisha 
mwili, nautumikisha : isiwe niliyewahubiria wangine 
mwenyewe nipotee. 

10 SITAKI, ndugu, mkose kujua kama baba zetu wote 
walikuwa chini yake wingu; wote wakapita katika 

2 bahari; wote wakabatizwa kwa Musa katika wingu na 

3 katika bahari; wote wakala chakula kilekile cha roho; 

4 wote wakanywa kinywa kilekile cha roho: kwani wa- 
kanywa katika mwamba ule wa rohoni uliowafuata: 
nao mwamba ndio Masiya. 

Š Lakm nao wote hakupendezwa Muungu; wakaa- 
ngamia katika jangwa. 

6 Haya yalikuwa kwa dalili kwenu, illi tusiwe sisi 

'7 watamani vibaya, kama wale walivyotamani. Wala 
msiwe waabudu sanamu kama wangine wao; ilivyoa- 
ndikwa, Wakakaa kitako watu kula na kunywa, wakao- 

8 ndoka wacheze. Wala tusizini kama ' wangine wao 
walivyozini, wakaanguka siku moja asharini na tatu 

9 elfu. Wala tusimjaribu Masiya kama wangine wao 
walivyojaribu, wakaharibiwa nao majoka. 

10 Wala msinung’unike kama wangine wao walivyo- 

11 nung'unika, wakaharibiwa na mharibu. Haya yote 
yakawapata kwa dalili; yakaandikwa kwa kuelimishwa 

12 sisi tuliojiwa na utimilifu wa zamani. Hivi ajithaniye 
amesimama aangalie asianguke. 

13 Jaribu halikuwapata illa la kadiri ya mwana Adamu. 
Muungu amini, asiyeacha mjaribiwe ninyi kuliko "mwe- 
zavyo, lakini atafanya pamoja na jaribu pa kutokea, 
"mweze kustahimili. 





I. WAKORINTI, XI. 279 


Kwa ajili hiyo kimbilieni ibada ya sanamu. Nasema 1; 


kama kwao wanao akili: mfikiri ninyi niyanenayo. 

Kikombe cha mbaraka tukibarikicho sicho usharika 16 
wa damu yake Masiya? Mkate tuuvunjao sio usharika 
wa mwili wake Masiya? Kwamba mkate mmoja, 17 
mwili mmoja, sisi walio wengi: kwani wote twagawa- 
nyikia ya mkate ule mmoja. Angalieni Israeli wa 18 
mwili: si wote walao thabihu washariki na mathbahu ? 
Nisemeje tena? kwamba kilichotolewa kwa sanamu ni 19 
kitu? ao kwamba sanamu ni kitu? Lakini wavitoavyo 20 
mataifa, watoa kwa pepo, wala si kwa Muungu: sitaki 
ninyi msharikiane na pepo. Hamwezi kunywa ki- 21 
kombe cha Bwana na kikombe cha pepo: hamwezi 
kugawanyikiwa meza ya Bwana na meza ya pepo. Ama 22 
tumtie Bwana uwivu ? sisi hodari kuliko yeye? 

Yote halali, illa yote si wajib. Yote halali, illa yote 23 
hayana fayida. Mtu asikumbuke yaliyo yake tu, illa 24 
yaliyo ya wangineo. 

Killa kilichouzwa sokoni mle, msipoulizia kwa ajili 25 
ya thamiri ; kwani, Inchi ni yake Bwana, nayo ijaayo. 26 
Mtu wa makafiri akiwaita, nanyi mmependa kwenda, 27 
killa kilichowekwa mbele yenu mle, msipoulizia kwa 
ajili ya thamiri. Illa mtu akiwaambia, Hiki kime- 28 
tolewa kwa sanamu, msile, kwa ajili yake aliyewaku- 
mbusha, na kwa ajili ya thamiri (kwani, Inchi ni yake 
Bwana, nayo ijaayo): kwa thamiri, nasema, si yenu 29 
ninyi, illa yake mgineo. 

Kwa nini uhuru wangu uhukumiwe kwa thamiri 
yake mgineo? Nikitwaa sehemu katika neema, mbona 30 
ninenwe unajisi kwa ajili yake nishukuriacho? Mkila, 31 
mkinywa, mkitenda neno lo lote, mtende yote kwa utu- 
kufu wake Muungu. Msichukize, wala Wayahudi, 32 
wala Wayonani, wala kanisa la Muungu: kama nami 33 
nawapendeza wote kwa mambo yote, nisitake fayida 
yangu mimi illa yao wote, wapate kuokoka. 

MNIFUATE mimi kama mimi namfuata Masiya. 11 
Nawasifu ninyi kwamba nilivyowatolea mwayashika 2 
yaliyotolewa. Nataka mjue kama kitwa cha killa 3 
mume ni Masiya; kitwa cha mke ni mume; kitwa cha 
Masiya ni Muungu. 

Killa mume akisali ao akitoa unabii kitwa kisipo 4 
kiwazi, huaibisha kitwa chake. Killa mke akisali, 5 





214 I. WAKO RES YA 


akitoa unabii, kitwa kisipofunikwa huaibisha kitwa 
chake: kama ni mamoja naye yule aliyekatika nyele. 
6 Mke asipofunikwa anyolewe tena. Illa ikiwa unyonge 
7 mke akatike nyele ao anyolewe, afunikwe. Mume 
haimpasi kufunikwa kitwa, akiwa mfano na sifa ya 
8 Muungu. Mwanamke ni sifa ya mume. Kwani asili ya 
9 mume si katika mke, illa mke katika mume. Kwani 
mume hakuumbwa kwa ajili ya mke, illa mke kwa ajili 
l0 ya mume. Kwa hiyo imempasa mke awe na uwezo 
11 kitwani, kwa ajili ya malaika. Illa tena si mke pasipo 
12 mume, wala mume pasipo mke, katika Bwana. Kwani 
kama asili ya mke katika mume, hivi mume kwa mwa- 
13 namke; na yote asili yao kwa Muungu. Fikirini 
kwenu ninyi: kuzuri mwanamke amsalie Muungu asi- 
14 pofunikwa ? Hatta asili tena siyo iwafundishayo, kwani 
15 mumeakiwa na nyele nyingi haina heshima, mwanamke 
akiwa na nyele nyingi ni sifa yake? kwani amepewa 
16 nyele kwa mavazi. Mtu akitaka kufanya fitina, sisi ha- 
tunayo desturi kama hiyo, wala makanisa ya Muungu. 
17  Nikitoa neno hili, si kwa kusifu, kwamba si kwa 
18 vema illa kwa vibaya mwakusanyika. Kwani mkiku- 
sanyika ninyi katika kanisa, nasikia kuna kutengwa 
19 kwenu ; nami sehemu nasadiki : kwani haina buddi kuwa 
uzushi kwenu, waliokubalika kwenu wapate kuonekana. 
20 Mkikusanyika kwa hiyo, siyo kula chakula cha 
21 Bwana. Kwani killa mtu hutangulia kutwaa chakula 
chake katika kula; mmoja ana njaa, mmoja amelewa. 
22 Hamnazo nyumba za kulia na kunywea? ao mmetharau 
kanisa la Muungu, mkawatia haya wasio nazo? Ni- 
waambieje ? niwasifu kwa haya? Siwasifu. 
23 Kwani mimi nikapokea kwa Bwana, nilivyowatolea 
ninyi, kwamba Bwana Isa, usiku ule alipotolewa, aka- 
24 twaa mkate, akashukuru, akavunja, akanena, Twaeni, 
leni : huo ndio mwili wangu, uvunjikao kwa ajili yenu: 
25 fanyeni hayo kwa ukumbusho wangu. Vivihivi na 
kikombe baada ya kula, akinena, Hiki ni kikombe cha 
agano jipya katika damu yargu: fanyeni haya, killa“ 
26 mnywapo, kwa ukumbusho wangu. Kwani killa mlapo 
mkate huu, na kikombe mnywapo, mwaonyesha kufa 
kwake Bwana, hatta atakapokuja. 
27 Hivi alaye mkate huo, ao anywaye kikombe hicho, 
asipostahili, amehukumiwa ya mwili na damu ya 


I. WAKORINTI, XII. 275 


Bwana. Mtu ajiamue mwenyewe, hivi akaule mkate, 28 
akakinywe kikombe. Kwani alaye na anywaye asipo- 29 
stahili, hula na hunywa hukumu yake yeye, asipopa- 
mbanua mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo kwenu 30 
wengi walio thaifu na wagonjwa, na katháwakatha 
wamelala. Tukijihukumia, hatuhukumiwi. Tukīhu- 33 
kumiwa na Bwana, twaelimishwa, tusihukumiwe mbali 
pamoja na dunia. 

Hivi, ndugu zangu, mkikusanyika kula, mkari- 33 
bishane. Mtu akiwa na njaa, ale nyumbani; msiingie 34 
pamoja katika kuhukumiwa. Nayo yaliyosalia nitaya- 
tengeneza nitakapokuja. 

KWA mambo ya roho, ndugu, sitaki mkose kujua. 12 
Mwakumbuka kama mlikuwa wamataifa, mkachukuliwa 2 
kwa sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa 3 
hiyo nawaarifu kama hapana mtu asemaye katika Roho 
ya Muungu amnenaye Isa anathema, wala hawezi mtu 
kumnena Bwana Isa isipokuwa katika Roho Mta- 
katifu. 

Kuna tofauti ya makarimu, illa Roho ni moja; 
na tofauti ya kazi, na Bwana mmoja; na tofauti 
ya kutenda, illa Muungu mmoja atendaye yote ka- 
tika watu wote. Killa mtu amepewa wonyesho wa 7 
Roho kwa fayida. Huyu kwa Roho amepewa nenola 8 

9 
0 


ANA 


hekima ; mwingine neno la elimu, kwa Roho ileile; 
mwingineo imani, kwa Roho ileile; mgine makarimu 
ya kuponya, kwa Roho ileile; mwingine uwezo wa l 
nguvu; mwingine unabii; mwingine kuzipambanua 
roho; mwingineo ginsi za, lugha; mwingine tafsiri 
ya lugha. Haya yote huyatenda Roho moja ileile, 11 
akiwagawanyia killa mtu peke yake kama apendavyo. 
Kwani kama mwili ni mmoja, na viungo vyake vingi, 12 
na viungo vyote vya mwili, vikiwa vingi, ni mwili 
mmoja, hivi na Masiya. Kwani kwa Roho moja sisi 13 
wote tumebatizwa katika mwili mmoja, kama Waya- 
hudi, kama Wayonani, kama watumwa, kama huru; 
na wote tumenyweshwa katika Roho moja. Kwani na 14 
mwili si kiungo kimoja, illa vingi. Mguu ukisema, 15 
Kwamba mimi si mkono, si wa mwili, kwa hiyo sio wa 
mwili? Sikio likisema, Kwamba mimi si jicho, si wa 16 
mwili, kwa hiyo silo ja mwili? Mwili wote ukiwa 17 
jicho, ku wapi kusikia? Kama wote kusikia, ku wapi 
kunusa? Sasa Muungu ameweka viungo, killa kimoja 18 


276 I. WAKORINTI, XII. 


19 chao, katika mwili, kama alivyopenda. Kama wote 
20 ungekuwa kiungo kimoja, mwili u wapi? Sasa viungo 
2l vingi na mwil mmoja. Haliwezi jicho kuuambia 
mkono, Hunifai: wala tena kitwa miguu, Hamnifai. 
22 Lakini zayidi sana viungo vya mwili vilivyothaniwa 
23 uthaifu vyahitajiwa; navyo vya mwili vilivyothaniwa 
havina heshima, hivi twazidi kuviheshimia, navyo 
24 visivyo vizuri vimezidi kuwa na uzuri. Vizuri vyetu 
havihitaji. Lakini Muungu ameutengeneza mwili, 
25 akizidi kukipa heshima kilichopunguka, pasiwe fitina 
26 katika mwili, lakini viungo vitunzane: hatta kiungo 
kimoja kikiumwa, viungo vyote viume nacho; kiungo 
kimoja kikitukuzwa, viungo vyote vifurahi nacho. 
27 Ninyi ni mwili wake Masiya, na viungo mmoja mmoja. 
28 Wangine Muungu amewaweka kanisani, kwanza 
mitume, wa pili manabii, wa tatu waalimu, tena nguvu, 
na tena makarimu ya kuponya, kusayidia, kutawala, 
29 lugha hizi na hizi. Wote mitume? wote manabii ? 
30 wote waalimu? wote wa nguvu? wote wanayo maka- 
rimu ya kuponya? wote wanena lugha? wote wafasiri ? 
31 Takeni sana makarimu yaliyo mema. Hatta baadaye 
nawaonya njia iliyo bora. 
13 NIKINENA lugha za watu na za malaika, nisipoku- 
wa na upendano, nimekuwa shaba iliayo, na upato uvu- 
2 mao. Nikiwa na unabii, nikijua na siri zote, na elimu 
yote, nikiwa tena na imani yote hatta kuhamisha milima, 
nisipokuwa na upendano, sikuwa kitu. 
3 Hatta nikigawanya mali yangu yote, hatta nikijitoa 
mwili niliwe na moto, nisipokuwa naupendano,sifai neno. 
4  Upendano hustahimili, hufanikia; upendano hauna 
5 hasidi; upendano hauna makuu, haujivuni, haukosi 
adabu, hautaki yaliyo yake, haukasiriki, haufikiri 
6 maovu, haufurahishwi pasipo haki, hufurahiwa na kweli, 
7 huvumilia yote, huamini yote, hutaraja yote, huchukua 


8 yote. Upendano haupunguki po pote. Kama unabii 


utakwisha; kama lugha, zitakoma; kama elimu, ita- 

9 kwisha. Kwani twajua kwa sehemu tu, kwa sehemu 
10 twafanya unabii; iliyo kamilifu ikija, iliyo kwa sehemu 
Jl itakwisha. Nilipokuwa mtoto, nalinena kwa kitoto, 
nalifikiri kwa kitoto, nikafahamu kwa kitoto; hatta 
12 nilipokuwa mzima, nikaziweka za kitoto. Kwani sasa 
twaona katika kioo kwa fumba; wakati ule uso kwa 
uso. Sasa twajua kwa sehemu; wakati ule tutajua sa- 


II WAKORINTI, XIV. LT 


na, kama tulivyojuliwa. Bassi zimesalia imani, tumaini, 13 
upendano, hizi tatu; iliyo kuu yao ndiyo upendano. 

FUATENI upendano; takeni sana amri za Roho, na 14 
kwanza mfanye unabii. 

Kwani anenaye lugha, hasemi nawatu, illa na Muungu; 
hakuna asikiaye ; akiwa rohoni anasema siri. Afanyaye 
unabii husema na watu, kuwajengea, kuwafariji, kuwatia 
moyo. Anenaye lugha hujijengea mwenyewe; afanyaye 
unabiihulijenga kanisa. Natakaninyinyote mseme lugha, 
illa afathali mfanye unabii; kwani afanyaye unabii ni 
mkuu kuliko asemaye lugha, asipokuwa afasiri, kanisa 
wapate kujengewa. 

Bassi, ndugu, nikija kwenu ninasema lugha, nitawafaa 6 
nini nisipokuwa ninasema kwa ufunuo, ao kwa hekima, 
ao kwa unabii, ao kwa fundisho ? 

Kama yasiyo hayi yatoayo sauti, kama filimbi, kama 7 
kinubi, kisipotoa uvumi uliopambanuka, nani atakayejua 
iliyopigwa kwa filimbi, ao kwa kinubi? Baragumu $8 
ikitoa sauti isiyojulikana, nani atakayejifanya tayari 
apigane? Hivi na ninyi, msipotoa kwa lugha neno lililo 9 
wazi, lililonenwa lipateje kujulikana ? Mtakuwa msemao 
katika hewa tu. 

Labuda sauti hizi nyingi ziko ulimwenguni, wala ha- 10 
pana isiyo sauti. Bassi nisipojua nguvu yake sauti nita- 11 
kuwa mshenzi kwake asemaye, naye asemaye atakuwa 
mshenzi kwangu. Hivi na ninyi, mkitaka kuwa wa 12 
rohoni, takeni kulijengea kanisa, mpate kuzidi. Kwa 13 
hiyo asemaye lugha, aombe afasiri. Nikiomba kwa lugha, 14 
roho yangu huomba, akili zangu hazitoi neno. Nini 15 
tena? Nitaomba kwa roho, nitaomba tena kwa akili: 
nitakwimba kwa roho, nitakwimba tena kwa akili. Uki- 16 
barikia kwa roho, akaaye mahali pa mjinga asemeje 
Amina kwa kushukuru kwako, akiwa hajui usemavyo? 
Wewe washukuru vema, illakini mwingineo hajengewi. 17 

Namshukuru Muungu, nasema lugha kuliko ninyi 18 
nyote: lakini katika kanisa napenda kusema maneno 19 
matano kwa akili zangu, wangine wasikie, kuliko maneno 
elfu kwa lugha. Ndugu, msiwe watoto kwa akili: kwa 20 
uovu "mwe watoto, kwa akili "mwe wazima. 

Katika torati imeandikwa, Kwa lugha zinginezo na 21 
kwa midomo ingineyo nitasema na watu hawa; wala 
hivi hawatanisikia, amenena Bwana. 


ot e Wo ao. 


278 I. WAKORINTI, XV. 


22 Hatta hivi lugha ni ishara, si kwao waaminio, illa kwao 
wasioamini: unabii si kwao wasioamini, illa kwao waa- 
minio. 

23 Kama kanisa lote limekusanyika pamoja, wote wa- 
kisema lugha, wakingia walio wajinga ao wasioami- 

24 ni, hawasemi kama mna wazimo? Illa wote wakitoa 
unabii, akiingia mmoja asiyeamini, ao mjinga, ashawi- 

25 shwa na wote, ahukumiwa na wote; siri za moyoni 
mwake zimekuwa wazi; hatta akianguka usoni amwa- 
budu Muungu, akieneza kama kweli Muungu kwenu. 

26 Ninitena,ndugu? Mkikutana, killa wenu ana zaburi, 
ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Yote 

27 yawe kwa kujengea. Mtu akisema lugha, wawili kwa 
wawili, ao wakiwa wengi watatu, na kwa zamu; mmoja 

28 afasiri. Asipokuwako mfasiri, anyamaze kanisani, 

29 aseme na mwenyewe na Muungu. Manabii wanene 

30 wawili ama watatu, wangine wapambanue. Mgine 
akaaye kitako akifunuliwa, wa kwanza anyamaze. 

31 Mwaweza kutoa unabii wote mmoja mmoja, wote wa- 

32 pate kujifunza, wote wapewe moyo. Na roho za ma- 

33 nabii zawatii manabii. Muungu siye wa kuasi, illa 
wa amani; kama katika makanisa yote ya watakatifu. 

34  Waanaake wenu wanyamaze kanisani: hawana ruksa 

35 kunena; illa watii, kama inenavyo sheria. Wakitaka 
kujifunza neno, waulize nyumbani waume wao: ni aibu 

' ya waanaake kunena kanisani. 

36 Neno la Muungu limetoka kwenu? ao limewafikia 

37 ninyi peke yenu? Mtu akijiona nabii ao wa roho, 
ayatambue niyaandikayo, kama ndiyo amri yake Bwana. 

38 Asiyejua, asijue. 

39 Hivi, ndugu, takeni kufanya unabii, na kusema lugha 

40 msikataze. Yote yawe yametengeneka na kwa tara- 
tibu. a 

15 NAWAKUMBUSHA, ndugu, anjili niliyowahu- 

2 biria, mkaipokea, katika hiyo mwasimama, kwa hiyo 
mtaokoka, mkishika neno tulilowahubiria, isipokuwa 
mmeamini burre. 

3 Kwani naliwatolea kwanza niliyoipokea, kama Masiya 

4 alikufa kwa ajili ya thambi zetu kwa maandiko; akazi- 

5 kwa; akaondoka siku ya tatu kwa maandiko; akaone- 

6 kana na Kefa ; tena nao wathenashara ; baadaye akaone- 
kana na zayidi ya ndugu hamsi mia pamoja, wengi wao 


. 





I. WAKORINTI,'KV. 279 


waliopo hatta leo, wangine wamelala ; baadaye akaone- 7 
kana na Yakobo; tena na mitume wote; baada yote, 8 
kama naye asiyezaliwa wakati wake, akaonekana na 
mimi. Kwani mimi ni mdogo wa mitume, nisiye na 9 
haki kuitwa mtume, kwani nimelifukuza kanisa la 
Muungu. Kwa neema ya Muungu nimekuwa nilivyo. 10 


Wala neema yake iliyo kwangu siyo burre; illa nime- 


zidi kutenda kazi kuliko wao wote: wala si mimi, illa 
neema ya Muungu iliyo nami. Kama mimi, kama wale, 11 
hivi tulivyohubiri, na hivi mkaamini. 

Masiya akihubiriwa kama amefufuka katika wafu, 12 
wasemaje wangine wa kwenu kama hapana kiyama ya 
wafu? Kama hapana kiyama ya wafu, wala Masiya 13 
hakufufuka: kama Masiya hakufufuka, habari zetu 14 
hazifai, wala imani yenu haifai. Tumeonwa washu- 15 
huduo uwongo wa Muungu: kwani tumeshuhudu ya 
Muungu kama amemfufua Masiya, asiyemfufua kama 
wafu hawafufuki. Kwani kama wafu hawafufuki wala 16 
Masiya hakufufuka: kama Masiya hakufufuka imani 17 
yenu haina maana; hatta sasa °m katika thambi zenu. 
Nao waliolala katika Masiya wamepotea. Kama katika 1$ 
maisha hii tu tunalo tumaini katika Masiya, masikini 
sisi kuliko watu wote. 

Lakini sasa Masiya amefufuka katika wafu, wa kwa- 20 
nza wao waliolala. Kwani kufa kukiwa kwa mtu, kwa 21 
mtu tena kiyama ya wafu. Kwani kama katika Adamu 22 
wote hufa, hivi na katika Masiya wote hupata uzima. 
Killa mmoja mahali pake : wa kwanza Masiya; baadaye 23 
walio wake Masiya, atakapokuwapo yeye. Tena 24 
mwisho, atakapotoa ufalme kwa Muungu na Baba; 
atakapokomesha mamlaka yote na uwezo wote na 
nguvu. Kwani imempasa amiliki, hatta atakapokwisha 25 
weka maadui wote chini ya miguu yake. Adui wa 26 
mwisho atakayekoma ni kufa: kwani, Ametiisha vyote 27 
chini ya miguu yake. Akisema vyote vitatiishwa 
chini, ni thahiri kama sivyo yeye atiishaye vyote chini 
yake. Hatta vyote vikitiishwa chini yake, ndipo naye 28 
Mwana atatiishwa chini yake atiishaye vyote, illi 
Muungu awe yote katika yote. 

Ama watafanya nini waliobatizwa kwa ajili ya wafu, 29 


kama wafu hawafufuki kabisa? Kwa nini wabatizwa 30 


kwa ajili yao? Kwa nini nasi tunayo hatari saa zote? 


280 I. WAKORINTI, KV. | 


əl Killa siku nafa; naitia kujisifu kwenu, niliko nako katika 
32 Masiya Isa Bwana wetu. Nikiwa kwa mwana Adamu 
nimepigana na nyama wakali katika Efeso, kunifaa 
nini, wafu wasipofufuka? Tule tukanywe, kwani kesho 
33 kufa. Si koseni: Desturi njema huharibika na mazu- 
34 mgumzo mabaya. Amkeni kwa haki, msitende thambi; 
kwani wangine hawamjui Muungu: nanena haya kwaa 
maana yenu. 
309 Lakini mtu atasema, Wafufukaje wafu? "o 
36 mwili gani waja? Huna akili, wewe: uzipandazo ` 
937 hazimei zisipokufa : uipandayo sio mwili utakaokuwa, 
38 illa mbegu tupu, ikiwa ngano ao ingineyo yote; lakini 
Muungu huipa mwili kama apendavyo, na killa ini 
39 mwili wake yeye. Nyama yote si nyama moja: lakini 
ngine ya watu, ngine nyama ya ng'ombe, ngine ya, 
40 ndege, ngine ya samaki. Na miili ya mbinguni, na 
miili ya duniani: lakini sifa yao ya mbinguni mbali, 
4l na ya duniani mbali. Sifa ya jua mbali, na sifa ya 
mwezi mbali, na sifa ya nyota mbali; kwani nyota na | 
42 nyota mbali kwa sifa zao. Hiv na kiyama ya wafu. 
43 Wapandwa katika kuharibika, wafufuka pasipo kuha- 
ribika ; wapandwa katika unyonge, wafufuka katika utu- 
kufu; wapandwa katika uthaifu, wafufuka katika ngu- 
44 vu; wapandwa mwili wa kuwa hayi, wafufuka mwili wa 
45 roho. Mwili uko ulio hayi, uko nao wa roho. Hivi 
ikaandikwa, Mtu wa kwanza Adamu alikuwa mtu hayi; 
46 Adamu wa mwisho, roho ifanyayo hayi. Lakini si 
47 kwanza wa roho, illa hayi; baadaye wa roho. Mtu wa 
kwanza katika inchi, wa udongo; mtu wa pili Bwana 
48 katika mbinguni. Kama huyu wa udongo, hivi nao 
wa udongo; kama yule wa mbinguni, hivi nao wa 
49 mbinguni. Na kama tumechukua mfano wake wa 
udongo, tutachukua na mfano wake wa mbinguni. - 
50 Nisemayo ni hayo, ndugu, kama nyama na damu 
haziwezi kurithi ufalme wa Muungu, wala uharibifu 
51 haurithi yasiyoharibika. Angalia, nawaambia siri: 
52 Wote hatutalala ; wote tutabadilika, marra moja, jicho 
likifumbuka “paanda la mwisho : kwani paanda litalia,na 
wafu watafufuka pasiwe uharibifu, na sisi tutabadilika. 
53 Kwani imeupasa uharibifu huu uvae usioharibika, nao 
54 huu wa kufa uvae usiokufa. Uharibifu huu utakapovaa 
usioharibika, na wa kufa huu utakapovaa usiokufa, ndipo 





I. WAKORINTI, XVI. 281 


litakapokuwa neno lililoandikwa, Kufa kumemezwa 
na kushinda. Ku wapi, ee kufa, kuuma kwako? Ku 55 
wapi, ahera, kushinda kwako? Kuuma kwa kufa ni 56 
thambi, na nguvu za thambi ni sheria. Muungu ashu- 57 
kuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Isa Masiya. 

Hivi, ndugu niwapendao, "mwe imara, msiotikisika, 58 
mkizidi katika kazi ya Bwana siku zote, mkijua kama 
taabu yenu si burre kwa Bwana. 

KWA mambo ya sadaka za watakatifu, kama nili- 16 
vyoamuru makanisa ya Galatia, hivi na ninyi mfanye. 
Siku ya kwanza ya juma killa wenu aweke akiba kwake 
mwenyewe, kama alivyofanikiwa, sadaka zisifanyike 
mimi nijapo tu. Nitakapokuwako, mtakaowaagiza 
kwa nyaraka nitawapeleka wachukue neema yenu hatta 
Yerusalemi; i nami ikistahili niende na mimi, watasafiri 
pamoja nami. 

Nitakuja kwenu nitakapopita katika Umakedoni: 
kwani napita kwa Umakedoni. Kwenu labuda nitakaa, 
hatta wakati wa tharuba upite, mpate kunipeleka tena 
nisafiriko. Sipendi kuwaona ninyi kama katika kupita 7 
tu; kwani nataraja kukaa wakati kwenu, Bwana akija- 
ha. Nakaa katika Efeso hatta Pentekote; nimefunu- 3 
liwa mlango mkubwa na wa nguvu, nao maadui wengi. 

Akija Timoteo, angalieni awe kwenu pasipo hofu; 10 
kwani aitenda kazi ya Bwana kama na mimi: mtu asi- 11 
 mtharau. Mpelekeni mbele katika amani, apate kuja 
kwangu: kwani namtazamia pamoja nao ndugu. 

Kwa mambo ya Apollo aliye ndugu, nalimsihi sana 12 
aje kwenu pamoja nao ndugu: illa kabisa hakupenda 
kuja sasa ; atakuja atakapoona nafasi. 

Kesheni, simameni katika imani, "mwe waume, "mwe 13 
hodari. Mambo yenu yote yawe katika kupendana. 14 

Nawasihi, ndugu (mwawajua nyumba ya Stefana, 15 
kama ndiyo ya kwanza ya Akaya, nao wamejitia katika 
kuwangojea watakatifu), "mwatii walio kama hawa, 16 
naye yote atendaye nao, naye afanyaye kazi. Nimefura- 17 
hiwa na kuwako kwao Stefana na Fortunato na Akaiko: 
hawa wametimiliza upungufu wenu. Wametupum- 18 
zisha roho, mimi na ninyi. Waangalieni walio kama 
hawa. 

Makanisa ya Asia wawasalimia. Akula na Priskilla 19 
wawasalimia sana katika Bwana, pamoja na kanisa 


H— wa) w 


D Or 


282 II. WAKORINTI, E 


20 waliomo nyumbani mwao. Ndugu wote wawasalimia. 
Msalimiane kwa busu takatifu. 

21 Salaamu kwa mkono wangu mimi Paolo. Asiyem- 

penda Bwana Isa Masiya, awe anathema. Maran atha. 

330 Neema ya Bwana Isa Masiya pamoja nanyi. Upendo 

waaga pamoja na ninyi nyote katika Masiya Isa. 

min. 


WARAKA WA PILI WA PAOLO MTUME 


KWA 


WAKORINTI, 


1 PAOLO, mtume wa Isa Masiya kwa mapenzi ji 
Muungu, na Timoteo aliye ndugu, kwa kanisa lake 
Muungu lilioko Korinto, pamoja nao watakatifu wote 

2 walioko katika Akaya yote: Neema kwenu na amani 
kwa Baba wetu na Bwana Isa Masiya. 

3 Abarikiwe Muungu na Baba wa Bwana wetu Isé 
Masiya, Baba wa rehema, na Muungu wa faraja yote 

4 atufarijiye katika shidda zetu zote, tupate kuweza 
kuwafariji walio katika shidda yote, kwa faraja tuliyo 

5 farajika na Muungu. Kama mateso ya Masiya kwé 
sisi yalivyozidi, hivi kwa Masiya nazo faraja zetu zika- 

6 zidi. Tukiwa katika shidda, ni kwa ajili ya faraja 
yenu na wokovu, ufanyao kazi yake katika kistahimili 
mateso yaleyale tulivyoteswa sisi; ama tukifarajika, 

7 ni kwa ajili ya faraja na wokovu wenu. Na tumaini 
letu imara juu yenu, tukijua kama mlivyoshariki katika 
mateso, hivi na katika faraja. i 

8 Kwani hatupendi, ndugu, msijue shidda zetu zilizo- 
tupata katika Asia, kama tumelemewa sana kuliko 

9 nguvu, hatta tukakata tamaa ya kuishi. Lakini tume- 
hukumiwa sisi tufe, tusijiamini nafsi zetu, illa Muungu 

10 awafufuaye wafu: aliyetuokoa sisi katika mauti ile, 












g 
ii 
g 
g 
j 
| 


II. WAKORINTI, II. 283 


aokoaye; ndiye tumwaminiye ataokoa tena ; mkisayidia 11 
ninyi pamoja nasi kwa kuombea; ukarimu wetu ulio 
kwa watu wengi ushukuriwe na wengi kwa ajili yetu. 

Kwani kujisifu kwetu ndiyo, ushahidi wa moyo 12 
wetu, kama pasipo hila na kwa moyo mbele ya Muungu, 
si kwa hekima ya mwilini, lakini kwa neema ya Muungu, 
tunakwenda ulimwenguni, na juu yote kwenu. Kwani 18 
hatuwaandikii illa mliyosoma mkatambua, nataraja 
kama hatta mwisho mtatambua : kama mlivyotutambua 14 
kwa sehemu, kama sisi kujisifu kwenu, kama na ninyi 
kwetu, siku ile ya Bwana Isa. 

Na katika tumaini hili nalitaka kwanza kuja kwenu, 15 
mpate neema ya pili; na kwa ninyi kuupitia Umake- 16 
doni, na tena katika Umakedoni kuja kwenu, na kupe- 
lekwa nanyi hatta Uyahudi. Nikitaka haya nimekuwa 17 
na hafifu? ao niliyoyataka nimetaka kwa mwili, niwe 
mimi na ndiyo ndiyo, na sivyo sivyo ? 

Muungu amini, neno letu lililo kwenu si ndiyo ndiyo 18 
na sivyo sivyo. Mwana wake Muungu, Isa Masiya, 19 
aliyehubiriwa kwenu nasi, na mimi na Sulwano na 
Timoteo, hakuwa ndiyo na sivyo, lakini katika yeye . 
imekuwa ndiyo. Ahadi za Muungu zote katika yeye 20 
ndiyo: kwa yeye Amina, kwa Muungu kwa utukufu 
kwa sisi. Atufanyaye imara na ninyi kwa Masiya, 21 
naye atutiaye mafuta, ni Muungu, aliyetutia tena 22 
muhuri, naye atoaye arabuni ya Roho katika mioyo 

etu. 
Namwitia Muungu kuwa shahidi juu ya maisha 23 
yangu, kama kuwaachilia sijaja Korinto bado : si kama 24 
ningetawala imani yenu, lakini sisi watendao nanyi kwa 
furaha yenu: kwani kwa imani mwasimama. 

NALITHANI hivi moyoni, nisiwajie tena huzunini. 
Kwani mimi nikiwatia huzuni, nani anifurahishaye, 
asipokuwa aliyehuzunishwa nami? Nikaandika yale- 
yale, nisitiwe huzuni nijapo nao waliopaswa kunifurahi- 
sha; nikawatumainia ninyi nyote, kama furaha yangu 
ni yenu wote. Kwani katika shidda nyingi na taabu 4 
ya moyoni nikawaandikia kwa machozi mengi; si kwa 
kusudi mhuzunike, illa mapenzi myajue niliyo nayo 
sana kwenu. 

Mtu akihuzunisha, hakunihuzunisha mimi, illa kwa 
sehemu, nisiwalemeze ninyi nyote. Imemtosha huyu 


o 7 


O Ut 


284 II. WAKORINTD TIE 


7 athabu aliyotiwa na wengi: hatta sivyo sasa, afathali 
kusamehewa na kufarajika, asipotee huyo kwa wingi wa 
huzuni. 

8$ Kwa hiyo nawaonya ninyi mfanye imara mapenzi 
9 kwake. Kwani nikaandika kwa ajili hii, nijue mkijari- 

10 biwa kama watayi ninyi kabisa. Mtakayomsamehe 
mtu, na mimi: kwani nimesamehe niyasameheyo kwa 

ll ninyi, kama ningalikuwa Masiya; tusifayidiwe na She- 
tani: kwani hila zake tumezijua. 

12 Nikija Troa kwa anjili yake Masiya, mlango ukini- 

13 funuliwa katika Bwana, sikuwa na raha rohoni mwangu, 
nisipomwona Tito ndugu yangu: lakini nikaagana nao, 
nikaja Umakedoni. 

14 Muungu ashukuriwe, aliyetushangiliza sikuzote ka- 
tika Masiya, aonyeshaye mahali pote kwa sisi manuka 

15 ya elimu yake: ya kwamba manukato ya Masiya sisi, 

16 katika kwao wanaookoka na kwao wanaopotea; kwa 
hawa manuka ya kufa kwa kufa, kwa hawa manuka ya 
uzima kwa uzima. 

17 Nan atoshaye haya? Kwani sisi si kama wengi, 
waghoshio neno lake Muungu: illa kama kwa moyo 
safi, kama kwa Muungu, mbele yake Muungu, twanena 
katika Masiya. 

3 TWAANZA tena kujisifu wenyewe, tusipotumia, 
kama wangine, barua za sifa kwa ninyi ao katika 

2 kwenu? Barua yetu ni ninyi, iliyoandikwa moyoni 

3 mwetu; imejulika ikasomwa na watu wote, mkithihi- 

rishwa kuwa barua ya Masiya iliyongojewa na sisi, 

isiyoandikwa kwa wino, illa kwa Roho yake Muungu 
aliye hayi; si katika mabamba ya mawe, illa katika 
mabamba ya nyama ya moyoni. 

4 Tumaini hili tunalo kwa Masiya kwa Muungu: si 
kama twaweza kujithania neno wenyewe kama letu sisi, 

6 lakini uwezo wetu ni wa Muungu, aliyetuwezesha kuli- 
ngojea agano jipya; si andiko, illa Roho: kwani andiko 
huua, Roho hutoa uzima. 

7 Hatta ungoje wa kufa, katika maandiko, uliokatwa 
katika mawe, umekuwa na utukufu, hatta hawakuweza 
waana wa Israeli kumtazama uso Musa, kwa utukufu 

8 wa uso wake ukomao, si zayidi tena ungoje wa Roho 

9 usiwe na utukufu? Kwani ungoje wa hukumu ukiwa 
utukufu, zayidi sana ungoje wa haki umezidi kuwa na 








H WAKORINTI, IV. 285 


utukufu. Kwani uliotukuzwa haukutukuzwa kwa rejeo 10 
hili, kwa sababu ya utukufu uzidio. Kwani ukomao 11 
ukiwa kwa utukufu, zayidi sana ukaao unao utukufu. 

Tukiwa na taraja hii, twatumia uthabiti mwingi, 12 
wala si kama Musa, alivyojitia usoni pasia, kwa waana 13 
wa Israeli hawakuweza kutazama mwisho wake ukomao: 
lakini mawazo yao yametiwa giza; hatta siku za leo 14 
pasia lile limekaa katika kulisoma agano la kale haliku- 
funuliwa; kwamba katika Masiya limekoma. Lakini 15 
hatta leo, Musa akisomwa, pasia limekaa juu ya mioyo 
yao. Illa wamgeukapo Bwana, pasia linaondolewa. 16 
Naye Bwana ni Roho: alipo Roho ya Bwana, kuwa 17 
| Bhuru. 

Sisi wote kwa uso usio na pasia, tukiuangalia utu- 18 
kufu wake Bwana, twageuka kwa mfano ule katika utu- 
kufu kwa utukufu, kama kwa Bwana Roho. 

KWA hiyo, tukiwa nao ungoje huu, kama tulivyo- 4 
pewa rehema, hatukuzimia : lakini tumezikataa siri za 2 
aibu, tusiende katika hila, wala hatudanganyi kwa neno 
lake Muungu, lakini kwa kuithihirisha kweli twajipatia 
sifa kwa moyo wote wa watu machoni pa Muungu. 

Hatta anjili yetu ikistirika, imestirika kwao wana- 
opotea, aliowapofusha muungu wa dunia hii akili zao 
wasioamini, usiwamulike mwanga wa anjili ya utukufu 
wake Masiya, aliye mfano wa Muungu. Hatujihubiri 5 
nafsi zetu, illa Masiya Isa Bwana, na sisi watumwa 
wenu kwa Isa. Kwani Muungu aliyeiambia nuru 6 
iangaze gizani, ndiye aliyeangaza mioyoni mwetu, kwa 
mwanga wa elimu ya utukufu wake Muungu, katika 
uso wa Isa Masiya. 

Tunayo hazina hiyo katika vyombo vya udongo, wi- 7 
ngi wa uwezo uwe wa Muungu, wala si wetu. Katika 8 
yote wateswa, illa hatukuhuzunika ; tukitiwa shaka, illa 
si shaka nyingi mno; tukifukuzwa, illa hatukutupwa; 9 
tukipigwa illa hatukupotea ; tukichukua po pote katika 10 
mwili mauti ya Isa, uzima wake Isa uonekane katika 
mwili wetu. Siku zote sisi wenyi uzima twatolewa kufa 11 
kwa Isa, uzima wake Isa uonekane katika nyama yetu 
ya kufa. Hatta kufa kutenda mwetu, na uzima 12 
mwenu. 

Tukiwa na roho hiyo ya amani, kama ilivyoandikwa, 13 
Nimeamini, kwa hiyo nikanena ; nasisi tumeamini, kwa 


e œo 


286 II. WAKORINTI, y: 


14 hiyo twanena ; tukijua kama aliyemfufua Bwana Isa, 
atafufua na sisi pamoja na Isa, ataleta pamoja na ninyi. . 

15 Kwani yote kwa ajili yenu, neema ikizidi kwa kushu- | 
kuru wengi, iongezeke kwa utukufu wa Muungu. 

16 Kwa hiyo hatuzimii; lakini mtu wetu wa 'nje akihari- ` 

17 bika, wa ndani siku kwasiku hutengenezwa. Kwani ! 
mateso yetu mepesi yapitayo yatufanyia uthani wa utu- | 

18 kufu wa milele kuzidi uzidio; tusipoyaangalia yaliyo- 
onekana, illa yasiyoonekana : kwani yaliyoonekana ya- 
nayo muhulla; yasiyoonekana ndiyo ya milele. 

5 KWANI twajua kama nyumba yetu ya duniani ya 
kihema ikikongolewa, tunalo jengo lake Muungu, nyu- 
mba isiyofanyika na mikono, iliyo ya milele, katika 

2 mbinguni. Kwani nasi katika hiyo twaugua, tukita- 

3 mani kuvikwa na makao yetu ya mbinguni, hatta tuki- 

4 vikwa tusionekane utupu. Kwani tulio katika hema 
twaugua, tukilemewa; kwa hiyo hatutaki kuvua, illa 

5 kuvaa, kufa kutoweke katika uzima: Naye aliyetufa- 
nyiza kwa hiyo ndiye Muungu, aliyetupa arabuni ya. 
Roho. l 

6 Tukiwa na moyo sikuzote, tukijua kama tukiwapo' 

7 katika mwili hatukuwapo kwa Bwana (kwa imani tuna- 

8 kwenda, wala si kwa kuona), tunao moyo, na twaona 

9 vema kutoka katika mwili, tufike kwa Bwana. Kwa 
hiyo twajitahidi, tukikaa ama tukitoka, kumpendeza 

10 huyo. Kwani imetupasa sisi wote kuonekana mbele ya 
kiti chake Masiya, killa mmoja ayapokelee yaliyo kwa 
mwili, kama alivyotenda, kama mema, kama mabaya. 

11 Tukijua hofu yake Bwana, twawashawishi watu, kwa 
Muungu tumeonekana ; nataraja na katika thamiri zenu 
tumeonekana. 

12 Hatujisifu tena kwenu, illa tukiwapa ninyi ajili ya 
kujisifu kwa ajili yetu, "mwe na neno kwao wajisifuo 

13 kwa uso, wala si katika moyo. Akili zetu zikipotea, ni 

14 kwa Muungu; tukiwa na akili, ni kwenu. Kwani ma- 
penzi yake Masiya yatulazimisha; tukithani kama 

15 mmoja akifa mahali pa wote, wote wamekufa; akafa 
mahali pa wote, walio hayi wasiwe hayi kwao wenyewe, 

16 illa kwake aliyekufa mahali pao akafufuka. Hatta sisi 
tangu wakati huu hatujui kitu kwa mwili: hatta tulio- 
mjua Masiya kwa mwili, wakati huu hatujui tena. 

17 Hatta mtu akiwa katika Masiya, kiumbe kipya, ya 






i 





WI: WAKORINTI, VI. 287 


kwanza yamepita; angalia, yote yamekuwa mapya. 
Na yote asili yao kwa Muungu, aliyetupatanisha naye 18 
mwenyewe kwa Masiya, atupaye ungoje wa kupata- 
nisha, ya kwamba Muungu alivyoko katika Masiya 19 
akiupatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiyewahe- 
sabia makosa yao, naye atutiaye neno la kupatanisha. 

Bassi mahali pa Masiya tumepelekwa, kama Mu- 20 
ungu ndiye awasihiye kwa sisi; twawaomba mahali 
pake Masiya, mpatanishwe na Muungu. Asiyejua 21 
thambi, kwa ajili yetu amemfanya thambi, sisi tu- 
pate kuwa haki ya Muungu katika yeye. 

TUKITENDA kazi naye, twasihi, neema ya Mu- 
ungu msiipokee burre: kwani asema, Wakati ulioku- 
balika nimekusikia, siku ya wokovu nimekusayidia. 
Angalia, sasa wakati wa kukubalika, leo siku ya wo- 
kovu. Tusiwatie mtu ukwazo wo wote, ungoje usi- 3 
laumiwe; lakini tukijiona pote kama wangoje wake 4 
Muungu, katika uvumilivu mwingi, katika mateso, 
katika shidda, katika taabu, katika mapigo, katika ma- 5 
fungo, katika fitina, katika kazi, katika makesho, ka- 
tika kufunga; katika kuwa safi, katika hekima, katika 6. 
kustahimili, katika wema, katika Roho Mtakatifu, 
katika upendano pasipo unafiki, katika neno la kweli, 7 
katika nguvu za Muungu ; kwa selaha za haki mkono 
wa kuume na wa kushoto, kwa utukufu na aibu, kwa 8 
kunenwa vema na kunenwa vibaya; kama wanaoko- 
sesha, na wenyi kweli ; kama wasiojulika, na waliojulika 9 
sana ; kama wafao, naswi hayi; kama walioathibika, na 
wasiouawa; kama wenyi huzuni, na wenyi siku zote 10 
furaha; kama masikini, na wawapatiao wengi mali; 
kama wasio na kitu, na wenyi vyote. 

‘Kanwa letu limefumbuliwa kwenu, enyi Wakorinti; 11 
moyo wetu umezidi. Hamkupunguka katika sisi; 12 
mmepunguka katika yaliyo ndani yenu. Kama kulipa, 13 
| nawaambia kama watoto, mzidi na ninyi. 

Msifungwe pasipo sawa nao wasioamini. Kugawanya 14 
| gani kati ya haki na thulumu? Usharika gani wa nuru 
na giza? Sauti gani moja ya Masiya na ya Beliali ? 15 
Sehemu gani yake aaminiye pamoja naye asiyeamini? 
Kuweka pamoja gani hekalu la Muungu na sanamu ? 16 
Ninyi hekalu la Muungu aliye hayi; kama anenavyo 
Muungu, Kwani nitakaa kati yao, kati nitatembea; ni- 


Aer) 


288 II. WAKORINTI, VII. 


takuwa wao Muungu, nao watakuwa watu wangu. 

17 Kwa hiyo, Tokeni katika kati yao, mkafarakane, ame- 
nena Bwana, wala msimguse asiyetakasika ;, nami nita- 

18 wakubali, nitakuwa kwenu Baba, na ninyi mtakuwa 
kwangu waana na binti, amesema Bwana Mwenyiezi. 

7 TUKIWA na ahadi hizo, wapenzi, tujitakase katika 
unajisi wote wa mwili na wa roho, tukitimiza utakatifu 
katika hofu ya Muungu. 

2 Tupeni nafasi: hatukumthulumu mtu, hatukumha- 

3 ribu mtu, hatukumdanganya mtu. Sineni kwa hu- 
kumu : nimetangulia kusema kama ninyi mmo mioyoni 

4 mwetu, kufa pamoja na kuishi pamoja. Sinao hofu 
kwenu, kujisifu kwangu kwingi kwa ajili yenu: nimejaa § 
faraja, nimezidi kufurahi katika mateso yetu yote. 

ð Kwani tukija Umakedoni, mwili wetu haukuona raha, 
lakini pote tumeteswa; kwa 'nje mapigano, kwa ndani 

6 kuogopa. Lakini awafarijiye walio chini, Muungu, 

7 akatufariji sisi katika kuwako Tito. Wala si kwa ku- 
wako yee tu, illa kwa faraja alivyofarajika na ninyi, aki- 
tupa habari za tamani yenu, za uzito wenu, za uwivu 

8 wenu kwa ajili yangu; hatta nikazidi kufurahi. Kwa- 
mba hatta nikiwahuzunisha kwa waraka sijuti, nikiwa 
nalijuta; kwani naona kama waraka ule uliwahuzuni- 

9 sha kitambo. Sasa nafurahi, si kwa ajili ya kuhuzu- 
nika ninyi, lakini kwa sababu mmehuzunika kwa ku- 
geuka : kwani mmehuzunika kwa Muungu, msipate ha- 
sara kabisa kwa sisi. 

10 Kwani huzuni ya kwa Muungu huleta kugeuka ku- 
sikojutiwa : lakini huzuni ya dunia huleta kufa tu. 

ll Angalieni, kama mlivyohuzunika kwa Muungu, ili- 
vyoleta kwenu bidii, hatta kujionyesha safi, hatta kuka- 
sirika, hatta hofu, hatta shauko, hatta uwivu, hatta 
kisasi. Kwani njia zote mmejifanya mmetakata katika 
tendo lile. 

12 Makini nilipoandika kwenu, si kwa sababu yake ali- 
yefanya thulumu, wala si yake aliyethulumiwa, lakini 
upesi wenu wa ajili yetu uonekane kwa hesabu yenu 

13 mbele yake Muungu. Kwa hiyo tumefarajika: baada 
ya faraja yetu tukafurahiwa sana na furaha yake Tito, 

14 kama roho yake imeburudika nanyi nyote. Kama 
nimejisifu neno kwa ajili yenu, sikuaibika ; lakini kama 
yote tuliyowaambia ninyi ya kweli, hivi na kujisifu 





lI. WAKORINTI, VHI. 209 


kwetu kwa Tito kumekuwa kweli. Naye kwa ndani 15 
amezidi kuwa wenu, akikumbuka mlivyotii nyote, mli- 
vyomkubali yeye kwa hofu na tetemeko. Nafurahi 1 
kama kwa yote nawatumainia. s 

TWAWAARIFU ninyi, ndugu, neema ya Muungu 
iliyotolewa katika makanisa ya Umakedoni ; ya kwa- 
mba katika kujaribiwa sana na mateso, wingi wa furaha 
yao na fukara yao ya chini imezidi kufanya mwingi 
ukarimu wao; ya kuwa kwa uwezo, nawashuhudia, na 3 
kupita uwezo, kwa moyo wao wenyewe, wakituomba sisi 4 
kwa kusihi sana tuipokee neema na usharika wa kuwa- 
ngojea watakatifu : wala si kama tulivyothani, lakini 9 
kwanza wakajitoa wenyewe kwa Bwana, na kwa sisi 
kama apendavyo Muungu. Kwa hiyo 'tumemwonya 6 
Tito, kama alivyoanza, hivi akatutimilie na neema hiyo. 
Bassi kama mmezidi kwa yote, kwa imani, na kunena, na 7 
elimu, na bidii yote, na kwa mapenzi yenu kwetu, mka- 
zidi hivyo na katika neema hii. Sineni kwaamri,illakwa 8 
bidii zao wangineo, nikijaribu asili ya mapenzi yenu. 

Kwani mmejua neema ya Bwana wetu Isa Masiya, ya 9 
kwamba kwa ajili yenu amekuwa maskini akiwa tajiri, 
mpate utajiri ninyi kwa umasikini wake. Natoa wosia 10 
wangu katika haya. Kwani imewapasa ninyi, mliota- 
ngulia, si kutenda tu, illa kutaka, tangu mwaka jana. 
Sasa mkatimie kutenda, illi kama nia ya kutaka, hivi 11 
na kutimia katika mlivyo navyo. Ikiwa kwanza nia, 12 
imekubalika kwa kadiri alivyo navyo, si kwa kadiri asi- 
vyo navyo. Kwani sivyo, kwa wangine nafasi, kwa 13 
ninyi shidda: illa kama kuwa sawa; wakati huu 14 
wingi wenu kwa upungufu wao, na wingi wao upate 
kuwa kwa upungufu wenu; hatta kuwa sawa: kama 15 
ilivyoandikwa, Aliye nyingi hakuzidi, aliye chache ha- 
kupunguka. 

Muungu ashukuriwe,aliyempa moyoni Tito upesi uleule 16 
juu yenu. Hatta akakubali kuonywa ; illa akizidi ku- 17 
wa mpesi, kwa moyo wake akasafiri kwenu. Tumepeleka 18 
pamoja naye ndugu, sifa yake katika anjili makanisani 
mwote. Illa si hivyo tu, lakini aliyechaguliwa kwa 19 
makanisa asafiri pamoja naswi, katika neema hii tuli- 
yoingojea sisi, kwa utukufu wa Muungu, na nia 
yetu sisi: tukiepuka hiyo, mtu asitulaumu katika 20 
uzidi uliongojewa nasi: tukitangulia kukumbuka yaliyo 21 

N 


%w 09 SÈ 


290 II. WAKONST, D: 


22 mema mbele ya Bwana, hatta na mbele ya watu. Tu- 
mepeleka pamoja nao ndugu wetu tuliyemjua katika 
mambo mengi kuwa mwepesi, lakini sasa mwepesi sana 
kwa tumaini lililo kwa ninyi. 

23 Ikiwa ya Tito, ndiye asharikiye nami, atendaye kazi 
kwenu nami; ao ndugu zetu, mitume ya makanisa, 

24 utukufu wake Masiya. Bassi "mwaonyeshe hawa, na 
mbele ya makanisa, wonyesho wa mapenzi yenu na ku- 
jisifu kwetu kwa ajili yenu. 

9 KWA mambo ya ungoje wa watakatifu, haihitaji ni- 
2 waandikie: kwani najua nia zenu, nilizojisifia kwa 
Wamakedoni, kama Akaya imekuwa tayari mwaka jana; 
3 na bidii zenu zimewatia moyo wengi. Nimewapeleka 
ndugu, kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibatilike upande 
4 huu; kama nilivyosema, "mwe tayari: isiwe, Wamake- 
doni wakija pamoja nami, wakiwaona ninyi hamjakuwa 
tayari, sisi tusitahayarike (nisiseme ninyi), katika tu- 
maini hili la kujisifu. 
ð Nikaona sina buddi kuwaonya ndugu watangulie . kwe- 
nu, waweke pamoja ukarimu wenu, mliyohubiriwa, "mwe 
6 tayari, kama ukarimu, wala si kama kwa choyo. Ndilo, 
Apandaye haba, haba atavuna ; ; apandaye kwa ukarimu, 
7 kwa ukarimu atavuna. Killa mtu kama alivyopenda 
moyoni; si kwa huzuni ama kwa lazimu: kwani atoaye 
8 kwa furaha ndiye ampendaye Muungu. Muungu ndi- 
ye awezaye kuzidisha killa neema kwenu; illi, mkiwa po 
pote na riziki zote katika mambo yote, mpate kuzidi 
9 katika killa tendo jema: kama ilivyoandikwa, Ameta- 
wanya "nje, amewapa maskini; haki yake yakaa milele. 

10 Bassi aruzukuye mbegu kwa mpanda, aruzuku chakula 
cha kuliwa, akazidishe mbegu zenu zilizopandwa, aka- 

11 yaongeze mazao ya haki yenu : mkipewa utajiri wote kwa 
killa ukarimu, ufanyao kwa sisi shukrani kwa Muu- 
ngu. 

12 Kwani ungoje wa uwakili huu, hautimizi tu upungufu 
wao watakatifu, illa wazidi tena "kwa shukrani ya watu 

13 wengi kwa Muungu; kwa kuujua ungoje huu wakimtu- 
kuza Muungu, kwa kuungama ninyi kutiishwa na anjili 
yake Masiya, na ukarimu wa kushariki na hawa, nao 

14 wote; na kwa kuwaombea ninyi, wanaowatamani kwa 

15 ajili ya neema ya Muungu izidio kwenu. Shukrani kwa 
Muungu kwa mambo atoayo yasiyofasirika. 








II. WAKORINTI, XI. 291 
NDIMI Paolo niwasihiye kwa utaratibu na upole 10 


wake Masiya, niliye usoni kwenu mnenyekevu, nisipo- 
kuwako sina hofu kwenu; naomba, nikiwako nisitoe 2 
kuwa na hofu katika tumaini, nililothania nitathubutu 
juu yao wanaotuthania twaenda kwa mwili. Kwani 3 
tuendao katika mwili, batupigani kwa mwili, wala sela- 4 
ha za vita yetu sizo za mwili, illa ziwezazo katika Muu- 
ngu kuyaangusha maboma, ziangushazo majadiliano, 5 
na killa kitu kilicho juu kijiinuacho juu ya elimu ya 
Muungu, zifungazo killa fikara katika kumtii Masiya, 6 
zilizo tayari kulipa kisasi cha maasi yote, mkitimia 
ninyi kutu. 

Mwaangalia yaliyo usoni? Mtu akitumaini ndiye wa 7 
Masiya, afikiri tena kwa ndani, kama alivyo wa Masiya 
yeye, hivyo na sisi. Hatta nikizidi kitu kujisifu kwa 8 
ajili ya uwezo wetu, tuliopewa sisi na Bwana kwa kuje- 
nga, wala si kuwaharibu, hatutatahayarika: nisionekane 9 
kama kuwaogofya kwa nyaraka. Kwamba, Nyaraka 10 
zake, husema, nzito na hodari, illa kuwako To thaifu, 
na maneno manyonge. Huyu athani hivi, kama tulivyo 11 
kwa maneno ya nyaraka tusipokuwako, hivyo na tuki- 
wapo kwa matendo. 

Kwani hatuthubutu kujipambanua wala kujilinganisha 12 
nao wanaojinenea : lakini hawa, wakijipima kwa wenyewe, 
wakijilinganisha wao kwa wao, hawana akili. 

Sisi hatujisifu pasipo cheo, lakini kwa cheo cha ka- 13 
nuni, aliyotugawanyia Muungu, cheo cha kuwafikia na 
ninyi. Kwani hatujitanui kama wasiowafikia ninyi ; 14 
kwani hatta kwenu tumewasili katika anjili yake Masiya, 
tusipojisifu pasipo cheo, katika kazi zao wangineo; tu- 15 
kiwa na tumaini, imani yenu ikizidi, katika kwenu kuna- 
fisishwa nanyi sana kwa kanuni yetu, tuwahubirie walio 16 
upande wa pili wenu, wala tusijisifu kwa mambo yaliyo- 
kwisha kutengenezwa, kwa kanuni yao wangineo. 

Ajisifuye ajisifu katika Bwana. Kwani siye ajineneaye 3 
aliye mwema, illa yeye Bwana amneneaye. 

AFATHALI mniachilie kidogo upumbafu: mkania- 14 
chilie. Kwani nawaonea uwivu, uwivu wa Muungu: 2 
kwani nimewaoza kwa mume mmoja, nimletee Masiya 
bikira safi. Naogopa illa, kama nyoka alivyomdanganya 3 
Hawa katika werevu wake, akawapoteze ninyi fikara 
Zenu katika ukarimu na utakatifu ulio kwa Masiya. 

Kwani ajaye akihubiri Isa mwingine tusiyemhubiri, 4 

N 2 


292 II. WAKORINIT IE 


ama mmepokea Roho ingineyo msiyoipokea, ama anjili 
5 ingineyo msiyoikubali, afathali mwachilie. Kwani na- 
ô thani sikuwa nyuma yao mitume walio wakuu. Ukiwa 
udogo katika neno, sio katika elimu ; lakini katika yote 
tumeonekana nanyi kabisa. 
7 Nimetenda thambi nikijinenyekea niwatukuze ninyi, 
kwamba anjili ya Muungu naliihubiri kwenu burre? 
S Naliwaibia makanisa mangine, nikitwaa posho niwango- 
9 jee ninyi; hatta nikiwapo kwenu nikihitaji, sikumlemea 
mtu; mahitaji yangu wakatimia ndugu waliokuja ka- 
tika Umakedoni. Nikajilinda nisiwalemee kabisa, nami 
10 nitajilinda. Kweli yake Masiya ninayo ndani, ya 
kwamba katika kujisifu huku sitapingwa katika mipaka 
ll ya Akaya. Kwa nini? Kwamba siwapendi nyinyi ? 
12 Muungu ajuaye. Nifanyavyo nami nitafanya, niwakatie 
ajili watafutao ajili, wapate kuonekana, wakijisifu kama 
13 na sisi. Kwani hawa mitume wa uwongo, watendao 
kwa hila, wakijigeuza kwa mfano wa mitume wa Masiya. 
14 Wala hapana ajabu ; kwani Shetani mwenyewe hugeuka 
lő kwa mfano wa malaika ya nuru. Wala si kikubwa, wa- 
ngoje wake wakigeuka kwa mfano wa wangoje wa haki. 
Mwisho wao ndio kwa matendo yao. 
16 Nasema tena, mtu asinione kuwa mpumbafu; illakini 
hatta hivi, kama mpumbafu mnikubali, nami nikajisifu 
17 kidogo. N inenalo, sineni kwa Bwana, "illa kamaskatika 
18 upumbafu, katika hali hiyo ya kujisifu. Wengi wakiwa 
19 wajisifu kwa mwili, nami nitajisifu. Mwawaachilia kwa 
20 furaha wapumbafu, mkiwa na akili. Kwani mwaachilia 
mtu akiwatia utumwani, mtu akiwapiga ninyi usoni. 
2l Nasema kwa aibu, kama sisi tumekuwa thaifu. Mtu 
akithubutu kwa neno (nasema katika upumbafu), na- 
22 thubutu na mimi. Hawa Waebrania ? na mimi. Hawa 
Waisraeli? na mimi. Hawa wazao wa Ibrahimu? na 
23 mimi. Hawa wangoje wa Masiya? (nanena kipumbafu) 
mimi zayidi; katika taabu kuzidi, katika mapigo ku- 
pita cheo, katika mafungo kuzidi, katika kufa marra 
24 nyingi. Kwa Wayahudi marra tano nalipokea arobaini 
25 illa moja, marra tatu nalipigwa na bakora, marra moja 
nikatupiwa mawe, marra tatu merikebu imevunjwa, 
26 mchana na usiku iba katika vilindi ; katika taabu 
za safari nyingi, katika hatari za mtoni, hatari za wanya 
ng” anyi, hatari kwa jamaa, hatari kwa mataifa, hatari 
za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari 





USA MASORINTI, KIT, 293 


kwa ndugu za uwongo; katika taabu na shidda, katika 27 
makesha r mengi, katika njaa na kiu, katika kufunga marra 
nyingi, katika baridi na utupu : baada yao yaliyo ? nje, 28 
Biyo killa siku, tunza la makanisa yote. Nani thaifu, 29 
nisipo thaifu mimi? Nani ajikwaa, nisipowaka mimi? 
Ikipasa kujisifu, nitajisifu kwa mambo ya uthaifu wangu. 30 
Muungu na Baba wa Bwana Isa Masiya ajuaye, aliye 31 
mbarikiwa milele, kama sisemi uwongo. 

Katika Dameski mwenyi taifa wa Areta mfalme 32 
aliulinda mji wa Wadameski, anikamate: na katika 33 
dirisha kikaponi nikashushwa katika ukuta, nikaokoka 
katika mikono yao. 

HAINIPASI kujisifu. Nitakuja kwa njozi na 12 
mafunuo ya Bwana. 

Namjua mtu katika Masiya, tangu miaka arobata- 2 
shara (kama katika mwili sijui, kama pasipo mwili sijui; 
Muungu ajuaye), amechukuliwa huyu hatta uwingu wa 
tatu. 

Namjua tena mtu huyu (kama katika mwili sijui, 3 
kama pasipo mwili sijui; Muungu ajuaye), kama ame- 4 
chukuliwa katika peponi, akasikia maneno yasiyoneneka, 
asiyoweza mtu kuyatamka. 

Kwa mambo yake huyu nitajisifu: kwa mambo 5 
yangu mimi sijisifu, illa kwa thaifu zangu. 

Kama ningalipenda kujisifu, singalipumbazika ; kwa- 6 
ni ninenayo kweli: illa najizuia, mtu asinithanie mimi 
kuliko anionavyo, ao neno langu alisikialo. 

Na wingi wa mafunuo usipate kunivuna, nalipewa 7 
mwiba wa mwilini, tume wa Shetani, unipige, nisipate 
kujivuna. Kwa E iihi Bwana masia tatù ani6- 
ndolee. Akaniambia, Neema yangu yakutosha: kwani 
uwezo wangu hutimilika katika uthaifu. Bassi afathali 
sana nijisifu katika thaifu zangu, uwezo wake Masiya 
ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezewa katika utha- 10 
ifu, katika jeuri, katika taabu, katika mafukuzo, katika 
shidda, kwa ajili yake Masiya. Kwani niwapo thaifu, 
ndipo niwezapo. 

Nimekuwa mpumbafu: mmenilazimisha ; kwani ime- 11 
pasa mimi ninenewe na ninyi: kwani sikuwapungukia 
mitume walio wakuu, mimi nisipokuwa kitu. Ishara za 12 
mtume zimetendeka ini katika uvumilivu wote, kwa 
ishara na ajabu na nguvu. Kwa nini hamkulingana nao 13 

NJ 


© 


294 II. WAKORINTI, XIII. 


makanisa yaliyosalia, isipokuwa kama mimi sikuwale- 
mea? Nisamehe thulumu hii. 

14. Angalia, marra ya tatu mimi tayari nije kwenu; wala 
sitawalemea : kwani siyataki yaliyo yenu, illa ninyi: 
kwani haiwapasi watoto wawawekee wazee, illa wazee 

15 watoto. Nami ni heri nitawanye nikatawanyike kwa 
ajili ya maisha yenu, hatta nizidipo kuwapenda ninyi, 
nipunguke kupendwa. 

16 Ikiwa, mimi sikuwalemea; illa, nikiwa mwerevu, 

17 naliwatwaa kwa hila. Mtu niliyempeleka kwenu, kwa 
huyu nimewafayidia? Nalimtaka Tito, nikampeleka na 

18 ndugu. Tito amewafayidia? Hakuenda katika roho 
ileile ? si katika nyayo zilezile ? 

19 Mtuthanie tena kama twawatolea ninyi huja? Mbele 
ya Muungu katika Masiya twanena; na yote, wapenzi, 
kwa ajili ya kuwajengea. 

20 Kwani naogopa, nikija, nisiwaone ninyi kama nilivyo- 
taka, nami nisionekane nanyi kama mlivyotaka ninyi; 
illa labuda fitina, uwivu, hasira, ugomvi, usingizio, ku- 

2l amba, kujivuna, kuchafuka; illa, nikija tena mimi, 
Muungu wangu asinithili kwenu, nikawahuzunie wengi 
waliokosa zamani, wasiotubu katika uchafu na uzini na 
washerati walioufanya. 

13 HII ya tatu naja kwenu. Kwa kanwa la mashahidi 

2 wawili ama watatu killa neno lithubutike. Kutangulia 
nimenena, nami nasema, kama nikiwapo marra ya pili, 
hatta sasanisipokuwako,kwaowaliokosa zamani, na kwao 

3 waliosalia wote, kama nitakapokuja tena sitaachilia; mki- 
taka kujua kama Masiya ndiye asemaye kwa mimi; asiye 

4 thaifu kwenu, illa awaweza ninyi. Kwani akiwa ame- 
sulibishwa katika uthaifu, yu hayi kwa nguvu ya Muu- 
ngu. Kwani na sisi tunao uthaifu katika yeye, lakini 

5 tutakuwa hayi kwa nguvu za Muungu kwenu. Mjija- 
ribu kama ninyi katika imani; jithubutisheni nafsi zenu. 
Ama hamjui wenyewe kama Isa Masiya yumo mwenu ? 

6 msipokuwa mmetupwa. Natumaini mtajua kama sisi 

7 hatukutupwa. Namwomba Muuungu msifanye baya 
lo lote; si kwa ajili tuonekane sisi tumekubalika, illa 
kwa ajili yenu, mlifanye lililo jema, hatta sisi tukiwa ka- 

8 ma tumetupwa. Kwani hatuwezi neno juu ya kweli, illa 

9 kwa ajili ya kweli. Twafurahiwa tukiwa sisi thaifu, ninyi 
mkiwa hodari: hili ndilo tuombalo, mtengezeke ninyi. 





WAGALATIA, I. 295 


Kwa hiyo nimeyaandika haya nisipokuwako, illi niki- 10 
wapo nisitumie ukali, kwa uwezo niliopewa na Bwana 
kwa kujengea, wala si kwa kuharibu. 

Imesalia, ndugu, mfurahi, mtengezeke, mfarajike, 11 
mtake mamoja, mkae katika amani: naye Muungu wa 
upendano na amani awe kwenu. 

Msalimiane kwa busu takatifu. Wawasalimia ninyi 8 
watakatifu wote. 

Neema ya Bwana Isa Masiya, na mapenzi ya Muu- 14 
ngu, na usharika wa Roho Mtakatifu, nanyi nyote. 


WARAKA WA PAOLO MTUME 


KWA 


WAGALATIA. 


PAOLO, mtume (si wa watu, wala kwa mtu, illa kwa 1 
Isa Masiya, na Muungu Baba, aliyemfufua katika wafu), 
nao ndugu wote waliopo pamoja nami, kwa makanisa 2 
ya Galatia: Neema kwenu na amani ya Muungu Baba, 
na Bwana wetu Isa Masiya, ajitoaye kwa ajili ya tha- 4 
mbi zetu, illi atuokoe katika dunia mbovu iliyopo, kama 
alivyopenda Muungu na Baba wetu: awe na utukufu 5 
milele hatta milele. Amina. 


Naajabu kama upesi hivi mmemgeukia aliyewaita 6 
katika neema ya Masiya kwa anjili ingineyo, isiyo 7 
ngine, wasipokuwa watu wawataabishao, watakao kui- 

8 


geuza anjili yake Masiya. Lakini kama sisi, ao malaika 
wa mbinguni, akiwahubiria ninyi anjili illa tulivyowa- 
hubiria, atengewe mbali. Kama tulivyosema kwanza, 9 
na sasa tena nasema, mtu akiwahubiria anjili illa mli- 
vyopokea, atengewe mbali. Kwani sasa nashawishi watu, 10 
ama Muungu? ao nataka kupendeza watu? Kama 
ningependeza watu, singekuwa mtumwa wa Masiya. 

Nawaarifu ninyi, ndugu, anjili iliyohubiriwa na mimi, 11 
kama siyo kwa mtu. Wala mimi sikuipokea kwa mtu, 12 
wala sikufundishwa, illa kwa ufunuo wa Isa Masiya. 


296 WA GA ii 


12 Mmesikia mwenendo wangu zamani katika Uyahudi, 
kama pasipo kiasi naliwafukuza kanisa la Muungu nika- 

14 liharibu, nikafayidi katika Uyahudi kuliko wengi hiri- 
mu zangu katika taifa langu, nikizidi kuwa na uwivu 
kwa mapokeo ya baba zangu. 

15 Hatta alipoona vema Muungu, aliyenitenga katika 

16 tumbo la mamangu, akaniita kwa neema yake, akamfu- 
nua Mwana wala koz mimi, nimhubiri kwa mataifa, 

17 marra sikufanya shauri na mwili na damu, wala sikuenda 
Yerusalemi kwao walio mitume mbele yangu; lakini 
nalikwenda zangu Arabuni; nikarudi tena Dameski. 

18 Halafu baada ya miaka mitatu nalikwenda Yerusa- 
lemi nimzuru Kefa, nikakaa kwake siku hamstashara. 

19 Mtume mgineo sikumwona, illa Yakobo ndugu wake 

20 Bwana. Niy aandikayo, angalia, mbele ya Muungu, ya 
kwamba sineni uwongo. 

21 Halafu nalikwenda upande wa Shami na Kilikia. 

22 Wala hawakunijua kwa uso makanisa ya Uyahudi walio 

23 katika Masiya. Wamesikia tu kama aliyetufukuza za- 

24 mani, sasa aihubiri imani aliyoiharibu; wakamtukuza 
Muungu kwa ajili yangu. 

2 HALAFU, miaka arobatashara ikipita, nalikwenda 
Yerusalemi pamoja na Barnaba, nikichukua nami 
Tito. 

2. Nalikwenda kwa ufunuo; nikaweka mbele yao anjili 
niihubiriyo kwa mataifa, kwa faragha kwao walio wenyi 

3 sifa, nisiwe naenda burre, ama nimekwenda. Wala Tito 
aliye pamoja nami, akiwa Myonani, hakulazimishwa 

4 atahiriwe: kwa sababu ya ndugu za uwongo walioingi- 
zwa kwa siri, walioingia wapeleleze huru yetu tuliyo 

'5mnayo katika Masiya Isa, watutie utumwani. Hawa 
hatta saa moja sikujitia chini yao; kweli ya anjili ipate 
kuwakalia ninyi. 

6 Nao walio na sifa ya kuwa neno (watu gani walioku- 
wa, kwangu mamoja : Muungu hakubali cheo cha mtu), 

7 kwangu Se wenyi sifa hawakumsidisii kitu : illakini 
wakiona kama anjili yao wenyi ngovi nimeaminiwa na- 

8 yo, kama na Petro ya tohara (afanyaye katika Petro 
kwa utume wa tohara afanyaye kwangu kwa mataifa); 

9 wakijua neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, 
waliosifiwa kama nguzo, | akanipa mkono wa usharika 
mimi na Barnaba, sisi tuende kwa mataifa, nao wenye- 



















WAGALATIA, ITT. 297 


we kwao tohara ; illa tuwakumbuke masikini tu; hiyo 10 
nikataka sana kufanya. 

Hatta, Kefa alipokuja Antiokia, nalimpinga usoni, 11 
kwani amestahili kulaumiwa. Kwani mbele ya kuja 12 
watu katika kwa Yakobo, alikula nao wamataifa : wa- 
lipokuja akajitenga akafarakana nao, akiwaogopa walio 
wa tohara. Wakajigeuza pamoja naye Wayahudi wa- 13 
liosalia; hatta na Barnaba akachukuliwa na kujigeuza 
kwao. 

Lakini nikiona njia yao hainyoki katika kweli yake 14 
anjili, nalimwambia Kefa mbele yao wote, Kama wewe 
ukiwa Myahudi unafuata desturi za kitaifa, wala si za 
Kiyahudi, wafanyaje wamataifa wafuate desturi za Ki- 
yahudi? Sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala si wenyi 15 
thambi wa mataifa, tukijua kama mtu hafanyiziwi haki 16 
kwa matendo ya sheria, illa kwa imani yake Isa Masiya, 
na sisi tumemwamini Masiya Isa, tufanyiziwe haki kwa 
imani ya Masiya, wala si kwa matendo ya sheria : kwani 
kwa matendo ya sheria hapana hayi atakayefanyiziwa 
haki. Lakini katika kutaka kufanyiziwa haki katika 17 
Masiya, tukionwa kuwa na thambi, Masiya amekuwa 
mngoje wa thambi? Hasha! Kwani nikiyajenga tena 18 
niliyoyaangusha, najifanya mwenyewe mkosaji. Kwani 19 
mimi kwa sheria nalifia sheria, nipate kuwa hayi kwa 
Muungu. Nimesulibishwa katika Masiya; ni hayi: si 20 
mimi tena, Masiya yu hayi ndani yangu: uzima ninao 
sasa katika mwili, uzima wa imani iliyo yake Mwana 
wa Muungu, aliyenipenda, akajitoa kwa ajili yangu. 
Siiondoi neema yake Muungu: kwani haki ikiwa kwa 21 
sheria, Masiya amekufa burre. 

ENYI Wagalatia wasio na akili, nani aliyewaloga, 3 
Isa Masiya akiwa ameandikwa machoni penu amesuli- 
bishwa ? Hili tu nitakalo kuarifiwa nanyi, Mmempokea 2 
Roho kwa matendo ya sheria, ama kwa kusikia kwa 
imani? 

Hamna akili hatta hiyo? mkianza katika Roho, 3 
mwataka kutimizwa katika mwili? Mmeteswa hivi 4 
burre? ikiwa burre. Awaruzukiaye Roho, afanyaye 5 
nguvu ndani yenu, kwa matendo ya sheria ao kwa ku- 
sikia kwa imani? Kama Ibrahimu alivyomwamini 6 
Muungu, akahesabiwa kwa haki. Jueni kama walio wa 7 
imani ndio walio waanawe Ibrahimu. Nalo andiko 8 


298 WAGALATIA, TIE 


likiona mbele kama Muungu atawafanyizia mataifa 
haki kwa imani, likahubiri mbele anjili kwa Ibrahimu, 
ya kwamba, Katika wewe mataifa yote watabarikiwa. 

9 Hivi walio wa imani wabarikiwa pamoja naye Ibrahimu 
mwenyi imani. 

10 Walio wa katika matendo ya sheria wako chini ya 
laana. Kwani imeandikwa, Amelaaniwa killa asiyeya- 
tenda yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria, aya- 

ll fanye. Kwamba katika sheria hakuna aliye na haki 
kwa Muungu ni wazi, kwamba, Mwenyi haki ataishi 

12 kwa imani. Sheria siyo kwa imani, illa, Ayafanyaye 
ataishi katika hayo. 

13 Masiya ametukomboa katika laana la sheria, akiwa 
laana kwa ajili yetu: kama imeandikwa, Amelaaniwa 

14 killa aliyetundikwa juu ya mti: kwa maksudi mataifa 
wapate mbaraka wa Ibrahimu katika Masiya Isa; tupe- 
we ahadi ya Roho kwa imani. 

15 Ndugu, nasema kwa mwana Adamu: hatta agano 
la mwana Adamu likithubutika, mtu haliondoi wala ha- 
libadili. 

16 Kwa Ibrahimu ahadi zimenenwa, na mzao wake. 
Hasemi mazao, kama wengi; illa kama mmoja, Mzao 
wako, ndiye Masiya. 

17 Ndilo nisemalo, agano lililothubutika na Muungu 
kwa Masiya, sheria iliyokuwa miaka aroba mia na the- 
lathini baadaye, haiwezi kuiondoa iibatilishe ahadi. 

18 Kwani urithi ukiwa kwa sheria, siyo tena kwa ahadi. 
Naye Ibrahimu alipewa ahadi na Muungu. 

19 Nini tena sheria? Imetiwa kwa sababu ya makosa, 
hatta mzao atakapokuja aliyeahidiwa ; ikaamriwa kwa 

20 malaika mkononi mwa mtu aliye kati. Aliye kati si 
wa moja; naye Muungu ni mmoja. 

21 Bassi sheria haipatani na ahadi zake Muungu? Ha- 
sha: kwani sheria kama ingalitolewa iwezayo kufanya 

22 uzima, yakini haki ingalikuwa kwa sheria. Lakini 
maandiko yamewafunga wote chini ya thambi, wapewe 

29 ahadi ya imani ya Isa Masiya wanaoamini. Mbele ya 
kuja imani tumelindwa chini ya sheria, tukifungwa kwa 

24 imani itakayofunuliwa. Hivi sheria mchukuzi wetu 

25 kwa Masiya, tupewe haki ya imani. Imani ikija, hatu- 

26 po tena chini ya mchukuzi. Kwani watoto wa Muungu 

27 nyote kwa imani katika Masiya Isa. Kwani mliobati- 





WAGALATIA, IV. 299 


zwa kwa Masiya, mmemvaa Masiya. Hakuna Mya- 28 
hudi wala Myonani, hakuna mtumwa wala mngwana, 
hakuna mume na mke: kwani ninyi nyote mmekuwa 
mmoja katika Masiya Isa. Ninyi mkiwa wa Masiya, 
mmekuwa mzao wa Ibrahimu, na warithi kwa ahadi. 

NASEMA, wakati mrithi ni mtoto, hapambanuki na 
mtumwa, akiwa bwana wa yote, lakini yupo chini ya 
mawakili na wasimamizi, hatta muhulla ulioandikwa na 
baba. Hivi na sisi, tulipokuwa watoto, tumetumika chi- 
ni ya mambo ya dunia. Hatta wakati ulipowadia kabisa, 
Muungu akapeleka Mwana wake, amezaliwa na mwa- 
namke, amezaliwa chini ya sheria, awakomboe walio 
chini ya sheria, tupate kupewa kuwa waana. Kwamba 
mmekuwa waana, Muungu amepeleka Roho ya Mwana 
wake katika mioyo yetu, iliayo, Abba, ndiyo Baba. 
Hatta wewe si mtumwa tena, illa mwana; kama mwa- 7 
na, na mrithi wa Muungu kwa Masiya. 

Lakini wakati msipomjua Muungu mmetumika nao 8 
kwa asili isiyo miungu: sasa mkimjua Muungu, ama 9 
afathali mkijuliwa na Muungu, mmegeukaje nyuma 
kwa mambo thaifu na maskini, mliyotaka tena mtumi- 
ke nayo? Mnashika siku, na miezi, na wakati, na 10 
miaka. Nawaogopea, nisiwe nimeshughulika kwenu 11 
burre. “Mwe kama mimi, kwamba nami kama ninyi, 12 
ndugu, nawasihi: hamkunithulumu. Mwajua ya kwa- 13 
mba kwa uthaifu wa mwilini nimewahubiria kwanza 
anjili: na jaribu lenu la mwilini hamkulitharau wala 14 
hamkulikataa, lakini kama malaika wa Muungu mka- 
nikubali, kama Masiya Isa. 

Bassi wapi kuwa heri kwenu? Nawashuhudia ya 15 
kwamba, kama yamkini, mngaling'oa macho yenu, 
mngalinipa mimi. Hatta adui wenu nimekuwa, niki- 16 
waambia kweli? 

Wanao uwivu kwenu, illa si vema; lakini wataka 17 
kuwafunga ninyi 'nje, mwe na uwivu kwao. Ndi- 18 
vyo vema kuwa na uwivu sikuzote kwa mema, wala 
sipo tu nikiwapo kwenu mimi. Vitoto vyangu, ninao 19 
tena utungu wenu, hatta Masiya atakapoonekana kwe- 
nu. Nataka kuwako kwenu sasa, na kuibadili sauti 20 
yangu; kwani nawawia na shaka. 

Nambieni, mpendao kuwa chini ya torati, hamwisi- 21 
kii torati? Kwani imeandikwa, ya kwamba Ibrahimu 22 


w 
vA o 


D Gt A Go 


300 WAGALATIA, Y. 


alikuwa na waana wawili, mmoja kwa suria, na mmoja 
23 kwa mngwana. Lakini aliye wa suria alizaliwa kwa 
24 mwili, aliye wa mngwana kwa aladi. Haya yame- 
kuwa kwa mfano: kwani hawa maagano mawili; 
moja katika mlima Sinai, lizaalo kwa utumwa, ndilo 
25 Hajir- Kanis Hajiri wi Sinai ulioko Arabuni, 
umefanana na Yerusalemi wa sasa: kwani atumika, 
26 na watoto wake. Yerusalemi wa juu ni huru, ndio 
27 mama wetu wote. Kwani imeandikwa, PFurahiwe, 
tassa usiyezaa; ondoke ukapige kelele, usiye na utu- 
ngu: kwani watoto wake aliyeachwa wengi kuliko 
28 wake aliye na mume. Sisi, ndugu, kama Isaak, wa- 
29 toto wa ahadi. Lakimi kama- wakatii, jili aliyezaliwa 
kwa mwili amemfukuza aliye kwa roho, hivi na sasa. 
30 Lakini yanenani maandiko? Mtupie mbali suria na 
mwana wake, kwani hatarithi mwana wa suria pamoja 
3l na mwana wake aliye huru. Bassi, ndugu, sisi si wa- 
toto wa suria, illa wake aliye huru. 
5 BASSI, katika huru, Masiya alivyotuweka huru, 
simameni, wala msiingie tena katika mafungo ya utu- 
2 mwa. Angalia, mimi Paolo nawaambia, ya kwamba 
3 mkitahiriwa, Masiya hatawafaa neno. Namshuhudia te- 
na killa mtu aliyetahiriwa, imempasa aifanye sheria yote. 
4 Mmebatilika katika Masiya, mliofanyikwa haki katika 
5 sheria; mmeanguka katika neema. Kwani sisi kwa 
Roho katika imani twalitazamia tuman: la halii 
6 Kwani katika Masiya Isa wala tohara haina nguvu, 
wala kutoa kutahiriwa; illa imani itendayo kwa upe- 
ndano. 
r Mlikwenda vizuri; nani aliyewazuia msifuate kweli ? 
S Kushawishi huko si kwake aliyewaita. Chachu dogo 
10 huchacha machanganyiko yote. Mimi nawaaminia 
ninyi katika Bwana, ya kuwa hamtafikiri neno lingine- 
lo : awataabishaye aichukue hukumu, awaye yote. 
11 Nami, ndugu, nikiihubiri tohara, mbona nifukuzwe ? | 
12 Ndipo chukizo la msalaba liondokapo. Wa heri waka- 
tiwe mbali wanaowaharibu. 
13 Kwani ninyi, ndugu, mmekwitwa kuwa huru: illa, 
huru yenu si chimbuko kwa mwili; kwa upendano 
14 mtumikane. Kwani sheria yote imetimika katika 
neno moja, ndilo, Umpende jirani yako kama moyo 
15 wako. Illakini mkiumana, mkilana, angalieni msilikane. 





WAGALATIA, VI. 301 


Nasema, mwende katika Roho, wala msitimize ngoa 16 
za mwili. Kwani mwili hutamani juu ya Roho, na 17 
Roho juu ya mwili; kwani haya hayapatani; hatta 
hamvifanyi mvipendavyo. Mkiongozwa na Roho, ha- 18 
"mnanyi chini ya sheria. 

Kwani thahiri matendo ya mwili, ndiyo uzini, asha- 19 
rati, uchafu, jeuri, kuabudu sanamu, kufanya sumu, 20 
wadui, ugomvi, uwivu, hasira, fitina, "kutengwa, uzu- 
shi, hasidi, uuaji, ulevi, ulafi, nayo yaliyo kama haya: 21 
nawaambia mbele, kama mbele nilivyowaambia, kama 
wale watendao haya hawataurithi ufalme wa Muungu. 

Nalo tunda la Roho, ndilo kupendana, kufurahi, 22 
amani, kuvumilia, kusayidiana, wema, imani, upole, 23 
kujizuia: juu ya haya hapana sheria. Nao walio wa 24 
Masiya wameusulibisha mwili, pamoja na tamaa na 
shauko. Tukushi katika Roho, katika Roho tuenende. 25 
Tusijisifu burre, tukikasirikiana, tukihasidiana. 26 

NDUGU, mtu akipatwa na kosa, ninyi walio wa 6 
Roho mwongoeni huyo katika roho ya upole; ukijia- 
ngalia mwenyewe, usijaribiwe na wewe. Mchukuliane 2 
mizigo, hivi mkatimize sheria yake Masiya. Kwani 
mtu “akijiona kuwa neno asipokuwa neno, amejida- 
nganya. Killa mtu athubutishe kazi yake mwenye- 4 
we, ndipo kujisifu kwake kwa nafsi yake, wala si 
kwa mtu mwingineo. Kwani killa mtu atachukua 5 
mzigo wake yeye. 

Aliyefundishwa ashariki naye afundishaye katika 6 
yote yaliyo mema. Msikese; Muungu hathihakiwi: 7 
kwani apandayo mtu, ndiyo atakayoyavuna. Kama 8 
apandaye kwa mwili wake, ya mwili atavuna uhari- 
bifu ; apandaye kwa roho, ya roho atavuna uzima wa 
milele. Katika kutenda vema tusichoke: wakati 9 
wake tutavuna, tusiozimia. Bassi tena, tukiona na- 10 
fasi, tutende mema kwa wote, kwanza kwao walio wa 
nyumba ya imani. 

Mwaona kwa harufi gani kubwa nimewaandikia 11 
kwa mkono wangu mimi. 

Watakao kuonekana vema katika mwili, ndio wawa- 12 
shurutishao ninyi mtahiriwe, wasifukuzwe tu kwa 
ajili ya msalaba wake Masiya. Wala waliotahiriwa, 13 
hawa sheria hawaishiki, illa wataka ninyi mtahiriwe, 
wapate kujisifu kwa mwili wenu. Hasha, nisijisifu mi- 14 


302 WAEFESI, I. 


mi, isipokuwa kwa ajili ya msalaba wa Bwana wetu Isa 
Masiya, kwa huo dunia imesulibishwa kwangu, na mimi 

15 kwa dunia. Kwani katika Masiya Isa tohara si kitu, 

16 wala ngovi, illa kiumbe kipya. Nao wafuatao kawaida 
hii, imani kwao na rehema, na kwa Israeli wake Muu- 
ngu. 

17 Baada ya haya mtu asinitie taabu: kwani mimi na- 
chukua mwilini mwangu alama zake Masiya. 

18 Neema ya Bwana wetu Isa Masiya pamoja na roho 
yenu, ndugu. Amina. 


WARAKA WA PAOLO MTUME 
KWA 


WAEFENI. 


1 PAOLO, mtume wa Isa Masiya kwa mapenzi yake 

Muungu, kwa watakatifu walioko katika Efesi, nao 

2 wanaomwamini Masiya Isa: Neema kwenu na amani 
kwa Muungu Baba wetu na Bwana Isa Masiya. 

3 Abarikiwe Muungu na Baba wake Bwana wetu Isa 

Masiya, aliyetubariki kwa mibaraka yote ya roho katika 

4 mbinguni, katika Masiya: kama alivyotuchagua katika 

huyu mbele ya kuwekwa ulimwengu, tuwe watakatifu 

5 wasio hatiya mbele yake katika mapenzi: akiwa ame- 

tuweka tumfanyikie watoto kwa Isa Masiya kwa mapenzi 

6 ya kutaka kwake, usifiwe utukufu wa neema yake, kwayo 

7 ametukubalikisha sisi kwa Mpenzi. Kwa huyo tunao 

wokovu kwa damu yake, masamehe ya thambi, kwa 

8 wingi wa neema yake, aliyotuzidishia katika hekima yote 

9 na busara, akiwa ametujulisha siri ya kupenda kwake, 

10 kwa mapenzi aliyoyakusudia mwenyewe, kwamba katika 

kuamria wakati mkamilifu avikusanye vituvyote pamoja ` 

katika Masiya, navyo vilivyoko mbinguni, navyo vilivyo 

11 ulimwenguni; katika huyu, kwa huyo nasi tumepata 

urithi, tukiwekwa kwa kusudi lake ayafanyaye yote kwa 

12 shauri la kupenda kwake; tuwe sisi kwa sifa za utukufu 

13 wake, tuliotangulia kumwamini Masiya. Katika huyo 

nanyitena, mkiisha kulisikia neno la kweli, anjili ya wo- 





WAEFESI, II. 303 


kovu wenu. Katika huyo tena, mkiisha kumwamini, 
mkatiwa muhuri na Roho yule Mtakatifu wa ahadi, 
aliye arabuni ya urithi wetu, hatta ukombozi wa mali ili- 14 
yonunuliwa, kwa sifa za utukufu wake. 

Kwa sababu hiyo nami tena, nikipata habari za imani 15 
yenu katika Bwana Isa, na kuwapenda watakatifu wote, 
siachi kuwashukuria, nikiwanena katika sala zangu; 16 
Muungu wa Bwana wetu Isa Masiya, Baba wa utukufu, 17 
awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua; macho 18 
ya akili zenu yakipewa nuru, mjue nini tumaini la wito 
wake, na nini utajiri wa utukufu katika urithi wake kwao 
watakatifu, na nini ukuu bora wa uwezo wake kwetu 19 
tutumainio, kwa kutenda kwa nguvu zake hodari, alizo- 20 
tenda katika Masiya, alipomtoa katika wafu, akamweka 
mkono wake wa kuume katika mbinguni, juu sana ku- 21 
liko ufaume wote, na uwezo, na nguvu, na mamlaka, na 
killa jina litajwalo, si ulimwenguni humo tu, illa mle 
utakaokuja : akayaweka yote chini ya nyayo zake, aka- 22 
mtoa kitwa cha juu yote kwa kanisa, ndilo mwili wake, 23 
kujaa kwake ayajalizaye yote katika yote. 

NANYI, mliokuwa wafu katika makosa na thambi, 2 
mlioendea zamani kwa mwendo wa. dunia hii, kwa 2 
mfalme wa nguvu za anga, roho atendaye sasa katika 
watoto wa kuasi; pamoja nao nasi sote tukaenenda za- 3 
mani, katika tamaa za mwili wetu, tukizitimia ngoa za 
mwili na za nia, tukawa kwa asili watoto wa ghathabu, 
kama nao wangine. Lakini Muungu aliye na rehema 4 
nyingi, kwa mapenzi yake mengi alivyotupenda, hatta 5 
tulipokuwa tumekufa katika thambi, ametufufua pa- 
moja naye Masiya (kwa neema mmeokoka), akainua 6 
pamoja akakalisha pamoja katika mbinguni katika Masi- 
ya Isa: illi kwa zamani zitakazokuja aonyeshe wingi wa 7 
mali wa neema yake, kwa wema kwenu kwa Masiya Isa. 
Kwani kwa neema mmeokoka, kwa imani; wala si kwa 8 
ninyi wenyewe; aliyetoa ndiye Muungu: "wala si kwa 9 
matendo, mtu asijisifu. Kwani sisi kazi yake, tumeu- 10 
mbwa katika Masiya Isa kwa matendo mema, Muungu 
aliyotangulia kuyaamuru, tuyaendee. 

Kumbukeni tena, kama ninyi zamani, mataifa kwa 11 
mwili, mnaoitwa Wenyi ngovi kwao wanaoitwa Tohara, 
katika mwili, kwa mikono; kama zamani zile hamkuwa 12 
naye Masiya, mkiwa wageni katika jamii ya Israeli, 





304 WAEFESI, III. | 


msio katika maagano ya ahadi, msiotumaini, msio na 
13 Muungu duniani. Lakini sasa katika Masiya Isa ninyi 
mliokuwa mbali mmeletwa karibu kwa damu yaka 
14 Masiya. Kwani ndiye amani yetu, aliyefanya wote moja, 
15 aliyevunja ukuta wa kati wa kupambanua, akiuondoa 
katika mwili wake wadui, sheria ya amri katika tara- 
tibu; afanye katika mwenyewe kwa wawili mtu mpya 
16 mmoja, akifanya amani; awapatanishe wote kwa Muu- 
ngu katika mwili mmoja kwa msalaba. akiwa ameuua 
17 wadui kwao: akaja akawahubiria amani walio mbali, nao 
18 walio karibu. Kwani kwaye wote tumepata kumkaribia 
Baba kwa Roho mmoja. 
19 Bassi sasa ninyi si wageni, wala waliotoka mbali, lakini 
watu wa kwao watakatifu, na katika nyumba yake Mu- 
20 ungu, mmejengwa juu ya misinji yao mitume na nabii, 
21 Isa Masiya mwenyewe akiwa jiwe kuula pembeni. Ka- 
tika huyu jengo lote likiungwa vema hupata kuwa heka- 
22 lu takatifu katika Bwana; katika huyu mmejengwa 
pamoja kuwa masikani ya Muungu kwa Roho. 
3 KWA sababu hiyo mimi Paolo, mfungwa wake Isa 
2 Masiya kwa ninyi wa mataifa, — kama mmesikia uwakili 
3 wa neema yake Muungu niliopewa kwenu, kama kwa. 
kufunua amenijulisha siri (kama nilivy 'oandika mbele 
4 kwa maneno machache, mkiyasoma mtajua maarifa yangu 
3 katika siri yake Masiya) isiyojulikana zamani na waana, 
Adamu kama sasa wamefunuliwa mitume wake wataka- 
6 tifu na nabii kwa Roho; kama mataifa warithi pamoja 
katika mwili mmoja, wakashariki ahadi zilizo katika 
7 Masiya kwa anjili. Nami mngoje wake kwa kupewa 
neema ya Muungu, niliyoipokea kwa kutenda kwa nguvu 
kwa uwezo wake. 
S$ Mimi, niliye mdogo kuliko mdogo wa watakatifu wote, 
nimepewa neema hii, niwahubirie mataifa mali yake Ma- 
9 siya yasiyotafutikana ; niwajulishe wote usharika wa siri 
iliyostirika tangu mwanzo wa ulimwengu katika Muu- 
10 ngu, aliyeviumba vyote; kwa kusudi sasa ufaume n 
uwezo wa mbinguni ujue kwa kanisa hekima nyingi z 
11 Muungu, kwa nia ya milele, aliyoinuia katika Masiya 
12 Isa Bwana wetu; naswi kwa huyu tunao uthabiti na 
13 kumwendea kwa tumaini kwa imani yake. Kwa hiyo 
nataka msizimie kwa mateso yangu kwa ajili yenu, 
ndiyo utukufu wenu. 





WAEFESI, iV. 305 

Kwa sababu hiyo nampigia magote Baba yake Bwana 14 
wetu Isa Masiya, kwa huyu jamii “yote ya mbinguni na 15 
duniani imetajwa, awajalie kwa wingi wa utukufu wake, 16 
mtiwe nguvu na uwezo kwa Roho yake katika mtu wa 
ndani ; Masiya akae mioyoni mwenu kwa imani; illi 17 
ninyi, mkiwa na mashina na misinji katika kupenda, 
mpate kushika pamoja na watakatifu wote upana na 18 
urefu na kwenda chini na kwenda juu, mkayajue ma- 19 
penzi yake Masiya yapitayo kujulikana, mpate kujaa ujao 
wake Muungu. 

Bassi yeye awezaye kufanya sana, kuliko yote tutakayo 20 
ao tuwazayo, kwa nguvu zifany azokwetu, yeye atukuzwe 21 
katika kanisa kwa “Masiya Isa zamani zote maisha na 
milele. Amina. 

NAMI, mfungwa wake Bwana, nawasihi, mwenende 4 
kama ilivyopasa wito mlivyoitiwa, kwa unenyekevu wote 2 
na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika kupe- 
ndana, mkifanya bidii kuushika umoja wake Rohokatika 3 
mafungo ya amani. Mwili mmoja, na Roho mmoja, 4 
kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. 
Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, mmoja 
Muungu na Baba wetu wote, aliye juu yote, na kwa 
yote, na katika ninyi nyote. Lakini killa mmoja 7 
tumepewa neema kwa kadiri ya kutoa kwake Ma- 
siya. 

Kwa haya akanena, Alipopanda juu akafunga kufu- 8 
nga, akawatolea watu. Bassi akipanda, nini illa aka- 9 
shuka kwanza hatta sehemu za chini za ulimwengu ? 
Aliyeshuka ndiye aliyepanda juu, juu sana kuliko mbi- 10 
ngu zote, vitu vyote vijae yeye. Akawatoa, wangine 11 
mitume, na wangine nabii, na wangine waanjilisti, na 
wangine wachunga na waalimu, wakamilike watakatifu, 12 
ungoje utendeke, mwili wake Masiya ufanyiziwe : hatta 13 
tutakapofika wote katika umoja wa imani, na katika 
kumjua Mwana wa Muungu, kuwa watu waua 
kwa cheo cha ukubwa wa kujaa kwake Masiya; tusiwe 14 
tena watoto, tukitupwa huko na huko, tukichukuliwa na 
killa upepo wa elimu, kwa hila ya watu, mashauri ya 
werevu waoteavyo wadanganye ; akini mkiwa na kweli 15 
katika kupendana, mkue pia katika yeye, aliye kitwa, 
Masiya. Katika huyu mwili wote ukiungana vema, 16 
ukiwa imara kwa riziki za viungo vyote, kwa kutenda 

















306 WAEFESI, V. 


sana katika kadri ya sehemu yote, mwili ukue, ujijenge 
katika kupenda. 
17 Haya nayasema, nayashuhudu tena katika Bwana, 
msiende tena kama mataifa wangine waendavyo, katika 
18 nia zao zisizofaa, akili zikitiwa giza, wakifarakana na 
uzima wake Muungu kwa ujinga ulio kwao kwa sababu 
19 ya ufaganzi wa moyo wao; wakiwa wamepita kuona 
wamejitoa katika asharati, wayatende yaliyo machafu 
20 kwa kutamani. Lakini ninyi hamkujifunza hivi Masiya ; 
2l mkiwa mmemsikia, mkafundishwa naye kama kweli 
22 ilivyo katika Isa; mvue katika desturi za kwanza mtu 
23 wa zamani, aliyeoza kwa tamaa zidanganyazo; mkafa- 
24 nyike wapya katika roho ya nia zenu, mvae mtu mpya, 
aliyeumbwa kwa Muungu katika haki na utakatifu na 
kweli. 
25 Acheniuwongo, mkaseme kweli killa mtu na jirani yake: 
26 kwani sisi viungo vya wenzetu. “Mwe na hasira, wala 
27 msifanye thambi : jua lisichwe juu ya ghathabuyenu; wala 
28 msimpe nafasi shetani. Aliyekwiba asiibe tena; illakini 
atende kazi, akiyafanya na mikono yake yaliyo mema, 
29 apate kuwa na kitu cha kumpa ahitajiye. Mazumgu- 
mzo maovu yasitoke kanwani mwenu, illa yaliyo mema 
30 kwa kujengea, yawaletee neema wasikiao. Wala msi- 
mhuzunishe Roho yule Mtakatifu wa Muungu,aliyewatia 
muhuri kwa siku ya ukombozi. 
3l Uchungu wote, na ghathabu, na hasira, na makelele, 
na matukano, yawaondokelee Tba na maovu yote: 
32 mkawe wema ninyi kwa ninyi, wenyi moyo mwororo, 
mkisameheana, kama Muungu kwa ajili yake Masiya | 
amewasamehe ninyi. 
5 MFUATENI Muungu kama watoto wanaopendwa; 
2 mkaende katika kupenda, kama Masiya prae 
sisi, akajitoa kwa sisi sadaka na thabihu kwa Muungu 
3 kina nukato lililo zuri. Lakini asharati, na uchafu 
wote, na kutamani, kusinenwe kabisa kwenu, kama ili- 
4 vyowapasa watakatifu ; wala aibu, wala mazumgumzo 
yasiyo na akili, wala ubishi usiofaa: illakini kushukuru 
5 Kwani mwajua kama hapana mwasharati, wala mtu 
mchafu, wala mtu wa tamaa, ndiye kafiri, aliye na 
6 urithi katika ufalme wa Masiya na Muungu. Mtu asi- 
wadanganye kwa maneno yasiyofaa: kwani kwa sababu 
ya haya hasira yake Muungu huwafikia waana wa kuasi. 


WAEFESI, VI. 307 
Msisharikiane nao. Kwani zamani mlikuwa giza, lakini $ 
sasa nuru katika Bwana : mwende kama watoto wa nu- 
ru (kwani zao la Roho katika wema wote na haki na 9 
kweli), mkiyakinisha yampendezayo Bwana. Wala į} 
msisharikiane nayo matendo yasiyozaa ya giza, illakini 
mkataze. Kwani aibu hatta kuyanena wayafanyayo 12 
kwa siri. Dakini mambo yote yaliyokatazwa huone- 13 
kana kwa nuru: kwani killa ionyayo ndiyo nuru. Hivi 14 
hunena, Amka, ulalaye, ufufuke katika wafu, Masiya 
atakupa nuru. Angalieni mwenende kwa kufikiri, si 15 
kama wapumbafu, illakini kama wenyi akili; mkiuko- 16 
mboa wakati, kwa sababu siku zinao uovu. Msiwe 17 
wasiofikiri, illa wayakumbukao Bwana ayapendayo. 

Msilewe na mvinyo, pasimo kiasi, lakini mjae Roho ; 18 
mkisema na nafusi zenu kwa zaburi, na utenzi, na 19 
nyimbo za rohoni, mkiimba mkamfanyia Bwana sauti 
nzuri moyoni mwenu; mkimshukuru siku zote kwa 20 
mambo yote Muungu na Baba, kwa jina lake Bwana 
wetu Isa Masiya; mkitiiana ninyi kwa ninyi katika 21 
hofu ya Muungu. 

Wake, ’mwatii waume wenu ninyi, kama kwa Bwana. 22- 
Kwani mume ni kitwa chake mwanamke, kama Masiya 23 
ni kitwa chake kanisa, naye mwokozi wake mwili. 
Kama kanisa humtii Masiya, nao wake waume wao 24 
kwa mambo yote. 

Waume, "mwapende wake wenu, kama Masiya ali- 25 
vyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, alitakase 26 
akalisafishe kwa kuosha na maji kwa neno, ajiletee 27 
kanisa tukufu pasipo mawaa, wala kufinya, wala taka 
lo lote, illa liwe takatifu na pasipo ila. Imewapasa 28 
waume kuwapenda wakeo kama miili yao. Ampendaye 
mkewe, hujipenda mwenyewe. Kwani hapana mtu 29 
aliyeuchukia mwili wake; lakini huulisha, huutunza, 
kama Bwana kanisa; kwani sisi viungo vya mwili 30 
wake, vya nyama yake, vya mifupa yake. Kwa sa- 31 
babu hiyo mtu atamwacha babaye na mama, ataungana 
na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hii 32 
ndiyo siri kuu: lakini namnena Masiya na kanisa. 
Illakini killa mmoja wenu ampende mkewe kama mwe- 33 
nyewe; na mke amheshimie mume. 

WATOTO, "mwatu wazee wenu katika Bwana, kwani 6 
ndiyo haki. Mheshimie baba yako na mama (ndiyo 2 



























308 WAEPESI, WI. 


3 amri ya kwanza yenyi ahadi), mpate heri, mkakae sana 
katika ulimwengu. 
4 Nanyi, baba, msiwatie watoto wenu hasira, lakini 
"mwalee katika adabu na elimu yake Bwana. 
5 Watumwa, 'mwatii walio bwana katika mwili, kwa 
hofu na kutetemeka, kwa moyo mmoja, kama kwa 
6 Masiya; wala si kwa utumwa wa machoni kama wa- 
pendezao waana Adamu; lakini kama watumwa wake 
Masiya, mkitenda kwa moyo aliyoyapenda Muungu; 
7 mkitumika kwa nia njema, kama na Bwana, wala si na 
8 mwana Adamu: mkijua kama killa alitendalo mtu jema 
atapewa na Bwana, akiwa mtumwa ao akiwa huru 
9 Nanyi, bwana, 'mwatendee vivyo, msiogofye; mkijua 
kama yuko mbinguni aliye bwana na wao na wenu, 
wala kwake mwana Adamu hakubaliki kwa cheo chake. 
10 Mwisho, ndugu zangu, "mwe hodari katika Bwana, 
ll na katika uwezo wa nguvu zake. Mvae selaha zote 
za Muungu, mpate kusimama katika hila zako Shetani 
12 Kwani hatupigani na mwili na damu, illa na ufaume 
na nguvu, nao wakuu wa giza hili, nao roho za uovu 
13 walio juu. Kwa hiyo mtwae selaha zote za Muungu, 
"mweze kusimama katika siku ya uovu, na mkiyashinda 
yote kusimama. 
14 Simameni tena, mmefunga viuno vyenu kwa kweli, 
19 mkivaa kifuani haki, na katika miguu kuwa tayari 
16 kwa anjili ya amani; juu yote mkitwaa ngao ya imani, 
kwa hiyo mtaweza kuizimia mishale yote ya moto yake 
17 mwovu: mkapokee kofia ya wokovu, na upanga wa 
18 Roho, ndio neno lake Muungu: mkiomba sikuzote na 
kuomba kwote na kusihi katika Roho, mkakeshe kwa 
hiyo na kudumu kwote, na kuwaombea watakatifu wote, 
19 na mimi, nipewe kunena, nifunue kanwa langu kwali 
20 uthabiti, "nijulishe siri ya anjili, nikiwa mpelekwa waka | 
katika mafungo; nipate kuthubutu kuimena, kama f 
ilivyonipasa kunena. | | 
21 Illakini mpate kuyajua mambo yangu ni hali gani | 
Tukiko, ndugu mpendwa na mngoje amini katika 
2 Bwana, atawajulisha mambo yote: niliyempeleka kwe- 
nu makusudi mpate kuyajua mambo yetu, akawafariji 
ninyi moyo. 
23 Amani kwa ndugu, na mapenzi pamoja na imani, ka- 
24 tika Muungu Baba na Bwana Isa Masiya. Neema kwao 
wote wampendao Bwana wetu Isa pasipo hila. Amina. 





WARAKA WAKE PAOLO MTUME 


KWA 


WAFILIPI, 


PAOLO na Timoteo, watumwa wake Isa Masiya, kwa 1 
watakatifu wote katika Masiya Isa walioko katika Filipi, 
pamoja nao maaskafu na wangoje: Neema kwenu na 2 
amani katika kwa Muungu Baba wetu na Bwana Isa 
Masiya. Namshukuru Muungu wangu killa niwaku- 3 
mbukapo, sikuzote katika killa kuwaombea nataka kwa 4 
furaha, kwa sababu ya usharika wenu katika anjili tangu 5 
siku ya kwanza hatta leo. Niliaminilo ndilo hili, kama 6 
yeye aliyeanza jambo jema kwenu atalitimiza hatta siku 
yake Isa Masiya: kama ilivyonipasa kuwathania haya 7 
nyote, kwani ninanyi moyoni mwangu, kwa sababu 
katika kufungwa kwangu, na katika kuilinda na kui- 
fanya imara anjili, mmesharikiana nyote nami katika 
neema. Muungu ndiye ajuaye, ginsi niwatamanivyo 8 
nyote katika moyo wake Isa Masiya. Ndilo niliombalo, 9 
kupenda kwenu kuzidi na kuzidi katika maarifa na 
hukumu yote; mpate kuyakubali yaliyo bora; "mwe 10 
safi na wasiochukiza hatta siku yake Masiya, mkijaa zao 11 
la haki iliyo kwa Isa Masiya, kwa utukufu na kwa sifu 
zake Muungu. 

Lakini nataka mjue, enyi ndugu, ya kwamba ma- 12 
mbo ya kwangu yametoka kama kwa kuieneza anjili ; 
hatta kufungwa kwangu katika Masiya kumeonekana 13 
katika nyumba yote ya mfalme, na panginepo pote. 
Nao wengi ndugu katika Bwana, wakitumaini kwa 14 
kufungwa kwangu, wamezidi sana kuthubutu kulitoa 
neno pasipo hofu. 
= Wangine wamnena Masiya na kwa hasidi na ugomvi; 15 
nao wangine kwa moyo. Hawa humnena Masiya kwa 16 
ugomvi, wala si kwa moyo, wakithani kuniongezea ma- 
teso nikifungwa; wale kwa kupenda, wakinijua nimewe- 17 
kwa kuilinda anjili. Nini tena? Kwa njia zote, na 18 
katika kujifanya na katika kweli, Masiya anenwa; nami 


310 WA PDB KS 


19 nafurahi, wa inna nitafurahi. Kwani najua kama haya 

atageuka kwa wokovu wangu, kwa kuomba kwenu, 

20 na kuleta Roho yake Isa Masiya, kama nilivyotazamia 
sana nikatumaini, nisiaibike kabisa, illa kwa uthabiti 
wote, kama sikuzote, sasa tena, Masiya atukuzwe 
kwa mwili wangu, ikiwa kwa maisha, ao kwa kufa. 

>> Kwani kwangu kuishi Masiya, na kufa fayida. Niki- 
shi mwili ndio zao la kazi yangu, illa kunathiri sijui. 

23 Ni katika shidda, nikatamani niende zangu nikae naye 

24 Masiya; ndio bora sana: lakini kuishi mwili kuwafaa 

25 ninyi. Nami nikitumaini hivi, najua kama nitaishi, 

26 nitakaa nanyi, mzidi mkafurahi katika imani; furaha 
zenu ziniongezekee katika Isa Masiya nikifika tena 
kwenu. 

27 Ilia mweudo wenu uwe kama ilivyopasa anjili yake 
Masiya : nikija niwaone, ao nisiwepo niyasikie mambo 
yenu, kama mmesimama imara katika roho moja, kwa 

28 nia moja mkishindana nyote kwa imani ya anjili, wala 
hamkuwaogopa adui zenu: waliyoiona dalili wazi ya 
kupotea, lakini Lye iT ya wokovu, nao wake Muungu. 

29 Kwani mmepewa kwa ajili yake Masiya mwamini, 

30 mkateswe tena kwa aii yake : mkiwa na pigano lilelile 
mliloliona kwangu, mkanisikilia. 

2 IKIWA faraja katika Masiya, yakiwa matulizo ya 
mapenzi, ukiwa usharika wa Roho, ukiwa moyo na 

2 rehema, jalizeni furaha yangu, "mwe na moyo mmoja, 
3 mkipenda mamoja, mkipatana, mkitaka mamoja. Li- 
siwe neno kwa ugomvi na kujisifu, illa kwa moyo usio- 
tukuka killa mtu awaone wangine wakuu kuliko yeye. 
4 Msiyaangalie killa mtu mambo yake yeye, illa killa 
5 mtu na mambo yao wangineo. Mpate ninyi nia ileile 
6 aliyo nayo Masiya Isa: yeye, akiwa kwa mfano wa 
Muungu, hakuiona mateka kuwa sawa na Muungu, 
7 lakini amejifanya hana utukufu, akajitwalia mfano wa 
mtumwa, akafanyika kwa namna ya mwana Adamu; 
8 naye akionwa kwa namna ya mwana Adamu, akajithili, 
9 akatii hatta kufa, hatta kufa kwa msalaba. Kwa hiya 
Muungu amemtukuza sana, akampa jina kuliko jina lo 

10 lote, kwa jina lake ISA killa gote liiname, la mbingu- 

11 ni, la duniani, la chini ya dunia, killa ulimi ukaungame 
kama Isa Masiya ndiye Bwana, kwa utukufu wake 
Muungu Baba. 





WAFILIPI, III. 311 


Kwa sababu hiyo, wapenzi wangu, kama mlivyotii 12 
sikuzote, si mimi nikiwapo tu, illa zayidi sasa mimi 
siwepo, mtende wokovu wenu kwa kuogopa na kutete- 
meka; kwani Muungu ndiye atendaye ndani yenu na 13 
kutaka na kufanya, kwa mapenzi. 

Myatende mambo yote pasipo kunong'oneza wala 14 
kugombana; msiwe na laumu wala kuthuru, watoto 15 
wake Muungu wasionenewa, kati ya taifa lililopotoka 
na kaidi, mwangazamo ninyi kama nuru za ulimwengu, 
mkilitoa neno la uzima; nifurahi siku ya Masiya, siku- 16 
piga mbio burre, wala sikutenda kazi burre. Nami 17 
nikitolewa juu ya thabihu na utumwa wa imani yenu, 
nafurahi, nikapendezewa pamoja nanyi nyote. Kwa 18 
sababu ileile furahini nanyi, mkapendezewe pamoja 
nami. 

Naamini kwa Bwana Isa nimpeleke kwenu karibu 19 
Timoteo, nifarajike na mimi nikiwajua hali yenu. Sina 20 
mtu wa nia moja, aangaliaye hali yenu mwenyewe. 
Kwani wote wayataka yaliyo yao, wala siyo yaliyo yake 21 
Masiya Isa. Lakini mmemjua huyu mathubutu, kama 22 
ametumika nami katika anjili kama mwana na babaye. 
Huyu nataraja nimpeleke marra, nikiisha kuyajua yata- 23 
kayonipata. Illa naamini kwa Bwana nitakuja na 24 
mwenyewe karibu. 

Lakini nimeona wajib niwapelekee Epafrodito, ndugu 29 
yangu na mwenzangu katika kazi, na asikari pamoja 
nami, lakini mtume wenu na wakili wa riziki zangu. 
Kwani amewatamani ninyi nyote, akahuzunika kwa 26 
sababu mmesikia kama amekuwa hawezi. Kwani ndi- 27 
vyo alikuwa hawezi, karibu na kufa : illakini Muungu 
akamhurumia ; wala si yeye peke yake, illa mimi tena, 
nisione huzuni juu ya huzuni. Nikazidi kumpeleka 28 
kwa tunza;3ili”mkimwona tena mfurahi, nami huzuni 
yangu ipunguke. Mpokeeni katika Bwana kwa furaha 29 
yote, mkawaone kama huyu katika sifa: kwa sababu 30 
kwa kazi yake Masiya akakaribia kufa, asipoangalia 
maisha yake, atimize iliyohitajia kwenu, 

HATIMA, ndugu zangu, furahini katika Bwana. 3 
Kuwaandikia yaliyo mamoja, kwangu si taabu, kwenu 
salama. Mwangalie mbwa, "'mwaangalie watendao ma- 2 
baya, "mwaangalie wakatao. Kwani ndisi waliotahiri- 3 
wa, tumwabuduo Muungu kwa Roho, tukafurahi katika 






















312 WAFILIPI, IV. 


4 Isa Masiya, wala hatuutumainia mwili. Lakini ninge- 
weza kuutumainia mwili. Mtu wo wote akijiona anal 

9 la kutumainia katika mwili, mimi zayidi : nimetahiriwa 
siku ya nane, wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benya- 
min, Mwebrania wa Waebrania, kwa sheria Farisayo, 

6 kwa uwivu mfukuza kanisa, kwa haki iliyo kwa sheriaf 

7 nisiye hatiya. Lakini mambo yaliyokuwa kwangu fa- 

S yida, nayaona hasara kwa Masiya. Wa inna nayaona 
mambo yote hasara kwa uzuri wa kumjua Isa Masiya 
Bwana wangu: kwa sababu yake nimepata mambo yote 
yapotee, nikayathania kama mavi, nimpate Masiya, 

9 nikaonwe katika yeye, nisiwe na haki yangu iliyo kwa 
sheria, illa ile iliyo kwa imani yake Masiya, haki iliyo 

10 ya Muungu kwa imani: nimjue yeye, na uwezo wa 
kufufuka kwake, na usharika wa mateso yake, nikifa 

11 nana na kufa kwake; nipate kwa njia yo yote kuufik 

12 ufufuo wa wafu. Si kama nimekwisha fika, ao nime 
kuwa mkamilifu: lakini nafuatafuata illi myashike kwa 
sababu yao nimeshikwa na Masiya Isa. 

13 Ndugu, sijithanii nimekwisha shika: lakini moja tu 
nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliy 

14 mbele, nakaza mwendo kufika alama ya thawabu ya wit 
mkuu wa Muungu katika Masiya Isa. 

l5 Nasi, tulio wakamilifu, tuyawaze haya: nanyi mkiya- 
waza mangineyo yote, Muungu atawafunulia na hayo 

16 Tilakini tulipofika twenende kwa kanuni moja, tuyanuie 

17 mamoja. Ndugu, mfuate pamoja nami, mkawaangali 

18 waendao kama mnasi sisi kwa mfano. Kwani waendao 
wengi, niliowaambia marra nyingi, hatta sasa nawaa- 

19 mbia kwa kulia, maadui ya msalaba wake Masiya: mwi- 
sho wao uharibifu, muungu wao tumbo, utukufu wao 

20 aibu, wawazao mambo ya duniani. Kwani sisi watu wa 
mbinguni; huko tunamtazamia Mwokozi, Bwana Isaf 

21 Masiya: atakayeubadili mwili wetu wa unyonge, upate 
kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uwezo awe- 
zavyo kuvitiisha na vitu vyote chini yake. 

4 BASSI, ndugu zangu, wapenzi wangu, niwatamanio, 
furaha yangu na taji, simameni imara katika Bwana, 
wapenzi wangu. 

2 Namsihi Euodia, namsihi Suntuke, wayawaze mamoja 

3 katika Bwana. Nakutaka wewe tena, mjoli wangu wa 
kweli, uwasayidie waanawake waliotenda kazi pamoja 


WARILEPI, IV. 313 


nami katika anjili, na Klemente tena, nao wangine 
watenda kazi nami, majina yao katika kitabu cha uzima. 

Furahini katika Bwana sikuzote: tena nasema, Fura- 
hini. Kiasi chenu kijulikane na watu wote. Bwana 
yupo. Msitaabike kwa neno; lakini kwa neno lo lote 
kwa kuomba na kusihi, pamoja na kushukuru, haja zenu 
zijulikane na Muungu. Naamani yake Muungu ipitayo 7 
akili zote itawalinda mioyo na nia kwa Masiya Isa. 
Hatima, ndugu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote 8 
yawapasayo, yo yote ya haki, yo yote safi, yo yote ya 
kupendeza, yo yote yenyi heshima; ukiwa wema, ikiwa 
na sifa, myawaze haya. Mambo mliyojifunza, mkapo- 9 
kea, mkasikia, mkaona kwangu, myatende: naye Muu- 
ngu wa amani atakaa kwenu. 

Nikafurahi sana katika Bwana kwamba sasa kwa 10 
mwisho tunza lenu kwangu limesitawi; nanyi mka- 
tunza, lakini mkataka nafasi. Sineni kama kwa kutaka: 11 
kwamba nimejifunza, hali yangu ikiwa yote, kuwa rathi. 
Najua na kuthilika, najua na kufanikiwa: po pote na 12 
katika mambo yote nimefunzwa na kushiba na kuwa na 
njaa, na kujaliwa na kupatwa na shidda. Nayaweza 13 
yote kwa Masiya anitiaye nguvu. Illakini mmetenda 14 
vema mkisharikiana na mateso yangu. Bassi, enyi 15 
Wafilipi, jueni tena, kama mwanzo wa anjili, nilipotoka 
katika Umakedoni, hapana kanisa waliosharikiana nami 
kwa kutoa na kupewa, illa ninyi peke yenu. Hatta 16 
katika Thessalonika mkapeleka marra na marra kwa 
kuhitaji kwangu. Si kwa sababu nataka zawadi; lakini 17 
nataka mazao yaongezeke kwa hesabu yenu. 

Lakini ninayo yote, nikafanikiwa: nimeshiba, nime- 18 
pokea kwa Epafrodito vitu vya kwenu, manukato ya 
kunuka vema, sadaka ya kukubalika ya kumpendeza 
Muungu. Naye Muungu wangu atawaruzukia killa 19 
mnachohitajia kwa utajiri wake katika utukufu kwa 
Masiya Isa. Sasa kwa Muungu na Baba wetu utukufu 20 
milele na milele. Amina. Mmsalimie killa mtakatifu 21 
katika Masiya Isa. Ndugu waliopo nami wawasalimia. 
Watakatifu wote wawasalimia, wa kwanza walio nyu- 22 
mbani mwa Kaisari. Neema ya Bwana wetu Isa Ma- 23 
siya nanyi nyote. Amina. 


D OTe 





( 300) 


WARAKA WA PAOLO MTUME 


KWA 


WAKOLOSSAI, 



















1 PAOLO, mtume wa Isa Masiya kwa mapenzi ya 
2 Muungu, na Timoteo ndugu, kwa watakatifu nao 
ndugu wenyi imani katika Masiya walioko Kolossai : 
Neema kwenu na amani ya Muungu Baba wetu. 
3 Twamshukuru Muungu na Baba wake Bwana wetu 
4 Isa Masiya, sikuzote tukiwaombea ninyi, tukisikia 
imani yenu katika Masiya Isa, na upendano kwa wata- 
9 katifu wote, kwa tumaini lililowekwa mbele yenu katika 
mbingu, mlilosikia kwanza katika neno la kweli yake 
6 anjili, iliyoko kwenu, kama katika ulimwengu wote, 
ikizaa matunda, ikazidi, kama kwenu tangu siku mlipo- 
sikia mkatambua neema ya Muungu katika kweli; 
7 kama mmefundishwa na Epafra mjoli wetu mpendwa, 
8 aliye kwenu mngoje amini wake Masiya, aliyetuthihi- 
rishia sisi mapenzi yenu ya Rohoni. 
9 Kwa hiyo na sisi, tangu siku tuliposikia, hatuachi 
kuwaombea, tukisihi mjae maarifa ya mapenzi yake, 
10 katika hekima yote na ukumbuko wa rohoni, mwenende 
ninyi nyote kama Bwana alivyostahili kwa kupendeza 
kwote, mkitoa matunda katika killa tendo jema, mka- 
11 zidi katika maarifa ya Muungu; mkiweza kwa uwezo 
wote kwa nguvu za utukufu wake, kwa uvumilivu wote 
12 na kustahimili furahani; mkimshukuru Baba, aliyetu- 
wezesha sehemu ya urithi wao watakatifu katika nuru; 
13 aliyetuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha hatta 
14 ufalme wa Mwana wa mapenzi yake; katika huyo tu- 
15 nao ukombozi, ndio ondoleo la thambi: aliye mfano wa 
Muungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza kuliko viu- 
16 mbe vyote; kwamba katika huyo yote yameumbwa, ya- 
liyo mbinguni na yaliyo katika inchi, yaliyoonekana na 
yasiyoonekana, kama viti, kama kumiliki, kama ukuu, 


WAKOLOSSAI, II. 315 


kama nguvu; yote yameumbwa naye na kwa yeye; 
naye aliye mbele yao yote, na yote yaishi kwa yeye. 17 

Naye ni kitwa cha mwili, cha kanisa : aliye mwanzo, 18 
wa kwanza katika wafu ; apate kuwa katika yote ata- 
nguliaye : kama katika yeye imependeza kukaa killa 19 
kujaa; na kwa yeye kupatanisha yote katika yeye, aki- 20 
fanya amani kwa damu ya msalaba wake; kwa yeye, 
yakiwa katika inchi, yakiwa mbinguni. 

Na ninyi, mliokuwa mmefarakana na adui katika 21 
akili, kwa matendo yaliyo mabaya, sasa amewapata- 
nisha katika mwili wa nyama yake kwa kufa, awalete 22 
ninyi watakatifu pasipo laumu, pasipo mshtaki, mbele 
yake: mkikaa tu katika imani, mkiwa na misinji na 23 
imara, wala msiotikisika katika tumaini la anjili mliyo- 
isikia, iliyohubiriwa kwa killa kiumbe kilicho chini yi 
uwingu; na mimi Paolo mngoje wake. 

Sasa nafurahiwa na kuumwa kwa ajili yenu, nikija- 24 
liza yaliyosalia ya mateso yake Masiya katika mwili 
wangu kwa ajili ya mwili wake, ndio kanisa; nami 25 
nimekuwa mngoje wake, kwa uwakili wa Muungu, nilio- 
pewa kwenu, nilitimize neno la Muungu, siri iliyofichwa 26 
tangu zamani, na tangu vizazi, illa sasa imethihirishwa 
kwa watakatifu wake, akapenda Muungu kuwajulisha, 27 
nini utajiri wa utukufu wa siri hii kwa mataifa, ndiye 
Masiya kwenu, tumaini la utukufu : tumhubiriye, tuki- 28 
mwonya killa mtu, tukimfundisha. killa mtu katika he- 
kima yote, tupate kumleta killa mtu mtimilifu katika 
Masiya; kwa hiyo nafanya bidii, nikijitahidi kwa 29 
uwezo utendao katika kwangu kwa nguvu. 

NINGEPENDA mjue bidii gani niifanyayo kwa 2 
ajili yenu, nao wa Laodikiya, nao wasioniona uso wa 
mwili; mioyo yao wafarajike, wakiambatana katika 2 
upendano, na kwa utajiri wote wa kuwa yakini kwa 
akili, kwa maarifa ya siri yake Muungu, ya Baba, na 
ya Masiya, katika huyo ziko hazina zote za hekima na 3 
za elimu zimestirika. 

Ndilo ninenalo, mtu asipate kuwadanganya kwa ma- 
neno ya kushawishi. Kwani nikiwa kwa mwili sipo, 
kwa roho nipo pamoja nanyi, nikifurahi nikiona utara- 
tibu wenu, na imara ya imani yenu iliyo kwa Masiya. 
Kama mlivyompokea Masiya Isa Bwana, mwenende ka- 6 
tika yeye, mkiwa na shina na misinji katika yeye, mki- 7 

02 


Or A 


316 WA KOLOSSAI SHI 


fanyika imara katika imani kama mlivyofundishwa, 
mkizidi katika shukrani. 
8 Angalieni mtu asiwafanye mateka yake kwa filosofia 
na madanganya matupu, kwa mapokeo ya watu, kwa 
9 asili ya dunia, wala si kwa Masiya: kwamba katika 
yeye hukaa kujaa kwote kwa Muungu katika mwili. < 
10 Nanyi mwajaa katika yeye, aliye kitwa cha mamlaka | 
11 yote na uwezo: katika yeye mmetahiriwa kwa tohara 
isiyo kwa mkono, katika kuvua mwili wa thambi za 
12 nyama, katika tohara yake Masiya, mkizikwa pamoja 
naye katika ubatizo, mlipofufuka tena kwa imani ya 
13 nguvu za Muungu, aliyemfufua katika wafu. Nanyi, 
mkiwa mmekufa katika makosa na govi la mwili wenu, 
amewafanya ninyi wazima pamoja naye, akiwasamehe 
14. makosa yote; akifuta yaliyoandikwa katika mafundisho 
yaliyo juu yetu: akayaondoa katika kati, akayakaza 
15 msalabani; akiwa ameteka mamlaka na uwezo, akazio- 
nyesha kwa wazi, akizishangilia kwa huo. 
l6 Mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula, ao vinywa, 
ao hesabu ya siku kuu, ao mianzo ya mwezi, ao sabato: 
17 yaliyo kivuli chao yatakayokuwa; illa mwili ni wake 
18 Masiya. Mtu asiwachukulie atakavyo mliyostahili ka- 
tika unenyekevu na kuabudu malaika, akiingia asipoona, 
19 akijivuna burre kwa akili ya mwili wake, wala hashiki 
Kitwa, chenyi mwili wote, umeruzukiwa kwa viungo na 
mafungo ukatiwa imara, unakua kukua kwa Muungu. 
20 Kama pamoja na Masiya mmeifia asili ya dunia, 
21 mbona kama waishio duniani mnafundishwa, Usishike, 
22 usionje, usiguse (nayo yote kuharibika katika kutumiwa), 
23 kwa amri na elimu ya watu? yakiwa na sifa ya hekima 
katika kuabudu kwa mapenzi, na unenyekevu, pasipo 
kutunza mwili; pasipo heshima yote kwa ukinayi wa 
mwili. 
o MKIFUFUKA katika Masiya, tafuteni yaliyo juu, 
Masiya alipo akiketi mkono wa kuume wa Muungu; 
3 kumbukeni yaliyo juu, si yaliyo katika inchi. Kwani 
mmekufa, na uzima wenu umefichwa pamoja naye Ma- 
4 siya katika Muungu. Atakapoonekana Masiya uzima 
wetu, ndipo naswi pamoja naye tutaonekana katika 
utukufu. 
5 Bassi fisheni viungo vilivyo katika inchi, washarati, 
uchafu, ngoa, nia mbovu, na kutamani, ndiyo ukafiri; 










i 


WAKOLOSSAI, IV. 317 


kwa ajili ya haya hasira ya Muungu juu yao waana wa 6 
kuasi; katika haya nanyi mlikwenda muda mlipoishi 7 
kwao. Sasa ninyi ”"mwekee mbali yote, hasira, gha- 8 
thabu, uovu, unajisi, matukano katika kanwa lenu. 

Msiambiane uwongo, mkiwa mmevua mtu wa kwanza 9 
pamoja na matendo yake, mkavaa mpya, aliyefanyika 10 
mpya katika kutambua kwa mfano wake aliyemumba : 
pasipo Myonani na Myahudi, tohara na govi, Mshenzi, 11 
Mskuthi, mtumwa, huru: illa yote katika yote Ma- 
siya. 

rani, kama wateule wa Muungu, watakatifu na wa- 12 
liopendwa, mioyo ya huruma, kusayidia, unenyekevu, 
upole, uvumilivu; mkichukuliana, mkiachiliana, mtu 13 
akiwa na laumu juu ya mtu; kama Masiya alivyowa- 
achilia ninyi, hivi nanyi; juu ya haya yote upendano, 14 
ndio ukazao ukamilifu. 

Amani ya Masiya ikaamue katika mioyo yenu, mli- 15 
yoitiwa katika mwili mmoja; “mwe na shukrani. 

Neno lake Masiya likae kwenu kwa wingi katika he- 16 
kima yote, mkifundishana na mkionyana kwa zaburi, 
na nyimbo, na mashairi ya roho, mkimwimbia Muungu 
katika neema mioyoni mwenu. Na killa mfanyalo kwa 17 
neno ao kwa tendo, yote katika jina lake Isa, mkimshu- 
kuru kwa yeye Muungu Baba. 

Waanaake, tiini waume, kama wajib katika Bwana. 18 

Waume, pendeni wake, msiwafanyie ukali. 19 

Watoto, wasikieni wazee katika yote, kwani ndiyo 20 
ipendezayo vema katika Bwana. 

Baba, msiwachukize watoto wenu, wasipunguke 21 
moyo. 

Watumwa, wasikieni katika yote bwana kwa mwili ; 22 
si kwa utumwa wa machoni, kama wapendezao watu, 
illa kwa moyo usio na hila, mkimwopoga Muungu. 
Mfanyalo lote, fanyeni kwa uwezo, kama kwa Bwana 23 
wala si kwa watu, mkijua kama mtalipiwa na Bwana 24 
ujira wa urithi. Mtumikieni Bwana Masiya. Kwani 25 
mthulumu atapewa alilothulumia : wala hakuna kuku- 
bali kwa cheo. 

BWANA, ’mwawie watumwa kwa haki na sawa; 4 
mkijua kama nanyi mnaye Bwana mbinguni. 

Mjitahidi katika kuomba, mkikesha katika hiyo ka- 2 
tika kushukuru; mkituombea na sisi, Muungu atufu- 3 

O ð 
















318 WAKOLOSSAI, IV. 


nulie mlango wa neno, kuinena siri yake Masiya nililo- 

4 fungiwa ; nilithihirishe, kama ilivyonipasa kunena. 

5 Mwenende katika hekima kwao walio 'nje, mkiko- 

6 mboa wakati. Neno lenu sikuzote katika neema, li- 
kiwa na chumvi, mjue ginsi ilivyowapasa kumjibu killa 
mtu. 

7 Mambo yangu yote atawaarifu ninyi Tukiko, ndugu 
aliyependwa, na mngoje amini na mjoli katika Bwana: 

8 niliyempeleka kwenu kwa hiyo, ajue mambo yenu, aka- 

9 fariji mioyo yenu; pamoja na Onesimo, ndugu amini na 
aliyependwa, aliye wa kwenu. Watawaarifu yote ya 
hapa. | 

10 Aristarko, aliyefungwa pamoja nami, awasalimia, na 
Marko, mjomba wake Barnaba (kwa huyu mmepokea 

11 amri; akija kwenu, mmkubali), naye Isa aliyeitwa Yusto, 
walio wa tohara. Hawa peke yao watendao kazi nami 
kwa ufalme wa Muungu, waliokuwa tulizo kwangu. 

12 Awasalimia Epafra, aliye wa kwenu, mtumwa wake 
Masiya, akifanya bidii siku zote kwa ajili zenu katika 
kuomba, msimame wakamilifu na pasipo kupunguka 

13 katika killa alipendalo Muungu. Namshuhudia, ana 
uwivu mwingi kwa ajili ya ninyi, nao waliomo Laodi- 
kiya, nao wa Hierapoli. 

14 Awasalimia Luka, mtabibu aliyependwa, na Dema. 

15 Wasalimieni ndugu walioko katika Laodikiya, na 
Numfa, na kanisa lilioko nyumbani mwake. | 

16 Waraka huu ulipokwisha kusomwa kwenu, fanyeni 
usomwe katika kanisa lao Walaodikiya ; na ule wa ka- 
tika Laodikiya msome na ninyi. 

17 Mwambieni Arkippo, Angalia ungoje uliopewa ka- 
tika Bwana, uutimize. 

18 Salaamu kwa mkono wangu mimi Paolo. Kumbu- 
keni mafungo yangu. Neema nanyi. 


WARAKA WA KWANZA WA PAOLO MTUME 


KWA 


WATHESSALONIKI, 


PAOLO na Silwano, na Timoteo, kwa kanisa la 
Wathessaloniki katika Muungu Baba na Bwana Isa 
Masiya: Neema kwenu na amani ya Muungu Baba wetu 
na Bwana Isa Masiya. 

Twamshukuru Muungu sikuzote kwa ajili yenu nyote, 
tukiwanena katika kuomba kwetu; tukikumbuka da- 
yima kazi yenu ya imani, na taabu ya mapenzi, na 
uvumilivu wa tumaini la Bwana wetu Isa Masiya, mbele 
ya Muungu na Baba wetu; tukijua, ndugu wapendwa 
na Muungu, uteule wenu, kama anjili yetu haikuwa 
kwenu katika neno tu, illa na katika nguvu, na katika 


Roho Mtakatifu, na katika kwendelea sana, kama mli- 


vyojua watu gani tumekuwa kwenu kwa ajili yenu. 
Nanyi mkatufuata sisi na Bwana, mkipokea neno 
katika mateso mengi, kwa furaha ya Roho Mtakatifu: 
hatta mmekuwa mfano kwao wote waaminio katika 
Umakedoni, na katika Akaya. Kwani katika kwenu 
imetolewa sauti ya neno lake Bwana, si katika Umake- 
doni na Akaya tu, illa mahali pote imani yenu iliyo kwa 
Muungu imeenea; hatta haihitaji sisi tusenie neno. 
Kwani wenyewe watuhubiria ginsi tulivyoingia kwenu, 
nanyi mlivyomgeukia Muungu katika sanamu, mmtu- 


9 


mikie Muungu aliye hayi na wa kweli, na kumngoja 10 


Mwana wake katika mbinguni, aliyemfufua katika wafu, 
Isa, atuokoaye katika hasira itakayokuja. 

KWANI mwajua wenyewe, ndugu, ginsi tulivyoingia 
kwenu, kama si burre: lakini tukiteswa kwanza, tuka- 
liwa jeuri, kama mjuavyo, katika Filippi, tukathubutu 
katika Muungu wetu kunena kwenu anjili ya Muungu 
katika bidii nyingi. 

Kwani kuonya kwetu si kwa udanganifu, wala uchafu, 
wala hila: lakini kama tulivyostahilishwa na Muungu 


2 
2 



















320 I. WATHESSALONIKI, III. 


kuaminiwa anjili, hivi twanena, kama wapendezao si 
9 watu, illa Muungu, aijaribuye mioyo yetu. Kwani 
hatukuwa na maneno ya kujipendekeza, kama mwajua, 
6 wala kuficha tamaa, Muungu shahidi; wala tukitaka 
kusifiwa na watu, wala na ninyi, wala nao wangineo, 
tukiweza kuwa wazito kwenu kama mitume yake Ma- 
7 siya: lakini tumekuwa wanana kwenu, kama yaya 
S alivyotunza watoto wake; hivi tukiambatana nanyi, 
tukataka kutoa kwenu si anjili ya Muungu tu, illa na 
nafsi zetu, kwa ginsi mlivyokuwa wapenzi “kwetu. 
g Kumbukeni, ndugu, taabu yetu na shughuli, tukitenda 
kazi mchana na usiku tusimlemee mtu krani tukawa- 
10 hubiria ninyi anjili yake Muungu. Ninyi mashahidi, 
na Muungu, kama katika utakatifu na haki pasipo ku- 
11 laumiwa tulikuwa kwenu mwaminio : kama mwajua, sisi 
killa mmoja wenu, kama baba watoto wake, tukawaonya 
12 tukawatia moyo, tukashuhudia mwende kama ilivyosta-" 
hili kwa Muungu, aliyetuita kwa ufalme wake na utu- 
kufu. 
13 Kwa hiyo tena sisi twamshukuru Muungu dayima, 
kama mkipokea neno la kusikiwa kwa sisi la Muungu, 
mwalilipokea si kama neno la watu, illa kama ndivyo 
kweli, neno la Muungu, atendaye ndani yenu mwaminio. 
14 Kwani ninyi, ndugu, mmefuata makanisa ya Muungu 
walioko katika Uyahudi, katika Masiya Isa: ya kwamba. 
ninyi mmepata kwa watu wa taifa lenu yaleyale kama 
15 haya kwa Wayahudi; waliomua Bwana Isa na manabii, 
waliotufukuza sisi, wasiompendeza Muungu, wala hawa- 
16 patani na watu wo wote; wakituzuia sisi tusiseme na 
mataifa wapate kuokoka ; kwa kujaliza sikuzote thambi 
zao: na hasira imewafikia hatta mwisho. 
17 Naswi, ndugu, tukitwaliwa kwenu wakati wa kitambo, 
kwa uso, si kwa moyo, tumezidi kutamani kuwaona uso 
18 kwa shauko kuu. Kwa hiyo tukataka kuja kwenu, mi- 
mi Paolo, na marra ya kwanza na ya pili; Shetani aka- 
19 tupinga. Kwani tumaini gani kwetu, ao furaha, ao taji 
ya kujisifu, isipokuwa ninyi mbele ya Bwana wetu Isa, 
20 Masiya akiwapo yeye? Kwani ninyi ni sifa yetu na! 
furaha. 
3 KWA hiyo, tusipojizuia tena, tumeona vema kua- 
2 chiwa katika Atene peke yetu; "tukampeleka Timoteo, 
ndugu wetu na atendaye kazi wa Muungu katika anjili 


I. WATHESSALONIKI, IV. 321 


yake Masiya, awafanye imara ninyi, awafariji kwa ajili 
ya imani yenu ; mtu asitikisike na mateso haya ; kwani 
mwajua wenyewe tumewekewa haya. Kwani na tuli- 
pokuwako kwenu, tukawaambia mbele kama tutapata 
kuteswa ; kama ilivyokuwa, nanyi mmejua. 

Kwa hiyo nami, nisipojizuia tena, nalipeleka nijue 
imani yenu, ajaribuye asiwajaribu, wala taabu yetu isiwe 
burre. 

Sasa akija Timoteo kwetu katika kwenu, akituhubiria 
sisi imani na upendano wenu, na kama mwatukumbuka 
sikuzote vema, mkitaka kutuona sisi kama na sisi ninyi; 
kwa hiyo tumefarajika, ndugu, juu yenu katika shidda 
na mateso yote yetu, kwa imani yenu: hatta sisi tunao 
uzima, ninyi mkisimama katika Bwana. 

Shukrani gani tuwezayo kumlipia Muungu kwa ajili 
yenu, katika furaha yote tunayofurahia kwa ninyi mbele 
yake Muungu wetu: mchana na usiku tukiomba kwa 
nguvu tuwaone uso, tutimilize iliyosalia ya imani yenu? 
Muungu mwenyewe na Baba wetu, na Bwana wetu Isa 
Masiya, ainyoshe njia yetu kwenu. Nanyi Bwana awa- 
ongeze awazidishe katika upendano kwenu na kwa wote, 
kama na sisi kwenu; micyo yenu iwe imara pasipo ku- 
laumiwa katika utakatifu, mbele ya Muungu na Baba 
wetu, akiwapo Bwana wetu Isa pamoja na watakatifu 
wake wote. 

BAADAYE, ndugu, twawataka twawaonya katika 
Bwana Isa, kama mlivyopokea kwetu imewapasa ninyi 
kwenenda na kumpendeza Muungu, kama mkaenenda, 
mpate afathali kuzidi. Kwani mwajua maagizo gani 
mmepewa na sisi kwa Bwana Isa. Kwani ndilo alipe- 
ndalo Muungu, utakatifu wenu, tuepukane na asha- 
rati; killa mtu wa kwetu ajue kukiweza chombo chake 
katika utakatifu na heshima, si katika tamaa ya kutama- 
ni, kama mataifa wasiomjua Muungu; asimkose asi- 
mdanganye ndugu katika jambo: kwani Bwana alipaye 
kisasi cha haya yote, kama tulivyotangulia kuwaambia 
na kushuhudia. Kwani Muungu hakutuita kwa uchafu, 
illa kwa utakatifu. Hivi naye atharauye hamtharau 
mtu, illa Muungu, atoaye Roho yake Mtakatifu kwetu. 

Kwa mapenzi ya ndugu, haihitaji niwaandikie : kwani 
ninyi wenyewe mmefundishwa na Muungu mpendane; 
nanyi ndivyo mlivyowatendea ndugu wote katika Uma- 


i 
8 
9 
10 


Ili 
i 


13 


O Or e oo wo 


322 I. WATHESSALONIKI, V. 


ll kedoni pia. Nawasihi, ndugu, afathali mzidi; mkaone 
makuu kutulia na kutenda yaliyo yenu, na kufanya kazi 
12 kwa mikono yenu, kama tulivyowaagiza; mwenende ka- 
tika heshima kwao walio 'nje, wala msipunguke neno. 
13 Hatupendi, ndugu, msiwajulie waliolala; msihuzu- 
l4 nike, kama wale wasio na tumaini. Kwani tukiamini 
kama Isa alikufa akafufuka, hivi na Muungu, waliolala 
19 kwa Isa, ataleta pamoja naye. Ndilo tuwaambialo kati- 
ka neno la .Bwana, kama sisi tulio hayi, tuliosalia hatta 
akiwapo Bwana, hatutawatangulia waliolala; kama 
16 Bwana katika ukelele, katika sauti yake malaika mkuu, 
na katika kulia paanda la Muungu, atashuka mbinguni; 
17 na wafu wa katika Masiya wataondoka kwanza: tena 
sisi tulio hayi tuliosalia, pamoja nao tutachukuliwa ka- 
tika mawingu, tuonane naye Bwana katika hewa: na 
18 hivi sikuzote tutakuwa naye Bwana. Bassi mfarijiane 
kwa maneno haya. 
5 KWA mambo ya muhulla na wakati, ndugu, haihi- 
2 taji kuwaandikia: kwani ninyi mwajua yakini kama 
ə siku ya Bwana kama mwivi usiku ndivyo ijavyo. Kwani 
wasemapo, Amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo 
kwa ghafula, kama utungu wake mwenyi mimba ; wala 
hawataokoka. 
4 Ninyi, ndugu, hammo katika giza, siku ile iwafikie 
9 ninyi kama mwivi: kwani ninyi nyote waana wa nuru, 
na waana wa mchana: sisi si wa usiku, wala si wa giza. 
6 Bassi tena tusisinzie kama wangine; tukeshe tukale- 





7 vuke. Kwani walalao walala usiku; na walewao wa- 


8 lewa usiku: sisi, tukiwa wa mchana, tulevuke, tukivaa 
kifuani imani na upendano, na kitwani tumaini la wo- 
9 kovu. Kwani Muungu hakutuwekea hasira, illa ku- 
10 pata wokovu kwa Bwana wetu Isa Masiya, aliyekufa 
kwa ajili yetu, illi, tukikesha tukilala, tupate kuwa 
11 hayi pamoja naye. Kwa hiyo mfarijiane, mkajengeane, 
kama na mfanyavyo. 
12 Nawataka ninyi, ndugu, kuwajua wanaoshughulika 
kwenu, waliowekwa mbele yenu katika Bwana, wanao- 
13 warudi, mkawaone wakuu katika upendano kwa ajili ya 
kazi yao. 
"Mwe na amani moyoni mwenu. 


14  Nawaonya, ndugu, "mwarudi wasio na taratibu, "mwa- 


tie moyo walio thaifu, "mwachukue wasio na nguvu, 


II. WATHESSALONIKI, I. 328 


mstahimili kwa wote. Angalieni mtu asimlipie mtu 15 
ovu kwa ovu; lakini sikuzote fuateni mema, na kwenu 
ninyi, na kwa wote. 

Furahini sikuzote. Ombeni dayima. Katika yote 1$ 
shukuruni ; kwani ndilo apendalo Muungu katika Ma- 18 


siya Isa kwenu. Msizimishe Roho. Msitweze unabii. 2% 


Jaribuni yote. Shikeni yaliyo mazuri. Epukeni namna 3 
yote ya ubaya. 

Muungu wa imani mwenyewe awatakase kabisa; na- 23 
nyi pia yote, roho, na maisha, na mwili, mhifathike kwa, 
siku ya kuwapo Bwana wetu Isa Masiya. Ndiye amini 24 
awaitaye, naye atafanya. 

Ndugu, mtuombee sisi. Salimieni ndugu wote kwa 3 
busu takatifu. Nawaapiza kwa Bwana wasomewe 27 
ndugu wakatakifu wote waraka huu. 

Neema ya Bwana wetu Isa Masiya pamoja nanyi. 28 


WARAKA WA PILI WA PAOLO MTUME 


KWA 


WATHESSA LONIKI, 


PAOLO, Silwano, na Timoteo, kwa kanisa la Wa- 1 


thessaloniki katika Muungu Baba wetu na Bwana Isa 


` Masiya: Neema kwenu na imani ya Muungu Baba 2 


wetu na Bwana Isa Masiya. 

Imetupasa tumshukuru Muungu sikuzote kwa ajili 3 
yenu, ndugu, kama ni wajib, kama imani yenu inazidi 
sana, na mapenzi ya killa mtu wenu kwa wenzake 
yamekuwa mengi. Hatta sisi wenyewe twajisifu ka- 4 
tika makanisa ya Muungu kwa ajili ya uvumilivu wenu 
na imani katika mafukuzo yenu yote, na mateso mliyo 
nayo: ishara ya hukumu ya haki ya Muungu, kwa 5 
kuwastahilisha ufalme wa Muungu, kwa ajili yake 
mmeumiwa : ikiwa haki kwa Muungu kuwalipia mateso 6 
wawatesao, na ninyi mlioteswa raha pamoja na sisi, 7 
katika kufunuka Bwana Isa katika mbinguni na ma- 


24 II. WATHESSALON Si, Ii 


8 laika za uwezo wake, katika kuwaka moto, akiwalipia 
haki wasiomjua Muungu, nao wasiotii anjili yake Bwana 
9 wetu Isa Masiya: watakaolipiwa haki, upotevu wa 
milele katika usoni pa Bwana na katika utukufu wa 
10 nguvu yake, atakapokuja kutukuzwa katika watakatifu 
wake, na kuajabiwa katika wote waliomwamini (kwamba 
ushahidi wetu umeaminiwa kwenu), katika siku ile. 
11 Kwa hiyo twawaombea ninyi sikuzote, mpate kuusta- 
hilia wito wa Muungu wetu, mkatimize killa ulitakalo 
12 wema na kazi ya imani kwa nguvu; jina la Bwana 
wetu Isa litukuzwe kwenu, na ninyi kwake, kwa neema 
ya Muungu wetu na Bwana Isa Masiya. 
2 TWAWATAKA, ndugu, kwa mambo ya kuja kwake 
Bwana wetu Isa Masiya, na kukusanyika sisi kwake, ` 
2 msichukuliwe upesi katika fikara zenu, wala msitaabike 
wala na roho, wala na neno, wala na kama waraka wetu, 
ya kwamba siku ya Bwana imekuwa karibu. 
ə Mtu asiwadanganye kwa njia yote: kwamba, usi- 
pokuja kwanza ufarakano ule, mtu wa thambi afunuke, 
4. mwana wa upotevu, asimamaye na ajinuaye juu ya killa 
kilichoitwa Muungu ama kuabudiwa, hatta mwenyewe 
kuketi katika hekalu la Muungu kama Muungu, 
5 akijionyesha kama ndiye aliye Muungu. Hamku- 
mbuki kama hatta nikiwapo kwenu naliwaambia haya ? 
6 Na sasa lizuialo mwajua, afunuke huyu wakati wake. 
7 Kwani siri ya kuasi hatta sasa yatenda: asipokuwa 
8 azuiaye, hatta asipo tena katikati. Ndipo atakapofu- 
nuka mwasi, Bwana Isa atakayempoteza kwa pumuzi 
ya kanwa lake, naye atamharibu kwa wonyesho wa 
9 kuwako yeye. Ndiye aliyoko katika kutenda Shetani ` 
10 katika uwezo wote, na ishara, na ajabu za uwongo, na 
katika killa kudanganyika kwa thulumu kwao walio- 
potea; kwa sababu hawakukubali mapenzi ya kweli, 
ll wapate kuokoka. Kwa hiyo Muungu amewaletea i 
12 nguvu ikosao, wauamini uwongo; wahukumiwe wote wa- 
sioiamini kweli, lakini wamejipendeza katika thulumu. 
18 Imetupasa sisi kumshukuru Muungu sikuzote kwa 
ajili yenu, ndugu wapendwa na Bwana, kama Muungu | 
amewachagua tangu mwanzo kwa wokovu katika kuta- 
14 kaswa kwa Roho na imani ya kweli, aliyowaitia ninyi 
kwa anjili yetu, kwa kuimiliki utukufu wa Bwana wetu 
Isa Masiya. 





| 


| 


II. WATHESSALONIKI, ILI. 925 


Bassi tena, ndugu, simameni, mkashike mapokeo 15 
mliyofundishwa, ao kwa neno, ao kwa waraka wetu. 
Naye Bwana wetu Isa Masiya, na Muungu Baba wetu, 16 
aliyetupenda akatupa faraja la milele na tumaini jema 
katika neema, awafariji mioyo, awafanye imara katika 17 
killa tendo na neno jema. 

MWISHONI, ndugu, mtuombee, neno la Bwana 
hende, likatukuzwe kama na kwenu; tukaokoke katika 
watu wasio na akili na wabaya; kwani wote hawana 
imani. Amini ndiye Bwana, atakayefanya ninyi imara, 
atakayeokoa katika ubaya. Tumemtumainia Bwana kwa 
mambo yenu, kama tuliyowaagiza ninyi na mwafanya 
na mtafanya. Bwana awatengeneze mioyo kwa ma- 5 
penzi ya Muungu na uvumilivu wa Masiya. 

Nawaagiza ninyi, ndugu, katika jina la Bwana wetu 6 
Isa Masiya, jitengeni ninyi katika killa ndugu aendaye 
pasipo taratibu, wala si kwa mapokeo mliyoyapokea kwa 
sisi. Mwajua wenyewe ginsi ilivyowapasa kutufuata: 7 
kama hatukuchafuka kwenu; wala hatukula chakula 8 
burre kwa mtu yo yote, lakini katika taabu na shughuli 
mchana na usiku tukitenda kazi, tusimlemee mtu kwe- 
nu: si kama hatunao uwezo, lakini tuwape ninyi mfano, 9 
mtufuate. Kwani na tulipokuwako kwenu tumewaa- 10 
giza, asiyependa kutenda kazi, wala asile. Twasikia 11 
kama wako kwenu waendao pasipo taratibu, wasiotenda 
kazi, lakini watenda ufuthuli. Hawa twawaagiza twa- 12 
waonya kwa Bwana wetu Isa Masiya, wakitenda kazi 
katika utulivu, wale chakula chao wenyewe. 

Ninyi, ndugu, msithoofike katika kutenda vema. 13 
Mtu asiposikia neno letu kwa waraka, mtie alama, wala 14 
msizumgumze naye, apate kutahayarika. Wala msi- 15 
mfanye adui, illa mmrudi kama ndugu. Bwana wa 16 
imani mwenyewe awape ninyi amani kwa yote kwa njia 
zote. Bwana nanyi nyote. 

Salaamu kwa mkono wangu, Paolo, ndiyo ishara 17 
katika killa waraka: hivi naandika. Neema ya Bwana 18 
wetu Isa Masiya pamoja nanyi nyote. Amina. 


wo 


œ Co 


("a20 | 





WARAKA WA KWANZA WA PAOLO MTUME 


KWA 


TIMOTEO, 


1 PAOLO, mtume wa Isa Masiya kwa amri ya Muu- 
ngu Mwokozi wetu na ya Bwana Isa Masiya tumaini 
2 letu; kwa Timoteo, mwana wangu halisi katika imani: 
Neema, rehema, amani, ya Muungu Baba na Masiya 
Isa Bwana wetu. 
3 Kama nilivyokuonya ukae katika Efeso, nikisafiri 
kwa Umakedoni, uwaagize wangine wasifundishe eli- 
4 mu ngineyo, wala wasiangalie hadithi na vitabu vya 
vizazi visivyokwisha, viletavyo maswali, zayidi ya ku- 
jengea kwa Muungu katika imani. 
93. Mwisho wa maagizo ndio upendano katika moyo safi 
6 na thamiri njema, na imani pasipo unafiki: wangine 
wakikosa haya wamepotea katika maneno ya ubatili; 
7 wakipenda kuwa wafunza sheria, wasipofikiri wala wa- 
nenao, wala mambo waliyofanyia wosia. 
8 Twajua kama sheria ni njema, mtu akiitumia kwa 
9 sheria, akijua kama sheria hapana juu ya mtu wa haki, 
illa juu yao waasi, waasio taratibu, wanajisi na wenyi 
thambi, wasio watakatifu, wasio na dini, wapiga baba . 
10 na wapiga mama, waua watu, washarati, wafira, wanya- | 
ng”anya watu, wawongo, waapa uwongo, na yote ma- 
ll ngineyo yasiyopatana na elimu ya uzima; kwa anjili ` 
ya utukufu wake Muungu wa heri, ninayoaminiwa | 
mimi. 
12 Namshukuru Masiya Isa, Bwana wetu, akatika” 
i 


= 


nguvu, kwamba akiniona amini, akiniweka katika 
13 ungoje; niliyekuwa kwanza mnena unajisi, na mfukuza, 
na mwenyi jeuri. Lakini nalirehemewa, kwani nisipo- ` 
14 jua nimetenda pasipo kuamini. Neema ya Bwana wetu 
ikajaa "mno pamoja na imani na mapenzi yaliyo katika 
Masiya Isa. 
15 Neno amini, listahililo ukubali wote, kama Masiya 
Isa alikuja ulimwenguni, awaokoe wenyi thambi; ndimi 


I. TIMOTEO, II. 327 


wa kwanza wao. Lakini kwa hiyo nalirehemewa, ka- 16 
tika mimi kwanza Isa Masiya aonyeshe uvumilivu pia 
kwa mfano kwao watakaomwamini kwa uzima wa milele, 
Kwa mfalme wa milele, asiyeharibika, asiyeonekana, 17 
Muungu wa hekima peke yake, heshima na utukufu 
milele hatta milele. Amina. 

Agizo hili nimekutia, mwanangu Timoteo, kwa una- 18 
bii uliotangulia kuwa juu yako, ufanye katika haya vita 
nzuri ; ukiwa na imani, na thamiri njema; hizi wangine 19 
wasiposhika wamevunja chombo cha imani: wa hawa 20 
ni Humenayo na Iskander; niliowatoa kwa Shetani, 
wajifunze wasinene unajisi. 

NATAKA kwanza kabisa kufanyika kuomba, na 
sala, na kuombea, na kushukuru, kwa watu wote; kwa 
wafalme nao wote wenyi nguvu; tupite maisha tulivu 
yenyi amani, katika utawa wote na utaratibu. Kwani 
ndilo zuri, lenyi ukubali mbele ya mwokozi wetu Muu- 
ngu; apendaye watu wote waokoke, wakaje katika 
maarifa ya kweli. Kwani mmoja ni Muungu, na 
mmoja aliye kati ya Muungu na watu, mtu Masiya 
Isa, aliyejitoa kuwa ukombozi wao wote; ushahidi wa- 
kati wake; kwa huo naliwekwa mhubiri na mtume 
(nasema kweli katika Masiya, sisemi uwongo), mwalimu 
wa, mataifa katika imani na kweli. 

Bassi nataka waume waombe mahali pote, wakiinua 
mikono mitakatifu, pasipo hasira na kujadiliana. Hivi 
na waanaake, katika mavazi yaliyotengenezwa, waji- 
pambe kwa haya na moyo wa kiasi; si katika masuko, 
ao thahahu, ao lulu, ao nguo za thamani; lakini, kama 10 
ilivyowapasa waanaake waliojifanya watawa, kwa ma- 
tendo mema. Mwanamke ajifunze pasipo uthia katika 11 
kutii. Simpi mwanamke ruksa afundishe, wala ku- 12 
mtawala mume, lakini kuwa pasipo uthia. Kwani 13, 
Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza, halafu Hawa. Wala 14 
Adamu hakudanganyika, lakini mwanamke akidanga- 
nyika alikuwako katika kosa. Ataokoka kwa kuza- 15 
liwa mtoto, wakikaa katika imani, na upendano, na 
utakatifu, pamoja na moyo wa kiasi. 

AMINI ni neno, mtu akitaka usimamizi atamani 
tendo jema. Imempasa askafu asiwe na laumu, mume 
wa mke mmoja, asiyelewa, mwenyi moyo wa kiasi, tara- 
tibu, mkaribishaji, mfundishaji, si mnywa mvinyo, si 3 


2 AN) 


ID Ka œo 


© o 


wv w 


323 I. TIMOTEO, IV. 


mpigaji, si apataye kwa aibu; lakini mwema, mwanana, 
4 asiyetamani fetha, aliye juu ya nyumba yake vema, 
akiwa na watoto wake katika kumtii kwa heshima yote; 
9 (mtu asipojua kusimamia nyumba yake yeye, atalitu- 
6 nzaje kanisa la Muungu?) si mwongofu mpya, asiji- 
7 vune akaanguke katika hukumu ya shetani. Imempasa 
tena kuwa na ushahidi mzuri kwao walio 'nje, asia- 
nguke katika shutumu na kitanzi cha shetani. 
$ “Hivi na wangoje, wenyi heshima, si wenyi maneno 
mawili, si watumiao mvinyo mwingi, si wapatao kwa 

0 aibu; waishikao siri ya imani katika moyo safi. Hawa 
wakajaribiwe kwanza; halafu wangojee, wasipostakiwa. 

11 Waanaake hivyo, wenyi heshima, si wasingiziao ; 
wasiolewa, amini katika mambo yote. 

12 Wangoje wawe waume wa mke mmoja, wakiwasi- 
mamia watoto wao vema, na nyumba zao wenyewe, 

13 Kwani wanaongojea vema wajipatia daraja nzuri, na 
kuthubutu sana katika imani iliyo katika Masiya Isa. 

+ Haya nakuandikia, nikitaraja kukujia karibu; niki- 
kawia, upate kujua ilivyokupasa kuongea katika nyu- 
mba ya Muungu, ndiyo kanisa lake Muungu aliye hayi, 

16 nguzo na msinji wa kweli. Na pasipo shaka, kuu ni 
siri ya utawa; Muungu aliyethihiriwa katika mwili, 
akafanyiwa haki katika roho, akaonekana na malaika, 
akahubiriwa kwa mataifa, akaaminiwa katika uli- 
mwengu, akapokewa katika utukufu. 

4 ROHO yanena kwa wazi, kama siku za mwisho watu 
watafarakana na imani, wakijipatia roho za kukosa na 

2 elimu ya pepo, wakinena uwongo katika unafiki, waki- 

3 chomwa na moto thamiri zao; wakizuia kuoana, kue- 
puka vyakula, Muungu aliyeviumba vipokewe kwa shu- 

4. krani nao walio na imani na maarifa ya kweli: ya kwa- 
mba killa kiumbe cha Muungu kizuri, wala hakuna 
5 cha kutupiwa, kikitwaliwa na shukrani: kwani kime- 
takaswa kwa neno la Muungu na kuomba. 

6 Ukiwakumbusha ndugu haya, utakuwa mngoje 
mzuri wa Masiya Isa, mzoea maneno ya imani, na ya 

7 elimu nzuri uliyoifuata. Hadithi za kizee zisizo za dini 

$ uzikataze. Ujizoeze kwa utawa : mchezo wa mwili wafaa 
kidogo tu; illa utawa hufaa kwa yote, ukiwa na ahadi 
ya uzima ulio sasa, nao utakaokuwa. 

2 Amini ni neno, lastahili ukubali wote. Kwani kwa 





I. TIMOTEO, V. 329 


hiyo twataabika tukashutumiwa, ya kwamba twamtu- 
maini Muungu aliye hayi, aliye Mwokozi wa watu wote, 
kwanza wao waaminio. Agiza haya ukafundishe. li 

Mtu asitharau ujana wako; lakini uwe mfano wao 12 
waaminio, katika neno, katika mwenendo, katika upe- 
ndano, katika roho, katika imani, katika kuwa safi. 

Hatta nikija jitie katika kusoma, kuonya, kufundi- 13 
sha. Usiachilie ukarimu ulio kwako, uliopewa wewe 14 
kwa unabii na kutiwa mikono ya wazee. Haya uyafikiri, 15 
katika haya ukae, fayida yako ionekane na wote. Ua- 16 
ngalie nafsi yako na kufundisha. Ukadumu: ukifanya 
haya utajiokoa mwenyewe nao wakusikiao. 

USIMKARIPIE mzee, illa mwonye kama baba; 
walio wadogo kama ndugu: waanaake wazee kama ma- 
ma; wadogo wao kama ndugu, katika masafi yote. 

Waheshimie wajaani, walio ndio wajaani. Mjaani 
akiwa na watoto ao wajomba, wajifunze kwanza kutenda 
utawa kwa nyumba yao, na kuwalipia thawabu waliowa- 
zaa: kwani ndilo zuri na likubalikalo mbele ya Muungu. 
Aliye ndiye mjaani akaachiliwa, amemtumainia Muungu, 5 
ashinda katika kuomba na sala mchana na usiku. Asi- 6 
yejizuia amekufa akiwa hayi. Haya uwaagize, wasilau- 7 
miwe. Mtu asiyewatunza walio wake, na kwanza wa 8 

9 
0 


NA 


wa S9 


nyumba yake, ameikana imani, ni mbaya kuliko kafiri. 

Mjaani asiandikwe, umri wake akipunguka miaka 
sitini, mke wa mume mmoja, aliyeshuhudiwa katika ma- 1 
tendo mema; kama amelea watoto, kama amekaribisha 
wageni, kama amewaosha miguu watakatifu, kama ame- 
wasayidia walioteswa, kama amefuata killa tendo jema. 
Wajaani wasio wa umri ule uwakatae; kwani wakine- 11 
nepa juu yake Masiya, wataka kuolewa ; wakiwa na hu- 12 
kumu, kwamba wameiacha imani ya kwanza. Wajifa- 13 
nya wavivu tena, wakizunguka nyumba kwa nyumba; 
wala si wavivu tu, illa wenyi maneno mengi na wenyi 
ufuthuli, wasemao yasiyowapasa. 

Napenda wasio wazee waolewe, wazae watoto, watunze 14 
nyumba, wasimpe mtesi nafasi ya kuaibisha : kwani 15 
hatta sasa wako waliogeuka kumfuata Shetani. 

Mtu mume ao mke wa imani akiwa na wajaani, awa- 16 
sayidie, kanisa lisilemewe ; liwasayidie walio ndio wajaani. 
Wazee watawalao vema wastahilishwe heshima maru- 17 
dufu, wa kwanza watendao kazi ya neno na ufundisho. 


















330 I. TIMOTEO, VI. 


18 Kwani andiko lasema, Usimfunge kanwa ng'ombe 
afikichaye; na tena, Atendaye kazi amestahili ujira 
wake. 

19 Usikubali mshtaka juu ya mzee, illa kwa mashahidi 

20 wawili ao watatu. Wakosao uwakemee mbele yao wote, 
wapate na waliosalia kuogopa. 

21 Nashuhudia mbele ya Muungu na Bwana Masiya Isa, 
na malaika wateule, ulinde haya pasipo kuchagulia, usi- 
pofanya neno kwa hawa. 

2%  Usimtie mtu mikono upesi, wala usishariki katika 
thambi za watu. 

23 Ujilinde safi. Usinywe tena maji tu, illa tumia kido- 
go mvinyo, kwa ajili ya tumbo lako na uthaifu wako 
mwingi. 

24 Kuna watu thambi zao thahiri mbele, arar aae 

25 hukumuni; wangine zawafuata. Hivi na matendo ma- 
zuri ni thahiri mbele, nayo yasiyo hayawezi kustirika. 

6 WALIO chini ya mafungo, watumwa, waone bwan 
zao wamestahili heshima yote, jina la Muungu na fundi- 
2 sho lisinenwe unajisi. Walio na bwana wenyi iman 
wasiwatharau ya kwamba wamekuwa ndugu; illa afa 
thali watumikie, kwani wamekuwa wa imani na g 


ANAT 


pendwa, walio na sehemu katika kutenda vema. Haya 
fundisha ukaonye. 

3 Mtu akitoa fundisho linginelo, wala haji katika ma 
neno ya uzima, yaliyo ya Bwana wetu Isa Masiya, na 

4 fundisho la utawa, amejivuna, asipofahamu neno, lakini 
akipuuza kwa maswali na vita za maneno, katika hizi 

5 zatoka hasidi, ugomvi, unajisi, kuthania mabaya, mashi- 
ndano ya watu walioharibika akili, walioikosa kweli, wa- 

6 kithani fayida ni utawa; katika hawa ujitenge. Uta- 

7 wa na urathi ndio fayida nyingi: kwani hatukuleta kitu 

8 duniani, yakini hatuwezi kuchukua kitu "nje. Tukiwa 
na chakula na nguo, kwa haya tuwe rathi. 

9 Wapendao kuwa na mali waanguka katika jaribu 
na kitanzi, na tamaa nyingi pasipo akili na kuthuru, 
ziwatosazo watu katika upotevu na uharibifu. Kwani 

10 shina la mabaya yote ni kupenda fetha: wakiitamani 
hiyo kuna waliokosa katika imani, wakajichoma kwa 
huzuni nyingi. 

11 Wewe, ee mtu wa Muungu, kimbia haya; fuata ha- 

12 ki, utawa, imani, upendano, uvumilivu, upole. Pigane 





II. TIMOTEO, I. 331 


pigano zuri la imani, shika uzima wa milele, ulioitiwa, 
ukaungama ungamo zuri mbele ya mashahidi wengi. 

Nakuagiza mbele ya Muungu,avipaye vyote uzima,na 13 
Masiya Isa,aliyeshuhudia kwa Pontio Pilatoungamo zuri, 
ulinde amri hii pasipo mawaa, pasipo laumu, hatta wonyesho 14 
wa Bwana wetu Isa Masiya, atakayeonyesha wakati wake, 15 
aliye mbarikiwa na Mwenyi peke yake, Mfalme wa wa- 
falme, na Bwana wa bwana, aliye peke yake hafi, akaaye 16 
katika nuru isiyokaribika; mtu hakumwona wala hawe- 
zi kumwona : aliye na heshima na uwezo milele. Amina. 

Walio na mali katika dunia hii uwaagize wasijithanie 17 
makuu, wala wasitumaini kwa utajiri usio yakini, illa 
kwa Muungu aliye hayi, atuleteaye yote kwa wingi tu- 
furahiwe; watende vema, wawe matajiri katika matendo 18 
mazuri, watawanye vema, washariki kwa moyo, wajiwekee 19 
hazina, msinji mzuri kwao ujao, wapate kuushika uzima 
wa milele. 

Ee Timoteo, uilinde amana, ukiepuka maneno matupu 20 
pasipo dini, na mapigano ya elimu, kama ilivyotajwa 
kwa uwongo; hii wangine wakikubali wameikosa imani. 21 
Neema nawe. Amina. 


WARAKA WA PILI WA PAOLO MTUME 


KWA 


TIMOTEO. 


PAOLO, mtume wa Isa Masiya, kama alivyopenda 1 
Muungu, kwaahadi ya uzima katika Masiya Isa; kwa 2 
Timoteo mwanangu mpendwa: Neema, rehema, amani, 
ya Muungu Baba na Masiya Isa Bwana wetu. 

Namshukuru Muungu, nimwabuduye tangu wazee 3 
katika moyo safi, kama nakukumbuka wewe dayima ka- 
tika kuomba kwangu mchana na usiku, nikitaka sana 4 
kukuona, nikifahamu machozi yako, nijae furaha; 
nikikumbuka imani yako pasipo unafiki,iliyokaa kwanza 5 
katika bibi wako Loi, na mama wako Eunike; natumaini 
na kwako tena. 


302 II. TIMOTEO, H. 


6 Kwa sababu hiyo nakukumbusha, uuchochee ukarimu 
wa Muungu ulioko kwako kwa kutiwa mikono yangu. 
7 Kwani Muungu hakutupa roho ya hofu, illa ya nguvu 
na upendano, na moyo wa kiasi. 
8 Usitahayarike na ushahidi wake Bwana wetu, wala na 
mimi mfungwa wake: lakini upokee mabaya pamoja 
9 katika anjili kwa nguvu yake Muungu; aliyetuokua, 
akatuita kwa wito mtakatifu, si kwa matendo yetu, illa 
kwa nia yake yeye na neema, tuliyopewa sisi katika 
10 Masiya Isa mbele ya siku za milele, ikathihirishwa sasa, 
kwa wonyesho wa Mwokozi wetu Isa Masiya,akibatilisha 
kufa, akiweka nuruni uzima na kutoa kufa, kwa anjili, 
ll aliyonifanyia mhubiri, na mtume, na mwalimu wa mata- 
12 ifa, Kwa sababu hiyo naona mateso haya: wala sita- 
hayariki ; kwani namjua niliyemwamini, nikatumaini 
kama aweza kuilinda niliyomwamini hatta siku ile, 
13 Shike utaratibu wa maneno yenyi uzima, uliyoyasikia 
kwangu, katika imani na upendano ulio katika Masiya 
14 Isa. Uilinde amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaaye 
kwetu. 
15 Wajua hili, ya kwamba wote walio katika Asia wame- 
16 nigeukia ; wa hawa ni Figello na Hermogene. Wapewe 
rehema na Bwana nyumba ya Onesiforo: kwani marra, 
nyingi aliniburudisha, wala hakutahayarika na mnyororo, 
17 wangu, lakini akiwa katika Rumi akanitafuta kwa bidii, 
18 akaniona. Apewe na Bwana kuona rehema yake Bwa- 
na siku ile. Naye alivyoningojea katika Efeso, wajua 
sana. 
2 BASSI wewe, mwanangu, uwe hodari katika neema, 
2 iliyo katika Masiya Isa. Nayo uliyoyasikia kwangu 
kwa mashahidi wengi, haya uwatolee watu amini, wa- 
3 takaofaa kuwafundisha na wangineo. Uingie katika 
4. taabu, kama asikari mzuri wake Isa Masiya. Hakuna 
afanyaye vita, ajitiaye katika shughuli za dunia; ampe- 
5 ndeze ampelekaye vitani. Hatta mtu akishindana, ha- 
6 pewi taji asiposhindana kwa halali. Mkulima atendaye 
kazi ndiye iliyempasa wa kwanza kushariki katika ma- 
7 tunda. Ufahamu nisemayo; kwani Bwana atakupa akili $ 
katika yote. 
$ Kumbuke Isa Masiya, aliyefufuka katika wafu, wa $ 
9 uzao wa Daudi, kwa anjili yangu. Katika huyu nime- 
teswa hatta kufungwa, kama mtenda vibaya; illakini 
















MPTIPMOTEO, III. 333 


neno la Muungu halikufungwa. Kwa hilo nastahimili 10 
yote kwa ajili yao wateule, nao wokovu ulio katika 
Masiya Isa na utukufu wa milele. Amini ni neno: 11 
kwani tukifa naye, na tutaishi naye: tukistahimili, naswi 12 
tutamiliki naye: tukikana, naye atatukania sisi : tusipo- 13 
amini, yeye amekaa amini: kujikania mwenyewe hawezi. 

Hay a ukumbushe, ukishuhudu mbele ya Bwana, wasi- 14 
pigane kwa maneno, pasipo kufaa, kwa upinduo wao wa- 
naosikia. Ujitahidi kujionyesha mwema kwa Muungu, 15 
mtenda kazi asiyetahayarika, ukilifanyia neno la kweli 
njia ya kunyoka. Maneno matupu pasipo dini uyaepuke : 16 
kwani yataendelea hatta kuzidi unajisi, na neno lao ka- 17 
ma gangrena litakuwa likila; wa hawa ni Humenayo 
na Fileto, waliokosa katika kweli, wakisema kiyama 18 
kimekwisha kuwa, nao wapindua imani ya watu. 

Illakini msinji wake Muunguulio imara, umekaa,ukiti- 19 
wa andiko, Amejua Bwana walio ndio wake; na, Aache 
thulumu killa alinenaye jina la Masiya. 

Katika nyumba kubwa havimo tu vyombo vya thaha- 20 
bu na fetha, illa navyo vya mti na udongo, vingine kwa 
heshima, vingine pasipo heshima. Mtu "akijitakasa ka- 21 
tika haya, Awa chombo cha heshima, kilichotakaswa, 
kimfaacho bwana, kimetengenezwa kwa killa kazi iliyo 
njema. 

Ukimbie tamaa za ujana; fuate haki, imani, upenda- 22 
no, amani, pamoja nao waliomwitia Bwana katika mi- 
oyo safi. Illakini ukatae maswali ya upumbafu pasipo 23 
elimu, ukijua kama yazaa magomvi: wala mtumwa wa 24 
Bwana hana amri ya kupigana, illa kuwa mwanana kwa 
wote, mkufunzi, mvumilivu, akifundisha kwa upole wa- 25 
naoasi, hatta labuda Muungu awapekutubuna kuitambua 
kweli, walevuke katika tanzi la shetani waliochukuliwa 26 
naye, kama apendavyo. 

JUA haya, ya kwamba siku za mwisho zitakuwa wakati 
wa hatari. Watu watakuwa wajipendao, wapendao fetha, 
wajisifuo, wenyi kiburi, wanajisi, wasiowatii wazee, wasio 
na shukrani, wasio safi, wasiopendana, wavunjao maa- 
gano, wastakio burre, wasiojizuia, wakali, wasiopenda 
mema, watoao kwa hila, waendao kassi, wajivunao, wa- 
pendao anasa kuliko Muungu ; wakiwa na umbo la uta- 
wa, wakikana nguvu yake: ugeuke katika hawa. Kwa- 
ni wa hawa ni wale wanaojiingiza katika nyumba, 


Aaa 0 


UA œo 


334 II. TIMOTEO, IV. 


wakiwapata waanaake wajinga wenyi mizigo ya thambi, 
7 waliochukuliwa na tamaa zile na zile, wakijifunza siku 
8 zote, wasiweze kabisa kufika kuijua kweli. Kama 

Yanne na Yambre walivyosimama juu yake Musa, hivi 

na hawa wasimama juu ya kweli; watu walioharibika 
9 akili, wasiokubalika kwa mambo ya imani. Illakini 







hawataendelea sana: kwani upumbafu wao utaonekana 
kwa wote, kama ulivyokuwa na wao. 
10 Lakini wewe umefuatana nami katika elimu, na mwe- 
nendo, na kusudi, na imani, na upole, na upendano, na. 
11 uvumilivu, na mafukuzo, na mateso ; yaliyonipata katika 
Antiokia, katika Ikonio, katika Lustra; mafukuzo gani l 
niliyoyachukua : naye Bwana akaniokoa katika yote. 
12 Na wote wapendao kwenda kwa utawa katika Masiya 
13 Isa watafukuzwa. Watu wabaya na wadanganya wa- 
tazidi kwa maovu, wakikosesha na wakikoseshwa. 
14 Wewe ukae katika yale uliyofundishwa, ukathubu- 
15 tishwa, ukimjua uliyejifunzia, na kama tangu utoto ume- 
yajua maandiko, matakatifu, yawezayo kukuhekimisha 
16 hatta kuokoka kwa imani iliyo katika Masiya Isa. Kil-. 
la andiko, pumuzi ya Muungu, lafaa kwa fundisho, kwa 
kuonyesha makosa, kwa kuongoa, kwa kuelimisha iliyo 
17 haki; mtu wa Muungu awe mkamilifu, akitengenezwa 
kwa killa tendo jema. 
4 NAKUSHUHUDIA mbele ya Muungu na Bwana 
Isa Masiya, atakayehukumu walio hayi na walio wafu,” 
2 kwa wonyesho wake, na ufalme wake, ulihubiri neno, 
ufanye bidii kwa wakati na pasipo wakati, urudi, ukemee, ` 
3 uonye katika upole wote na elimu. Wakati utakuwa wa- 
takapokataa elimu ya uzima, lakini kwa nia zao wenyewe 
4 watajizoelea waalimu, wakiwaka masikio; watakapo- 
jigeuza katika kuisikia kweli, watageuka kwa hadithi. 
5 Lakini wewe ulevuke katika yote, uchukue mabaya, 
fanye kazi ya mwanjilisti, utimize ungoje wako. 
6 Kwani mimi sasa namwagika, na wakati wa kufu- 
7 nguliwa kwangu umekuwa karibu, Shindano jema, 
8 nimelishinda, njia imetimika, imani nimeishika : baadaye 
nimewekewa taji ya haki, atakayonipa Bwana siku ile, 
mwamuzi wa haki: wala si mimi tu, illa wote waliou- 
penda wonyesho wake. l 
2 Ujitahidi kujaupesi kwangu: kwani Dema ameniacha, 
akipenda dunia hin, amesafiri Thessalonika; Kreske 


PEPO, I. 339 
kwa Galatia, Tito kwa Dalmatia. Luka peke yake 11 


kwangu. Umtwae Marko umletee pamoja nawe, kwa- 

ni anifaa kwa ungoje. Tukiko nimempeleka Efeso. 12 
Joho nililoliacha katika Troa kwa Karpo, ukija lete, 13 
na vitabu, na vya kwanza vya ngozi. 

Iskander mfua shaba alinitendea mabaya mengi: 14 
amlipie Bwana kwa matendo yake: ukajihathari kwake; 15 
kwani amejitia sana juu ya maneno yetu, | 

Katika jawabu langu la kwanza hakuna aliyekuwako 16 
nami; wote wakaniacha : wasihesabikiwe. Bwana ame- 17 
simama nami, akanitia nguvu; kwa mimi iliyohubirika 
itimilike, na mataifa wote wasikie: nikaokoka katika 
kanwa la simba. Naye Bwana ataokoa katika killa tendo 18 
baya, atanihifathi kwa ufalme wake wa mbinguni. 
Apewe utukufu milele na milele. Amina. 

Salimie Priska, na Akula, na nyumba ya Onesiforo. 19 
Erasto alikaa katika Korinto. Trofimo nimemwacha 20 
katika Mileto mgonjwa. Jitahidi kuja mbele ya wakati 21 
wa baridi. 

A kusalimia Eubulo, na Pudente na Lino, na Klaudia, 
ndugu wote. 

Bwana Isa Masiya pamoja na roho yako. Neema 22 
kwenu. Amina. 


WARAKA WA PAOLO MTUME 


KWA 


TITO. 





PAOLO, mtumwa wa Muungu, mtume wa Isa Masiya, 1 
kwa imani ya wateule wake Muungu, kwa maarifa ya 
kweli iliyo kwa utawa, katika tumaini la uzima wa milele, 2 
aliyeuahidi Muungu, asiye na uwongo, mbele ya zamani 
za milele ; akalionyesha wakati wake neno lake, katika 
habari nililoaminiwa mimi kwa amri ya Mwokozi wetu 
Muungu; kwa Tito, mwanangu mimi katika imani tu- 4 
liyoishariki : Neema, rehema, amani, ya Muungu Baba, 
na Bwana Isa Masiya Mwokozi wetu. 

Kwa hiyo nalikuacha katika Krete, uyatengeneze 5 


ua) 


336 TINO, yi 


yaliyosalia, ukaweke mji kwa mji wazee, kama nilivyo- 
6 kuamuru, akiwaimtu hakustakiwa, mume wa mke mmoja, 
akiwa na watoto wa imani, wasio na jeuri, na wenyi 
adabu. 
7. Kwani imempasa askafu asishtakiwe, kama wakili wa 
Muungu; si mkaidi, si mwenyi chuki, simnywa mvinyo, 
S si mpigaji,si mpenda fayida ya aibu; lakini mkaribishaji, 
mpenda wema, wa kiasi, wa haki, mtakatifu, ajizuiaye, 
9 ashikaye neno la imani alilofundishwa, apate kuweza 
kuonya katika elimu ya uzima, na kuwashinda wanenao 
juu yake. 
10 Kwani wako wengi wasio na adabu, wanenao burre, 
ll wadanganyao, nao wa kwanza wa tohara; imepasa wa- 
zibwe kanwa: wanaopindua nyumba pia, wakifundisha 
isiyopasa kwa ajili ya fayida ya aibu. 
12. Amesema mtu wao, nabii wao wenyewe, Wakrete si- 
kuzote wawongo, nyama wabaya, matumbo mazito. 
13 Ushahidi huu ni kweli. Kwa sababu hiyo uwakemee 
14 kwa ukali, wapate uzima katika imani, wasisikilize hadi- 
thi za Kiyahudi na amri za watu waliogeuka katika 
kweli. 
15 Yote ni safi kwao walio safi; kwao walio na uchafu, 
wasio na imani, hakuna safi, illa wanao uchafu hatta 
16 moyo na thamiri. Muungu waungama wamemjua; kwa 
matendo wamkania, wakiwa wachukiza, na waasi, na kwa 
killa tendo jema wasiofaa. 
2 ILLA wewe uyaseme yaliyoipasa elimu ya uzima: 
2 watu wazee wawe wasiolewa, wenyi taratibu, wenyi 
kiasi, wenyi uzima katika imani, katika upendano, ka- 
3 tika uvumilivu. Hivi na waanaake wazee, kwa mwene- 
ndo wenyi utakatifu, si washtakio, si watumiao mvinyo 
4 mwingi, wafundishao mema; wawatie kadiri waanaake 
vijana, kuwapenda waume wao, kuwapenda watoto wao, 
5 kuwa na kiasi, safi, wakaa nyumbani, wema, watii waume 
wao; neno la Muungu lisinenwe unajisi. 
- Vijana tena hivyo uwaonye kuwa na kiasi, katika 
yote ukijionyesha namna ya matendo mema, katika elimu 
S yasiyoharibika, utaratibu, pasipo kuoza, neno lenyiuzima, 
lisilohukumika ; yule aliye j juu yako atahayarike, asiye 
na neno thaifu kwa mambo yenu. 
9 Watumwa wawatii bwana zao, wakiwa wapendezao 
10 pote, wasiojibu, wasiokwiba, lakini wakionyesha amini 





TITO, III. 337 


yote njema; elimu ya mwokozi wetu Muungu waipambe 
katika yote. 

Kwani neema ya Muungu iwaokoayo watu wote ime- 11 
onekana, ikifundisha sisi tukizikataa unajisi na tamaa 12 
za duniani, tuende kwa kiasi, na haki, na utawa, katika 
ulimwengu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenyi mbaraka, 13 
na wonyesho wa utukufu wake Muungu mkuu na Mwo- 
kozi wetu Isa Masiya; aliyejitoa kwa ajili yetu, atuko- 14 
mboe katika uthalimu wote, akajisafishie watu wa miliki, 
wawivu kwa matendo mema. 

Haya unene ukaonye, ukakemee kwa nguvu yote. 13 
Mtu asikutharau. 

UWAKUMBUSHE watii ukuu na uwezo, wawafuate 3 
wenyi nguvu, wawe tayari kwa killa tendo jema, wasi- 2 
mnenee mtu unajisi, wawe wanana, wema, wakionyesha 
upole wote kwa watu wote. 

Kwani tulikuwa'na sisi tusio na akili, kuasi, kukosa, 3 
kutumikia tamaa na anasa nyingi, tukienda katika uovu 
na hasidi, kuchukiza na kuchukiana. 

Illakini wema na upenzi kwa watu wa Mwokozi wetu 4” 
Muungu umeonekana, si kwa matendo ya haki tuliyoya- 5- 
tenda sisi, illa kwa rehema yake yeye, ametuokoa, kwa 
kiogeo cha kuzaliwa kwa pili, na kufanyika mpya kwa Ro- 
ho Mtakatifu, aliyetumwagia kwa wingi kwa Isa Masiya 6 
Mwokozi wetu; tupate, tukifanyizwa haki katika neema 7 
yake, kufanyika warithi kwa tumaini la uzima wa milele, 

Neno amini, na mambo haya nataka uyanene kwa 8 
nguvu, wale waliomwamini Muungu wakumbuke kue- 
ndelea katika matendo mema. Haya mazuri na kwa 
fayida ya watu. Maswali ya upuuzi, na vitabu vya 9 
vizazi, na ugomvi, na mashindano ya sheria, uyaepuke; 
kwani hayana fayida, nayo ubatili. 

Mtu mzushi, baada ya kumrudi marra moja ao mbili, 10 
mkatae, ukijua kama huyu amepinduka, naye akosa, 11 
akijihukumu mwenyewe. 

Nitakapompeleka Artema kwako, ao Tukiko, ujita- 12 
hidi kuja kwangu hatta Nikopoli: kwani huko nimeona 
vema kukaa wakati wa baridi. Zena mjua sheria, na 13 
Apollo, upeleke kwa bidii, kitu kisiwapungukie. Walio 14 
wetu wajifunze kuendelea katika matendo mema kwa 
matumio ya lazima, wasiwe hawazai. Wakusalimia 15 
walio nami wote. Wasalimie watupendao katika imani. 
Neema kwenu nyote. Amina. P 


("3 


WARAKA WA PAOLO MTUME 


KWA 


FILEMONI. 


1 PAOLO, mfungwa wake Masiya Isa, na Timoteo 
aliye ndugu, kwa Filemoni mpendwa na mtenda naswi, 
2 na Apfia mpendwa, na Arkippo aliye asikari pamoja na- 
3 swi, na kanisa lilioko nyumbani mwako: Neema kwenu 
na amani ya Muungu Baba wetu na Bwana Isa Ma- 
siya. 
4 Namshukuru Muungu wangu siku zote nikikuku- 
5 mbuka wewe katika kuomba | kwangu, nikisikia mapenzi 
na imani yako, uliyo nayo kwa Bwana Isa na kwa wa- 
6 takatifu wote; hatta usharika wa imani yako uwe na 
nguvu, ai kujua sana killa wema ulio kwenu, katika 
7 Masiya Isa. Kwani furaba nyingi tunazo na faraja 
kwa sababu ya mapenzi yako, kama mioyo yao wataka- 
tifu waburudishwa na wewe, ndugu. 
8 Kwa hiyo, nisipokuwa na hofu kabisa nikuamuru ka- 
9 tika Masiya iliyopasa, afathali kwa mapenzi nasihi, ni- 
kiwa kama Paolo mzee, na sasa mfungwa wake Isa Ma- 
siya. 
10 Nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu, niliyemzaa ka- 
11 tika mafungo yangu, Onesimo, aliye zamani hakukufaa, 
12 illa sasa atufaaye sana wewe na mimi: niliyempeleka 
13 kwako, nawe umkubali, ndiye moyo wangu: niliye- 
mtaka akae nami, apate kuningojea mabali pako katika 
14 mafungo ya anjili : illa sikupenda kutenda neno pasipo 
nia yako; wema wako usiwe kama pasipo buddi, illa 
kwa moyo. 
15 Labuda ndiyo sababu amefarakana nawe kitambo, 
16 umpokee tena hatta milele; si kama mtumwa tena, illa 
juu ya mtumwa, ndugu aliyependwa, kwa mimi sana, 
naye kwako si zayidi, katika mwili na katika Bwana ? 
17 Ukiniona mimi mshariki, mkubali buyu kama mimi. 
18 Kama amekuthulumu, ao amewiwa, uniandikie mimi; 
19 mimi Paolo nimeandika kwa mkono wangu, nitakulipa: 


WAEBRANIA, I. 329 


nisikwambie kama nakuwia na moyo wako. Haya, 20 
ndugu, nikufayidie katika Bwana : uniburudishe moyo 
katika Masiya. Nikitumainia kutii kwako nimekua- 21 
ndikia, nikijua kama utazidi kufanya kuliko ninenavyo. 

Illakini uniweke tayari pa kukaa: nataraja kwa ku- 22 
omba kwenu nitaneemeshwa kwenu. 

Akusalimia Epafra, aliyefungwa pamoja nami katika 23 
Masiya Isa; Marko, Aristarko, Dema, Luka, watendao 24 
nami. Neema ya Bwana wetu Isa Masiya pamoja na 25 
roho yenu. Amina. 


WARAKA WA PAOLO MTUME 


KWA 


WAEBRANIA. 


KWA sehemu nyingi na kwa namna nyingi aliye- 1 
sema zamani nazo baba katika manabii, Muungu, huyu 2 
mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana, 
aliyemweka mrithi yote, kwaye akazifanya zamani;. 
aliye akiwa mwanga wa utukufu na namna ya nafsi 
yake, achukuaye yote kwa tamko la uwezo wake, aki- 
fanya peke yake utakaso wa thambi, akaketi mkono wa 
kuume wa ukuu palipo juu; akiwa mwema kuwapita 4 
malaika kwa kadiri alivyorithi jina mashuhuri kuliko 
wao. 

Kwani malaika yupi, aliyemwambia lini, Mwana 5 
wangu ndiwe, mimi leo nimekuzaa? na tena, Nitakuwa 
kwake baba, naye kwangu mwana? Tena akimleta 6 
mzaliwa wa kwanza katika ulimwengu anena, Na ma- 
laika wote wa Muungu wamwabudu. 

Kwa malaika anena, Afanyaye malaika zake roho, na 
watendao kazi yake ndimi za moto. Na kwa Mwana, 
Kiti ctako, ee Muungu, hatta zamani na milele; fimbo 
ya kunyoka fimbo ya ufalme wako. Umependa haki, 9 
ukachukia maasi; kwa hiyo Muungu, Muungu wako, 
amekutia mafuta, mafuta ya kucheka kuliko wenzako. 
Na, Wewe mwanzo, Bwana, umetia misinji ya inchi, na 10 

P 


œo 


O0 ~ 


340 WAEBRANIA, II. 
ll kazi ya mikono yako ni mbingu; hizi zitaharibika; 
12 wewe ukaaye; zote kama nguo zitachakaa, na kama 
vazi utazizinga, nazo zitabadilika: illa wewe ndiwe 
uliye, wala miaka yako haitapunguka. 
13 Kwa malaika yupi amenena tena, Uketi mkono wa 
kuume wangu, hatta nitakapoweka adui zako chini ya 
14 nyayo zako? Si hawa wote roho zitumikazo, waki- 
tumwa kuwangojea watakaourithi wokovu? 
2 KWA hiyo imepasa kuzidi kuziangalia sisi tulizosi- 
2 kia, tusipotee. Kwani neno lililonenwa kwa malaika 
likiwa imara, na killa kosa na kuasi kumepewa kisasi f 
3 cha haki; tupateje sisi kujiponya, tusipoangalia wokovu 
kama huo? uliokuwa na mwanzo ukinenwa na Bwana, 
4 ukathubutika kwetu nao waliosikia; Muungu akiongeza 
ushahidi kwa ishara, na ajabu, na nguvu nginengine, 
na kugawanya Roho "Mtakatifu, kama alivyopenda. 
5 Kwani hakuutia ulimwengu utakaokuwa chini ya 
6 malaika, tunaounena. Kwani mmoja ameshuhudia ma- 
hali hivi, Mwana Adamu ni nini, umkumbuke? ama 
7 mwana wa mtu, umwangalie? Umemfanya mdogo 
punde kuliko malaika, ukamtia kwa taji utukufu na 
heshima, uka’mweka juu ya kazi za mikono yako; 
8 umetia yote chini ya nyayo zake. 
Katika kutiwa yote chini yake hakutoa kitu kisicho- 
tiwa. Illa sasa hatujaona yote yametiwa chini yake. 
9 Naye aliyefanyika mdogo punde kuliko malaika, twa- 
mwona lsa, kwa kupatwa na kufa, ametiwa taji utukufu 
na heshima. Hatta kwa neema ya Muungu ameonja 
10 kufa kwa ajili yao wote. Kwani imempasa yule, kwaye 
yote, na kwa ajili yake yote, akileta waana wengi kwa 
utukufu, amkamilishe kiongozi cha wokovu wao kwa 
11 mateso. Kwani atakasaye nao watakasikao wote wa 
mmoja: kwa ajili hii hatahayariki kuwaita ndugu zake, 
12 akinena, Nitatoa jina lako kwa ndugu zangu; kati ya 
ja kanisa manv na tena, Nitatia nimemwamini : 
na tena, Tazama mimi na watoto niliopewa na Muungu. 
14 Bassi kama watoto wameshariki damu na mwili, naye 
vivyo akatwaa sehemu katika haya, illi kwa kufa amha- 
15 ribu aliye na uwezo wa kufa, ndiye shetani, akawaokoe 
wale waliokuwa kwa hofu ya kufa maisha yao yote 
wenyi utumwa. 
lë Kwani yakini hakutwaa ya malaika, lakini ametwaa 


WAEBRANIA, IV. 341 


ya uzao wa Ibrahimu. Hivi ikampasa kwa yote kufa- 17 
nanishwa na ndugu zake, apate kuwa mkohani mkuu 
mwenyi rehema na amini katika mambo ya Muungu, 
hatta kusuluhisha thambi za watu. Katika kuwa ame- 18 
teswa akijaribiwa, aweza kuwasayidia wanaojaribiwa. 

HIVI, ndugu watakatifu, wenyi sehemu ya wito wa 8 
mbinguni, mfikirini sana Mtume na Mkohani Mkuu wa 
kuungama kwetu, Isa; aliye amini kwake aliyemfanya, 2 
kama na Musa katika nyumba yake yote. Kwani huyu 3 
amestahilishwa heshima kuliko Musa, kama alivyo na 
heshima aitengenezaye zayidi ya nyumba. Kwani killa 4 
nyumba ametengenezwa na mtu; naye aliyetengeneza 
yote ni Muungu. 

Na Musa amini katika nyumba yake yote kama mtu- 5 
mishi, kwa ushahidi wao yatakayonenwa; Masiya kama 6 
mwana, juu ya nyumba yake; nyumba yake ni sisi, 
tukishika imara uthabiti na kujisifu kwa tumaini hatta 
mwisho. 

Kwa hiyo, kama alivyonena Roho Mtakatifu, Leo, 7 
mkisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, 8 
kama katika kukasirisha,siku ya ujaribu katika jangwa, 
waliponijaribu baba zenu, katika kuhakiki, wakaona 9 
matendo yangu miaka arobaini. Kwa hiyo nikachukizwa 10 
na kizazi hiki, nikasema, Wanakosa sikuzote mioyoni : 
hawa hawakujua njia zangu; kama nilivyoapa katika ll 
hasira yangu, wasiingie rahani mwangu. 

Angalieni, ndugu, usiwe kabisa kwenu moyo mbaya 12 
wa kutoa kuamini katika kumwacha Muungu aliye hayi. 
Lakini mwonyane siku kwa siku, hatta iitwapo leo; mtu 13 
wenu asifanyike mgumu katika udanganifu wa thambi. 
Kwani tumepewa sehemu na Masiya, tukishika imara 14 
mwanzo wa tumaini hatta mwisho: katika kunena, Leo, 15 
mkisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, 
kama katika kukasirisha. Kwani nani waliolisikia wa- 16 
kakasirisha? sio wote waliotoka katika Misri kwa 
Musa? Na nani aliochukizwa nao miaka arobaini? sio 17 
waliokosa, mizoga yao ikaanguka katika jangwa? Nani 18 
aliowaapia wasiingie katika raha yake, illa wasioamini? 

Bassi twaona kama hawakuweza kuingia kwa sababu 19 
ya kukosa imani. 

TUOGOPE tena, ikisalia ahadi ya kuingia katika 4 
raha yake, mmoja wapo wenu aonekane amepunguka. 

P Ə 


342 WAEBRANIA, V. 


2 Kwani na sisi tumehubiriwa kama wale: lakini neno la 
kusikiwa halikuwafaa wale, lisipochanganyika na imani 

3 kwao waliosikia. Kwan twaingia katika raha tulio na 
imani; kama alivyosema, Nilivyoapa katika hasira ya- 
ngu, wasiingie katika raha yangu: kazi zikiwa zime- 

4 kuwa tangu kuandikwa ulimwengu. Kwani alisema 
hivi pahali kwa siku ya saba, Akastarehe Muungu ka- 

5 tika kazi zake zote siku ya saba. Na hapa tena, Wa- 
siingie katika raha yangu. 

6 Bassi ikisalia watu waingie katika raha yake, nao 
waliohubiriwa kwanza wasipoingia kwa kukosa imani, 

7 aandika tena siku, Leo, akinena katika Daud baada ya 
wakati kama ule, kama alivyotangulia kunena, Leo 
mkisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. 

8 Kwani Isa kama angaliwastarehesha, hangalisema neno 
tena la siku ngineyo baadaye. 

> Ma imesalia wastareheke watu wa Muungu. Kwani 
aingiaye katika raha yake, yule amestarehe katika 

11 kazi zake, kama Muungu katika zake yeye. Tufanye 
bidii tuingie katika raha ile, asianguke mtu katika 
mfano ule wa kuasi. 

12 Neno la Muungu ni hayi na tendaji, likatalo kuliko 
upanga mkali kuwili, liwezalo hatta kutenga maisha na 
roho, viungo na bongo, lihukumulo nia na fikara za mo- 

13 yoni. Wala hakuna kiumbe kisichoonekana mbele yake, 
illa yote matupu na yamefunuliwa machoni pake tumne- 
naye. 

14 Bassi tukiwa na Mkohani Mkuu, aliyepita mbinguni, 
Isa Mwana wake Muungu, tulishike tuliungamalo. 

15 Kwani hatunaye mkohani mkuu asiyeweza kuziona 
thaifu zetu, lakini amejaribiwa kabisa kwa ginsi moja, 

16 pasipo thambi. Bassi tuje, tusiwe na hofu, kwa kiti 
cha neema, tupewe rehema na tuone neema kwa msaada 
wakati wake. 

5 KILLA mkohani mkuu, aliyetwaliwa katika watu, 
amewekwa kwa ajili ya watu mbele ya Muungu, atoe 

2 sadaka na thabihu kwa ajili ya thambi: awaonaye kwa 
kadiri wajinga na wakosao, kwani na yeye yu katika 

3 uthaifu. Kwa hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, 
hivi kwa ajili yake yeye, kutoa kwa thambi. 

4 Wala mtu hajitwalii heshima hii, illa aliyeitwa na 

5 Muungu, kama na Haruni. Hivi naye Masiya, haku- 





WAEBRANIA, VI. 43 


jitukuza kuwa Mkohani Mkuu, illa yeye aliyemwambia, 
Mwana wangu u wewe, mimi leo nimekuzaa: kama 6 
panginepo, Wewe Mkohani milele kwa ginsi ya Melki- 
zedeki. Aliye, siku za mwili wake, ametoa kuomba na 7 
kusihi kwa yeye awezaye kumwokoa katika kufa, kwa 
kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa upole wake, 
hatta akiwa Mwana, amejifunza kutii kwa haya yaliyo- 8 
mpata; naye akikamilika amekuwa sababu ya wokovu 9 
wa milele kwao wote wanaotii; akitajwa na Muungu 10 
Mkohani Mkuu kwa ginsi ya Melkizedeki. 

Kwa huyo tunayo maneno mengi tuyanene, nayo ll 
yasiyofasirika upesi, mkiwa wazito wa masikio. Kwani 12 
ikiwapasa kuwa wakufunzi kwa wakati uliopita, mwa- 
hitaji tena mtu awafundishe nini elimu za kwanza za 
maneno ya Muungu: mmekuwa mwataka maziwa, wala 
si lisho lenyi nguvu. Kwani killa atwaaye maziwa 13 
hajui sana neno la haki, kwani ni mtoto. Lisho lenyi 14 
nguvu ni lao waliokamilika, walio na akili zilizozoea 
kwa kutumiwa, kuyapambanua mazuri na mabaya. 

KWA hiyo, tukiliacha neno la kwanza lake Masiya, 6 
tuendelee kwa ukamilifu ; tusitie tena misinji ya kutubu 
katika matendo mafu, na imani kwa Muungu, elimu ya 2 
mabatizo, na kutia mikono, na kufufuka katika wafu, 
na hukumu ya milele. Ndilo tutakalofanya, tukijaliwa 3 
na Muungu. Kwani haiyamkini waliokwisha pewa 4 
nuru, wakilionja lililotolewa katika mbinguni, wakipokea 
sehemu ya Roho Mtakatifu, walioonja neno zuri la 5 
Muungu na nguvu za ulimwengu ujao, wakaanguka, 6 
kuwafanya marra ya pili kwa toba; wakimsulibisha > 
kwao Mwana wa Muungu, wakamfanya aibu la wazi. 

Kwani inchi inywayo mvua iijiayo marra nyingi, iki- 7 
zaa mboga za kuwafaa wailimao, imepewa baraka na 
Muungu: ikitoa miiba na magugu yasiyofaa, ni karibu 8 
ya laana, mwisho wake ni kuteketea. 

Lakini tumewathania, wapenzi, mambo mema yenyi 9 
wokovu, hatta tukisema hivi: kwani Muungu hana 10 
thulumu, ayasahau matendo yenu, na upendano, mlio- 
uonyesha kwa jina lake, mliowangojea watakatifu, na 
mngojeao. Nawatakia killa mmoja wenu aonyeshe 11 
bidii ileile kwa kujaa tumaini hatta mwisho: msiwe 12 
wavivu, illa wafuatao wale waliorithi ahadi, kwa imani 
na uvumilivu. 


344 WAEBRANIA, VII. 


13 Kwani Muungu, akimwahidia Ibrahimu, asipokuwa 
na neno kuu la kuapia kuliko Yeye, akaapa kwa mwe- 

14 nyewe, akinena, Kubariki nitakubarikia, kuzidisha nita- 

15 kuzidisha. Na hivi kwa uvumilivu akaipata ahadi. 

16 Kwani watu wamwapia aliye mkuu: na kikomo cha 
killa ugomvi kufanya imara ni kiapo. 

]7 Katika hiyo, Muungu akitaka kuzidi kuwaonyesha 
wairithio ahadi ginsi yasivyobadilika mapenzi yake, 

18 akajiweka kati kwa kiapo, illi kwa mambo mawili yasi- 
yobadilika, Muungu asipoweza kunena uwongo, tuwe 
na faraja imara, tukimbiao tulishike tumaini lilioko 

19 mbele yetu; tukiwa nalo kama nanga ya roho, salama 

20 na imara, iliyoingia ndani katika pasia la ndani, humo 
alimoingia mtangulia kwa ajili yetu, Isa, aliye kwa 
ginsi ya Melkizedeki Mkohani Mkuu hatta milele. 

7 KWANI huyu Melkizedeki, mfalme wa Salemi, mko- 
hani wa Munngu aliye juu, aliyekutana `na Ibrahimu 

2 aliporudi katika kuwaua wafalme, akambariki, aliyega- 
wanyikiwa na Ibrahimu sehemu ya kumi katika yote 
(kwanza kwa tafsiri Mfalme wa haki, tena na Mfalme 

3 wa Salemi, ndio Mfalme wa amani; hapana baba, 
hapana mama, hapana wazee, wala mwanzo wa siku, 
wala mwisho wa maisha, illa akifananishwa na Mwana 

4 wa Muungu), hukaa mkohani dayima. Angalieni mtu 
huyu alivyo mkuu, aliyepewa na Ibrahimu baba mkuu 
sehemu ya kumi ya mateka yaliyo mema. 

5 Nao waana wa Lawi waliopokea ukohani, wana amri 
kwa torati wawatwalie sehemu ya kumi watu walio 
ndugu zao, wakiwa wametoka katika viuno vya Ibra- 

6 himu. Illa yeye asiyehesabika katika jamaa zao aka- 
mtwalia ya kumi Ibrahimu, naye aliye na ahadi alibari- 

7 kiwa naye. Hapana shaka kabisa mdogo hubarikiwa 

8 na mkuu. Hivi watu wafao wapokea sehemu ya kumi, 

9 huko aliyeshuhudiwa yu hayi. Hatta, kusema neno, 
kwa Ibrahimu naye Lawi, apokeaye ya kumi, ametwa- 

10 liwa ya kumi; kwani alikuwa katika viuno vya babaye, 
alipokutana naye Melkizedeki. 

1l Kwani ukamilifu kama ungalikuwa kwa ukohani wa 
Kilawi (kwani watu chini yake walipewa torati), yata- 
kaje tena mkohani mwingine aondoke wa ginsi ya Mel- 

12 kizedeki, wala asiitwe kwa ginsi ya Haruni? Kwani 
ukohani ukibadilika, hapana buddi na sheria ibadilike. 


WAEBRANIA, VIII. 345 


Kwani aliyenenewa haya ni mtu wa kabila ngineyo, 13 
isiyo na mtu aliyeingojea mathbahu. Kwari thahiri 14 
kama Bwana wetu ametokea katika Yuda, kabila 
isiyonenwa na Musa kwa mambo ya ukohani. 

Imezidi sana kuwa thahiri, kama kwa mfano wa 15 
Melkizedeki mkohani mgine amesimama, asiye kwa 16 
sheria ya amri ya mwilini, illa kwa nguvu za uzima 
usiolegezekana: kwani ashuhudu, kwamba Wewe 17 
Mkohani hatta milele kwa ginsi ya Melkizedeki. 

Ondoleo la amri iliyotangulia limekuwa kwa uthaifu 18 
na kutoa kufaa: kwani torati haikutimiza neno, illa 19 
kuleta baadaye tumaini lililo bora, kwalo twamkaribia 
Muungu. 

Na kama si pasipo kiapo (kwani wale wakohani 53? 
pasipo kiapo, huyu kwa kiapo; akamwambia, Bwana 
ameapa wala hageuki, Wewe Mkohani milele kwa 
ginsi ya Melkizedeki), hivi wa agano lililo bora aliye 22 
mthamini ni Isa. 

Nao wale walikuwa wakohani wengi, kwa sababu 23 
ya kufa hawakupata kukaa; huyu, kwa kukaa yeye 24 
milele, anao ukohani us'opita. Kwa hiyo aweza ku- 25 
waokoa kabisa wamjiao Muungu kwa yeye, akiwa 
sikuzote hayi ajitie kwa ajili yao. 

Imetupasa kuwa na mkohani mkuu kama kuyu, 26 
mtakatifu, asiye na uovu, safi, aliyetengwa katika 
wakosaji, aliye juu kuliko mbingu: asiyelazimishwa 27 
killa siku, kama wakohani wakuu wale, kwanza kutoa 
thabihu kwa thambi zake yee, baadaye kwa watu: 
kwani ameifanya marra moja, akijitoa mwenyewe. Kwa- 28 
ni torati iliwaweka wakohani wakuu walio na uthaifu: 
neno la kuapa, lililo baada ya torati, Mwana, aliyekami- 
lika hatta milele. 

JUMLA yao yaliyonenwa, tunaye Mkohani Mkuu, 8 
akaaye mkono wa kuume wa kiti cha Ukuu katika 
mbingu, afanyaye ibada, na wa hema iliyo ya kweli, 2 
aliyeiweka Bwana, wala si mwana Adamu. 

Kwani killa mkohani mkuu amewekwa atoe sadaka 3 
na thabihu : hana buddi na huyu awe na kitu akitoe. 

Akiwa tena katika inchi, hangalikuwa mkohani, wa- 
kiwa watoao sadaka kwa torati, wutumikao kwa mfano 
na kivuli chao yaliyo mbinguni, kama Musa alivyoagi- 
zwa akiwa katika kuitengeneza hema: kwani, Angalia, 


o e 


346 WAEBRANIA, IX. 


asema, uifanye kwa namna uliyoonyeshwa katika mlima. 
6 Sasa amepewa dini isiyo ileile, kama alivyo mleta agano 
lililo bora, lililowekwa juu ya ahadi zilizo bora. 
7 Kwani la kwanza kama lingalikuwa halina upungu- 
8 fu, haingalitafutikana nafasi kwa lile la pili. Kwani, 
akionya upungufu kwao, anena, Angalia, siku zinakuja, 
anena Bwana, nami nitafanyiza kwa nyumba ya Israeli 
9 na kwa nyumba ya Yuda agano jipya; wala si kwa 
agano nililowafanyia baba zao, siku nilipowatwaa 
mkono kuwaleta katika inchi ya Misri; kwa sababu 
hawa hawakukaa katika agano langu, wala mimi si- 
10 kuwaangalia, anena Bwana. Hilo ndilo agano nitaka- 
lowafanyia nyumba ya Israeli baada ya siku zile, anena 
Bwana: Nitatia sheria zangu katika akili zao, na juu 
ya moyo wao nitaziandika: nami nitakuwa kwao 
11 Muungu, nao kwangu watu. Wala hawatafundisha 
killa mtu jirani wake, na killa mtu ndugu yake, 
akinena, Mjue Bwana : ya kuwa wote watanijua, tangu 
12 mdogo hatta mkuu wao. Kwamba nitakuwa na rehe- 
ma kwa thulumu zao, wala thambi zao wala makosa 
lö yao sitayakumbuka tena. Ak:nena Jipya, amelifanya 
la kwanza kukuu. Iliyo kukuu na iliyochakaa ni 
karibu kutoweka. 
9 NALO la kwanza likawa na hukumu za dini, napo 
2 patakatifu, pa duniani. Kwani hema ya kwanza ilite- 
ngenezwa, katika yake taa, na meza, na wonyesho wa 
3 mikate, palipoitwa Patakatifu. Nyuma ya pasia la pili 
4 hema iliyoitwa Takatifu ya matakatifu; iliyo nayo 
vukizo la thahabu, na sanduku ya agano, iliyofunikizwa 
pote na thahabu, katika yake kopo la thahabu lenyi 
manna, na fito ya Haruni iliyochupuka, nazo meza za 
9 agano ; juu yake na Makerubi ya utukufu yakitia kivuli 
mahali pa rehema; kwa haya hatunao sasa kunena 
sehemu kwa sehemu. 
6 Haya yakiwa yametengenezwa, katika hema ya kwa- 
7 nza wakohani huingia sikuzote wakitimiza dini: katika 
ile ya pili marra moja kwa mwaka peke yake mkohani 
mkuu, wala si pasipo damu, aitoe kwa ajili ya matelezo 
8 yake yeye na yao watu : hivi huonyesha Roho Mtakatifu 
ya kwamba njia ya matakatifu haijathihirishwa, hema 
9 ya kwanza ikisimama mahali pake. Ndio mfano wa 
wakati uliokuwako; katika yake sadaka na thabihu 





WAEBRANIA, IX. 347 


zikitolewa, zisizoweza kumtimiza moyo aabuduye, illa 10 
katika vyakula na vinywa, na maosheo manginemangine, 
hukumu za mwili, walizotiwa hatta wakati wa kute- 
ngeneza. 

Masiya akiwapo, Mkohani Mkuu wa mema yajayo, 11 
kwa hema iliyo bora na kamilifu, isiyofanyika kwa mi- 
kono, ndiyo isiyo ya kiumbe hiki, wala kwa damu ya 12 
mbuzi na ndama, illa kwa damu yake yeye, aliingia marra 
moja katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele. 

Kwani damu ya mbuzi na ng'ombe na majifu ya 13 
mwana ng”ombe mke yaliyonyunyizwa j Juu yao wachafu, 
kama yangalisafisha kwa kutakasa mwili, si zayidi damu 14 
yake Masiya, aliyejitoa mwenyewe kwa Muungu pasipo 
hatiya kwa Roho wa milele, atatutakasa moyo katika 
matendo mafu kwa kumwabudu Muungu aliye hayi ? 

Na hivi ni mleta agano lililo jipya, kaa akiwa ame- 15 
kufa kwa ukombozi wa makosa yaliyo katika agano la 
kwanza, wapewe walioitwa ahadi ya urithi wa milele. 

Kwani agano la urithi lilipo haina buddi kuwa kufa 16 
kwake aliyeagana. Agano ni imara juu yao waliokufa; 17 
wala haina nguvu kabisa aliyeagana akiwa hayi. Kwa 18 
hiyo wala lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. 
Kwani killa amri ya sheria ilipokwisha kunenwa na 19 
Musakwa watu wote, akitwaa damu ya ndama na mbuzi 
pamoja na maji na sufu nyekundu na hussopo, akanyu- 
nyizia na kitabu na watu wote, akinena, Ndiyo damu 20 
ya agano, Muungu alilowaamria. Na hema na vyombo 21 
vyote vya ibada akavinyunyizia damu vivyo. Na karibu 22 
na yote hutakaswa na damu kwa torati: wala pasipo 
kumwaga damu hapana ondoleo. Kwani sharti ishara 23 
zao zilizo mbinguni zitakasike na haya; nayo yaliyo 
mbinguni kwa thabihu njema kuliko hizi. 

Kwani si katika patakatifu palipofanyika kwa mikono 24 
Masiya alipoingia, ishara zao palipo pa kweli, illa katika 
uwingu mwenyewe, aonekane sasa usoni pa Muungu kwa 
ajili yetu; wala asijitoe marra nyingi, kama mkohani 25 
mkuu aingiavyo katika patakatifa mwaka kwa mwaka, 
kwa damu isiyo yake; kwani hivi ingalimpasa kuteswa 26 
marra nyingi tangu kuwekwa ulimwengu: illa sasa 
marra moja, zamani zikitimia, ameonekana kwa ondo- 
leo la thambi kwa kutolewa yeye. 

Na kama imewapasa watu marra moja kufa, na baadaye 27 


348 WAEBRANIA, X. 


28 hukumu; hiviMasiya, akitolewa marra moja, aziondolee 
thambi za watu wengi, marra ya pili, pasipo thambi, ata- 
onekana nao wamtazamiao, kwa wokovu. 

10 KWANI torati ikiwa na kivuli cha mema yajayo, 
wala si mfano wa matendo, killa mwaka thabihu zile- 
zile, walizozitoa dayima, haziwezi po pote kuwatimiza 

2 waliokuja kwao: kama hiyo hazingalikoma kutolewa, 
kwa sababu waabuduo hawangalikuwa tena na moyo 
3 wathambi? Lakini katika hizo ukumbuko wa thambi 
killa mwaka. 
4 Kwani haiwezi damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa 
5 thambi. Kwa hiyo akija ulimwenguni asema, Sadaka na 
6 thabihu hukuzipenda ; umenifanyizia mwili. Kafara na 
7 thabihu hukupendezewa nazo: ndipo niliponena, Angalia 
naja (katika mwanzo wa chuo nimeandikiwa), nilitende, 
8 ee Muungu, ulipendalo. Akinena juu, ya kwamba, 
Thabihu, na sadaka, na kafara, na kwa thambi hukuzi- 
penda, walahukupendezewa nazo (zilizotolewa kwatorati), 
9 halafu akanena, Angalia naja, nilifanye ulipendalo. Ao- 

10 ndoa la kwanza, la pili alisimamishe. Katika hilo ali- 
pendalo tumetakasika, kwa kutolewa mwili wake Isa Ma- 
siya marra moja tu. 

11 Na killa mkohani husimama siku kwa siku akifanya 
ibada, akitoa marra nyingi thabihu zilezile, zisizoweza 

12 po pote kuondoa thambi. Huyu akiisha kutoa thabihu 
moja kwa thambi kwa dayima, ameketi mkono wa kuu- 

13 me wa Muungu, akingoja baadaye hatta adui zake zitiwe 

14 chini ya nyayo zake.. Kwani kwa sadaka moja amewa- 
timiza kwa dayima wanaotakasika. 

15 Naye Roho Mtakatifu atushuhudia. Kwani baada 

16 ya kunena, Ndilo agano nitakaloagana nao baada ya 
siku zile, anena Bwana, nitatia sheria yangu moyoni 

17 mwao, na juu ya akili zao nitaziandika, Wala thambi 

18 zao wala makosa yao sitayakumbuka tena. Ondoleo 
lao lilipo, hapana tena sadaka kwa thambi. 

19 Bassi tukiwa, ndugu, hatuna hofu katika kuingia 

20 kwa patakatifu kwa damu ya Isa, njia aliyoituanzia 

21) mpya na hayi katika pasia, ndiyo mwili wake; tukiwa 
tena na Mkohani Mkuu juu ya nyumba yake Muungu; 

22 tukaribie kwa moyo wa kweli katika kujaa imani, tu- 
kinyunyizwa moyo katika ufahamu mbaya, tukaoshwa 

23 mwili kwa maji safi. Tushike kuungama tumaini 





WAEBRANIA, XI. 349 


pasipo kugeuka. Amini ndiye aliyeahidi. Tukafiki- 24 
riane kwa bidii ya mapenzi na matendo mema; tusiache 25 
kukusanyika pamoja, kama desturi ya wangineo, lakini 
tukionya; na tukizidi, kama tuonavyo siku ile ina- 
karibia. 

Kwani wakosao kasidi baada ya kupewa kuijua 26 
kweli, haikusalia kwao tena thabihu kwa thambi, illa 27 
kutazamia kwa hofu hukumu, na moto wa uwivu 
utakaowala waasio. 

Asiyeifuata torati ya Musa, pasipo huruma, chini ya 28 
mashahidi wawili ao watatu, alikufa. Wathanije zayidi 29 
amestahili athabu, aliyemkanyaga chini Mwana wa 
Muungu, aliyeiona si kitu damu ya agano aliyotakasiwa, 
akamfanyia jeuri Roho ya neema? Kwani twamjua 30 
aliyenena, Kisasi ni changu, mimi nitalipa, anena 
Bwana; na tena, Bwana awahukumu watu wake. Ndilo 31 
la hofu kuanguka mkononi mwake Muungu aliye hayı. 

Lakini kumbukeni siku za kwanza mlipotiwa nuru, 32 
mkastahimili shidda nyingi ya kuuma; ndipo, mlipota- 33 
zamiwa kwa mashutumu na mateso; na ndipo, mkisha- 
rikiana nao waliotendewa haya. Kwani mmewahuru- 34 
mia waliofungwa, mkavumilia kwa furaha kunyang’a- 
nywa mali zenu, mkijua mnazo zilizo zenu zenyi asili 
bora katika mbingu zisizokoma. 

Msitupie mbali kuthubutu kwenu, kuliko thawabu 35 
kuu. Mwahitaji uvumilivu, illi, mkifanya alipendalo 36 
Muungu, mpate ahadi. Kwani bado kama kidogo, 37 
naye ajaye atakuja, wala hatakawia. Mwenyi haki 38 
ataishi kwa imani: illa atakayerudi, moyo wangu 
haupendezewi naye. Sisi si wa kurudi kwa kupotea, 39 
illa wa imam tupate uzima. 

IMANI ndiyo tegemeo lao yaliyotumainiwa, ithubuti- 11 
shayo mambo yasiyoonekana. Katika hiyo wakashu- 2 
hudiwa wazee, 

Kwa imani twajua kama ulimwengu ulifanyika na 3 
neno la Muungu, hatta tuyaonayo hayakuwa kwa vitu 
vilivyoonekana. 

Kwa imani Habil alimtolea Muungu thabihu bora 4 
kuliko Kain, kwa hiyo akashuhudiwa kuwa na haki, 
Muungu akizishuhudia sadaka zake: kwa hiyo tena 
hatta akiisha kufa hunena. 

Kwa imani Enok amepewa asione kufa; wala haku- 5 


350 WAEBRANIA, YI. 


onekana, kwa sababu ametwaliwa na Muungu: kwani 
mbele ya kutwaliwa alishuhudiwa amempendeza Muu- 
6 ngu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza: kwani 
sharti amjiaye Muungu aamini ya kwamba yupo, naye 
awapaye thawabu wamtakao. 
7 Kwa imani Nuhu akipewa habari ya mambo yasiyo- 
onekana bado, akihatharishwa, akatengeneza safina kwa 
wokovu wa nyumba yake. Kwa hiyo akaiamua dunia, 
akapata kuirithi haki iliyo kwa imani. 
8 Kwa imani Ibrahimu akiitwa aende mahali atakapo- 
papata kwa urithi, akasikia, akatoka, asipojua aendako. 
9 Kwa imani akakaa katika inchi ya ahadi kama uge- 
nini, akikaa katika hema pamoja na Isaak na Yakob, 

10 warithi pamoja naye ya ahadi ileile: kwani akataza; 
mia mji mwenyi misinji, aujengaye naye aufanyaye 
Muungu. 

ll Kwa imani naye Sara akapata nguvu azae mzao, 
akazaa wakati wa umri ulipopita, akiwa amemwona 

12 amini aliyeahidi. Hivi katika mmoja, naye kama ame- 
kufa, wakapata kuwa kama nyota za mbinguni kwa 
kuwa wengi, na kama mchanga ulioko ukingoni mwa 
bahari usiohesabika. 

13 Hawa wote wakafa katika imani, hawakuzipokea 
ahadi, lakini wakiziona mbali, wakizisadiki wakasalimia, 
wakaungama kama walikuwa katika inchi wageni na 

l4 wasafiri. Kwani wanenao haya waonyesha kama wata- 

15 futa inchi yao. Na kama wangaliifikiria waliyotoka 

16 walikuwa na nafasi ya kurudi. Sasa wataka iliyo bora, 
ndiyo ya mbinguni. Hivi Muungu haoni haya kuitwa 
Muungu wao: kwani amewatengenezea mji. 

17 Kwa imani Ibrahimu akamtoa Isaak, alipojaribiwa : 

18 mzao wa pekee akatolewa naye aliyezipokea ahadi; ali- 

19 yenenwa, Katika Isaak uzao wako utaitwa: akihesabu 
kama kuwafufua wafu Muungu awezaye; kama alivyo- 
mpokea kwa mfano. 

20 Kwa imani Isaak akawabarikia Nolla na Esau, kwa 
mambo yatakayokuwa. 

2l Kwa imani Yakobo katika kufa akambariki killa 
mwana wa Yusuf, akaabudu juu ya ncha ya gongo lake. 

22. Kwa imani Yusuf, akifariki, akakumbusha kutoka 
kwao waana wa Israeli; akaiamria mifupa yake. 

23 Kwa imani Musa, akizaliwa, akafichwa miezi mitatu 





WAEBRANIA, XII. 351 


na wazee wake, kwa sababu wakamwona mtoto mzuri; 
wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa, 24 
akiwa mzima, akakataa kunenwa mwana wa binti Fa- 
rao; akichagua kupatwa na mabaya pamoja na watu 29 
wa Muungu kuliko kuwa na raha ipitayo ya thambi; 
akiona mali ya kupita hazina za Misri ndiyo shutumu 26 
yake Masiya : kwani akaiangalia thawabu. Kwa imani 27 
akaacha Misri, asipoogopa hasira ya mfalme: kwani 
kama aonaye yasiyoonekana hakugeuka. Kwa imani 28 
akafanya Pasaka, na kunyunyiza damu, awauaye waza- 
liwa wa kwanza asiwaguse. Kwa imani wakapita 29 
Bahari ya Sham kama pakavuni: Wamisri wakishika 
kujaribu wakatoswa. 

Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka, zilipozungu- 30 
kwa siku saba. Kwa imani Rahab kahaba hakupotea 31 
pamoja nao wasioamini, akiwa amewakaribisha wapele- 
lezi kwa amani. i 

Ninene nini tena? Wakati haungenitosha kuwaandika 32 
Gideon na Barak, Samson na Yeftha, Daud na Samwil na 
manabii: ndio walio kwa imani wakashinda ufalme, 33 
wakafanya haki, wakapata ahadi, wakaziba makanwa ya 
simba, wakazimia nguvu za moto, wakakimbia ukali wa 34 
upanga, wakapata nguvu wakiwa thaifu, wakawa hodari 
katika vita, wakakimbiza majeshi ya wageni. Waa- 35 
naake wakapokea wakifufuka wafu wao. 

Wangine wakapigwa hatta kufa, wasipokubali uko- 
mbozi, wapate ufufuo ulio bora. Wangine wakajaribiwa 36 
kwa thihaka na mijeledi, hatta na mafungo na kutiwa 
gerezani ; walitupiwa mawe, walikatwa kwa mismeno, 37 
walishawishwa, wakafa wakiuawa kwa upanga; wali- 
potea wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi; wa- 
kiachwa, wakiteswa, wakitendewa vibaya (dunia isio- 38 
wastahili), wakizunguka katika majangwa na katika 
milima, na mapaango na mashimo ya inchi. 

Hawa wote walioshuhudiwa kwa imani hawakuchukua 39 
ahadi, Muungu akituonea sisi iliyo bora, wasipate pasipo- 40 
kuwako sisi kukamilika. 

BASSI tena na sisi, tukiwa tumezungukwa na wingu 12 
kama hili la mashahidi, tuweke killa kizito, na thambi 
iliyoambatana nasi ; kwa kustahimili tuende mbio shi- 
ndano tulilo nalo, tukimwangalia mkuu wa imani na 2 
mtimiza, Isa, aliyestahimili msalaba kwa furaha iliyo 












352 WAEBRANIA, XII. 


mbele yake, akiitbarau aibu, akaketi mkono wa kuume 
3 wa kiti cha Muungu. Mkumbukeni sana aliyestahimili 
makatazo haya yao wakosao, msichoke wala msilegeef 
mioyoni mwenu. 
4 Hamjapigana hatta damu, mkishindana na thambi: 
9 nanyi mmesahau kuonya, kusema nanyi kama na waana, 
Mwanangu, usitharau kurudi kwa Bwana, wala usizimie 
6 ukikemewa naye; kwani Bwana ampendaye ndiye amru- 
7 diye, naye ampiga killa mwana amkubaliye. Mkista- 4 
himili kurudika, Muungu awatendea kama waana; 
8 kwani mwana gani yule, baba asiyemrudi ? Mkiwa pa- 
sipo kurudika, walikosharikiana wote, wa haramu ninyi, 
9 wala si waana. Hatta na sisi tulikuwa na baba za mwi-§ 
lini walioturudi, tukawasikiliza : si zayidi sana tumtii 
10 Baba wa roho, tukaishi? Hawa siku chache walivyo- 
penda wameturudi: huyu ilivyopasa, illi tupate haki 
11 yake. Kurudika kwote wakati wake hakuonekani kuwa 
na furaha, illa uzito: baadaye hutua matunda yenyi 
amani ya haki kwao waliozeezwa. 
12 Kwa hiyo nyosheni mikono iliyoangika, na magote 
13 yaliyolegea; mkafanye njia za kunyoka kwa miguu 
yenu, ishangaayo isipotee, illa afathali ipone. 
14 Fuateni amani kwa wote, na utakatifu, pasipo huo 
15 hapana atakayemwona Bwana: mkiangalia mtu asipu- 
nguke katika neema ya Muungu, shina la uchungu 
lisichupuke kwenu liwasumbue, na kwa hilo wengi wa- 
16 tiwe uchafu. Mtu asiwe mwasharati, wala mnajisi, 
kama Esau, aliyebadili urithi wake kwa chakula kimoja. 
17 Kwani mwajua kama baadaye alipotaka kuurithi mba- 
raka akakatazwa, wala nafasi ya kutubu hakuiona, hatta 
akiitafuta sana kwa machozi. 
18 Kwani hamkuja kwa mlima wa kupapaswa, -— 
19 na moto, na tháruba na giza na tufanu, na kulia paanda, 
na sauti ya maneno; hatta wale walioisikia wakataka 
20 neno lisiwajie tena: kwani hawakuchukuliana na agano, 
Hatta nyama akiugusa mlima, atupiwe mawe hatta 
21 kufa, ao achomeke na mkuke; nayo yaliyoonekana ya 
kuogofya, hatta Musa akanena, Nimeshikwa na hofu na 
tetemeko. e 
22 Lakini mmekuja kwa mlima Sayuni, na mji wa Mu- 
ungu aliye hayi, Yerusalemi wa mbinguni, na malaika 
23 elfu nyingi, na kusanyiko kuu na kanisa lao wazaliwa 


WAEBRANIA, XIII. 3993 


wa kwanza, walioandikwa mbinguni, na Muungu mhu- 
kumu wote, na roho zao wenyi haki waliokamilika, na 24 
mleta agano jipya, Isa,na damu ya kunyunyizwa, inenayo 
mema kuliko ile ya Habil. 

Angalieni msikatae anenaye. Kwani hawa wasipoo- 25 
koka waliomkataa aliyetoa wosia wake juu ya inchi, za- 
yidi sana sisi tukimgeukia aliye mbinguni: sauti yake 26 
ikitetemesha inchi wakati ule: sasa ameahidi, akinena, 
Marra moja tena tu natetemesha si inchi peke yake, illa 
na uwingu. Kunena marra moja tu, kuonyesha ondoleo 27 
lao yatetemeshwayo, kama yaliyofanyika, yasiyoteteme- 
shwa yakae. 

Kwa hiyo, tukipokea ufalme usiotetemeshwa, tuwe na 28 
neema, tumtumikie Muungu kumpendeza kwa haya na 
hofu. Kwani Muungu wetu moto ulao. 29 

UPENDANO ukae. (2) Kukaribisha wageni msisa- 13 
hau : kwani kwa hiyo wangine wasipojua wamekaribisha 
malaika. 

"Mwakumbuke waliofungwa, kama mmefungwa pa- 3 
moja nao; nao wanaothulumiwa, kama wenyewe katika 
mwili. 

Ndoa inayo heshima kwa wote, na malalosafi: waasha- 4 
rati na wazini Muungu atawahukumu. 

Pasipo kupenda fetha desturi zenu; yakiwatosha 5 
mliyo nayo : kwani ndiye aliyesema, Sikomi mimi kwa- 
ko, wala sitakuacha. Hatta twathubutu kusema, Mu- 6 
ungu ndiye anisayidiaye, wala sitaogopa wanifanyieje 
watu. 

'Mwakumbuke walio juu yenu, waliowaambia neno 7 
la Muungu ; mkiangalia mwisho wa mazumgumzo yao, 
ifuateni imani. Isa Masiya jana na leo mmoja, na hatta 8 
milele. Msichukuliwe na elimu zisizo moja na ngeni: 9 
ndilo jema moyo ukiwa imara kwa neema, wala si kwa 
vyakula, visivyowafaa waliokwenda navyo. Tunayo 10 
mathbahu, katika hiyo hawana uwezo wa kula waabuduo 
katika hema. Kwani nyama, damu zao zikichukuliwa 11 
kwa ajili ya thambi katika patakatifu na mkohani 
mkuu, miili yao huteketezwa 'nje ya kituo. Hivi na 12 
Isa, awatakase watu kwa damu yake yeye, akaumwa 
nje ya mlango. Bassi, tuende 'nje kwake, 'nje ya kituo, 13 
tukichukua shutumu lake: kwani hapa hatunao mji uka- 14 
ao, lakini twautazamia ujao. Kwa huyo tutoe siku- 15 



















354 YAKOBO, 1. 


zote thabihu ya sifa kwa Muungu, ndiyo tunda la mido: 
mo; tukiungama jina lake. 
16 Kutenda vema na kushariki msisahau: kwani kwa 
thabihu kama hizo Muungu hupendezewa. 
17 ?MẸwafuate walio juu yenu, mkatii: kwani wakesha 
kwa ajili ya maisha yenu kama watakaotoa hesabu ; wai- 
fanye kwa furaha, wala si wakiugua : kwani ndiyo ha- 
sara yenu. | 
18 Mtuombee sisi: kwani twaamini kama tunao moyo 
19 mwema katika yote, tukitaka kuongea vema. Nazidi 
kuwasihi kufanya hivi, nirudishwe kwenu upesi. - $ 
20 Muungu wa amani, aliyeleta tena katika wafu Mchu- 
nga wa kondoo aliye mkuu, katika damu ya agano la mi- 
21 lele, Bwana wetu Isa, awafanyizie kwa killa tendo jend 
mlifanye alipendalo, akitenda mwenu lipendezalo mbele 
yake kwa Isa Masiya: asifiwe milele na milele. Amina. 
22% Nawasihi, ndugu, °mvumilie neno la kuonya : kwani 
23 na kwa machache nimewaandikia. Jueni kama ndugu 
yetu Timoteo amefunguliwa. Pamoja naye, akija upesi, 
24 nitawaona. Salimieni wote walio juu yenu, nao wata- 
25 katifu wote. Wawasalimia walio wa Italia. Neema 
kwenu nyote. Amina. 


WARAKA WAKE 


YAKOBO. 


) 





WA —————————— 


1 YAKOBO, mtumwa wa Muungu na wa Bwana Is: 
Masiya, kwa kabila thenashara waliotawanyika : Salaa- 
2 mu. Ndugu zangu, ihesabuni pia kwa furaha mkipatwa 
3 na majaribu menginemengine, mkajue kama kujaribiw 
4 imani yenu ‘hufanya saburi. Mkaache saburi kazi yake 
itimie, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu, msipu- 
5 nguke kabisa. Mtu wenu akihitajia hekima, amtake 
Muungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hanenei, 
6 naye atapewa. Illa atake katika imani, asibadilibadili. 
Kwani abadiliye amefanana na wimbi la baharini, lichu- 
7 kuliwalo na upepo likatupwa. Wala mtu yule asithani 


YAKOBO, H. 359 


atapewa neno na Bwana. Mtu mwenyi nia mbili hute- 8 
temeka katika njia zake zote. 

Ndugu asiye na cheo afurahi kwani ametukuzwa, na 9 
mtajiri kwani ameshushwa : kwa sababu kama ua la 10 
majani atapita. Kwani jua likitoka likichomoza huka- 11 
usha na majani; ua lake huanguka na uzuri wa umbo 
lake umepotea : vivi mtajiri atanyauka katika njia zake. 
Amebarikiwa aliyestahimili jaribu: kwani akiisha ku- 12 
jaribiwa, atapewa taji ya uzima, Bwana aliyowaahidia 
wampendao. 

Mtu asiseme akijaribiwa, Ninajaribiwa na Muungu : 13 
kwani Muungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala ha- 
mjaribu mtu: lakini killa mtu hujaribiwa akivutwa 14 
na tamaa yake yee, akashawishwa. Halafu tamaa, iki- 15 
zaa, huzaa thambi: na thambi, ikimalizwa, huzaa kufa. 

Msikose, ndugu zangu niwapendao. Killa kutoa 3$ 
kwema, na killa kilichotolewa kikamilifu, hutoka juu, 
kinashuka katika Baba wa nuru, asiye na kubadili wala 
kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake tumezaliwa 18 
naye kwa neno la kweli, tuwe kama malimbuko ya 
viumbe vyake. Kwa hiyo, ndugu zangu niwapendao, 19 
killa mtu awe mpesi kusikia, wala si mpesi kunena, si 
mpesi kuona hasira: kwani hasira ya mwana Adamu 20 
haitendi haki ya Muungu. 'Mwekee mbali uchafu 21 
wote wa kuzidi kusikofaa, mkapokee kwa upole neno 
lililopandika, liwezalo kuwaokoa roho. 

Mlitende neno, wala msisikie tu, mkijidanganya 22 
mioyo. Mtu akilisikia neno wala halitendi, ndiye kama 23 
mtu akijiona uso wake wa mwilini katika kioo: kwani 24 
hujiona, huenda zake, husahau marra moja mtu gani 
aliyekuwa. Lakini aliyetazama katika sheria kamilifu 25 
ya kuwa huru, akadumu, wala si msikia msahaulifu, 
lakini mtenda kazi, mtu yule atabarikiwa kazini mwake. 
Mtu wa kwenu akionekana kuwa mcha Muungu, wala 26 
hauzuii ulimi wake, akijidanganya moyo, dini yake huyu 
haifai. Dini iliyo safi wala haina taka mbele yake 27 
Muungu na Baba, ndiyo kuwaangalia wasio na baba na 
waliofiwa na mume katika mateso yao, na kujilinda 
asiwe na mawaa katika dunia. 

NDUGU zangu, msiwe na imani yake Bwana wetu 
Isa Masiya wa utukufu kwa kuwafathilia watu. Kwani 
akija katika sunagogi lenu mtu mwenyi pete la thahabu 


> 


































356 YAKORO, I1 


3 na mavazi manyonge; mkamfathilia avaaye vizuri, 
mkamwambia, Kae hapa katika mahali pema; mka- 
mwambia maskini, Simama huku, ao kae hapa miguuni 

4 pangu; hammekuwa wenyi hawa kwa ndani, na waa- 

5 muzi wa fikara zisizo njema? Sikilizeni, ndugu niwa- 
pendao. Muungu hakuwachagua maskini wa duniani 
matajiri katika imani, na warithi wa ufalme aliowaahidia 

6 wampendao? Illa ninyi mmewatharau masikini. Ma- 
tajiri hawawaonei? hawawavuti katika viti vya huku- 

z mu? hawalinenm vibaya jina lile zuri mliloitiwa? Mki- 
timia sheria ya kifaume, ilivyoandikwa, Umpende jirani 

9 yako kama moyo wako, mwatenda vema. Lakini mki- 
wafathilia watu, mmetenda thambi, mkathubutika na 

10 sheria kama wakosao. Atakayeshika sheria yote, aki- 
11 kosa katika moja, amekosa katika yote. Kwani aliye- 
` sema, Usizini, akasema tena, Usiue. Bassi kama huku- 
zini, illa umeua, umekosa sheria. 
12 Semeni ninyi katendeni kama watakaohukumiwa 
13 kwa sheria ya kiungwana. Kwani atapata hukumu 
pasipo rehema asiyehurumia: na rehema hufurahi juu 
14 ya hukumu. Yafaa nini, ndugu zangu, mtu akisema 
anayo imani, wala hana matendo? Imani yatosha 
15 kumwokoa? Ndugu mume ao mke akiwa utupu, aki- 
16 punguka chakula cha killa siku, mmoja wenu akiwaa- 
mbia, Enendeni katika amani, mpate moto na kushiba, 
wallakini hawapi vitu mwili uvihitajivyo, yafaa nini? 
17 Hivi na imani, isipokuwa na matendo imekufa, ikiwa 
18 peke yake. Illa mtu aseme, Wewe unayo imani, nami 
ninayo matendo: nionyeshe imani yako pasipo matendo 
yako, nami nitakuonyesha imani yangu kwa matendo 
yangu. 
19 Wasadiki ya Muungu kuwa mmoja; watenda vema: 
20 mashetani tena wasadiki, wanatetemeka. Illa wapenda 
kujua, mtu thaifu, kama imani pasipo matendo imekufa? 
2l Baba wetu Ibrahimu hakupata kuwa na haki kwa 
matendo, alipomtoa Isaak mwanawe juu ya mathbahu? 

22 Huoni ginsi ilivyotenda imani pamoja na matendo yake, 

23 na kwa matendo imani imekamilika? Maandiko yaka-4 
timizwa yaliyonena, Ibrahimu akamwamini Muungu,j. 
akahesabikiwa kwa haki, akaitwa rafiki ya Muungu. 

24 Mwaona mtu alivyofanyika kuwa na haki kwa matendo, 

25 wala si kwa imani tu. Naye Rahab kahaba hakufa- 

l 


TYAROBO, IV. ~ 857 


nyika kuwa na haki kwa matendo, alipowakaribisha 
wajumbe akawapeleka njia ngine? Kwani kama mwili 26 
pasipo roho umekufa, hivi na imani pasipo matendo 
imekufa. 

MSIWE waalimu wengi, ndugu zangu, mkijua kama 3 
tutapata hukumu ya kuzidi. Kwani katika mambo 2 
. mengi twachukiza wote. Mtu asiyekosa kwa maneno 
ndiye mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wote. 
Angalie, twawatia frasi hatamu kanwani watutii, tuki- 3 
wageuza mwili wote. Angalia tena, merikebu, zilizo 4 
kubwa sana, zikichukuliwa na pepo kali, hugeukageuka 
na msukani mdogo sana, apendako mshiki. Hivi ulimi 5 
ni kiungo kidogo, hujisifu makuu. 

Angalia jambo lipi kubwa moto mdogo huwasha. 
Na ulimi moto, ulimwengu wa uovu. Ulimi hivi 6 
katika viungo vyetu, hatta kuharibu mwili wote: hu- 
washa taratibu ya ulimwengu, hukawashwa na jehan- 
num. Kwani killa namna ya nyama, ya ndege, ya 7 
nyoka, ya vitu vya baharini, inafugika na imefugika na . 
waana Adamu: illa ulimi hawezi mtu kuufuga, uovu 8- 
usio na taratibu, umejaa sumu ya kufisha. Twamba- 9 
rikia nao Muungu na Baba; twawalaani nao watu, 
waliofanyika kwa mfano wa Muungu. Katika kanwa 10 
moja hutoka kubariki na kulaani. Ndugu zangu, haya 
hayakupasa kuwa. Chemchemi hutoa pahali pamoja 11 
maji matamu na machungu? Mtini, ndugu zangu, 12 
huweza kutoa mazetuni, ao mzabibu tini? Wala 
chemchemi haiwezi kuyatoa na maji ya chumvi nayo 
yaliyo matamu. 

Nani aliye na akili na mwenyi maarifa kwenu? 13 
Aonyeshe katika mwenendo mwema matendo yake kwa 
upole wa hekima. Lakini mkiwa na hasidi chungu na 14 
ugomvi moyoni mwenu, msijisifu, wala msiseme uwongo 
juu ya kweli. Hekima hii siyo iliyoshuka katika juu, 15 
ilakini ni ya dunia, ya tamaa, ya shetani. Kwani 16 
uwivu uwapo na ugomvi, huko kuchafuka na killa tendo 
baya. Dakini hekima ishukayo katika juu kwanza 17 
safi, tena ya amani, nyanana, iliyosihiwa upesi, imejaa 
rehema na mazao mema, pasipo hawa, pasipo unafiki. 
Nalo zao la haki hupandwa katika amani nao wafanyao 18 
amani. 


KUTOKA wapi vita na mapigano kwenu? Sihuko, 4 











398 YAKOBO, V. 


katika tamaa zenu zinazopigana katika viungo vyenu? 

2 Mwatamani, wala hamna: mwaua, mkitaka, wala ha- 
mpati: mwafanya vita, mkipigana : wala hamna, kwa 

ə sababu hamwombi: mwaomba, wala hampewi, kwa 
sababu mwakosa katika kuomba, mtumie kwa tamaa 

4 zenu. Enyi wazini, hamjui kama urafiki wake dunia ni 
wadui wake Muungu? Killa atakaye kuwa rafiki yake 

9 dunia ni adui yake Muungu. Mwathani kama maa- 
ndiko husema burre, Roho ikaamo mwetu hutamani kwa 

6 hasidi? Lakini huzidi kutoa neema. Kwa hiyo huse- 
ma, Muungu huwazuia wenyi kiburi, huwapa neema 
wanenyekevu. 

7 Mtini Muungu. Mpigane na shetani, naye ataki- 

8 mbia. Mkaribuni Muungu, naye atawakaribia ninyi. 
Takaseni mikono, enyi wenyi thambi; safisheni mioyo, 

9 wenyi nia mbili. Mteswe, mhuzunike, mlie, macheko 
yenu yageuke kuwa malio, na furaha kuwa hamu. 

1? Mjithili machoni pake Bwana, naye atawainua. Msi- 
neneane vibaya, ndugu. Amneneaye vibaya ndugu, 
amhukumuye ndugu, huinenea vibaya sheria, huihuku- 
mu sheria. Lakini ukiihukumu sheria, wewe si mtenda 

12 sheria, illa mhukumu. Yuko mmoja atoaye sheria, awe- 
zaye kuokoa na kuharibu: nani wewe umhukumuye 
mgine? 

13 Gissi gani, ninyi msemao, Leo ao kesho tutakwenda 
hatta mji fullani, tutakaa humo mwaka, tukinunua na 

14 kuza, tukapate fayida: mkiwa hamjui nini kesho? 
Kwani nini maisha yenn? Ni umande uonekanao kita- f 

15 mbo, baadaye hutoweka. Mahali pa kusema, Bwana 

16 akipenda, tutaishi, tutafanya hivi ao hivi. Lakini sasa 
mwafurahi katika kujisifu kwenu: furaba hii yote si 

17 njema. Kwa hiyo kwake ajuaye kutenda mema wala 
hatendi, kwake thambi. | 

5 GINSI gani, matajiri? Lieni, mkaomboleze, kwa 

2 misiba itakaycwapata. Mali zenu zimeharibika, na 

3 mavazi yenu yameliwa. Thahabu yenu na fetha zime- 
haribika; na kutu yao itawashuhudia, itawala nyama 
kama ingalikuwa moto. Mmekusanya fetha chungu 

4 chungu kwa siku za mwisho. Angalieni, ijara yao wa- 
kulima, walioyavuna mashamba yenu, msiyoitolea kwa 
hila, inalia: malio yao waliovuna yameingia masikioni 

5 mwake Bwana wa Sabaoth. Mmefanya fahari katika 





YAKOBO, V. 359 


dunia; hamkujizuia; mmejilisha moyo, kama siku 
kuchinja. Mmehukumia mkamua mwenyi haki; ea 6 
waasi. 

Mstahimili, ndugu, hatta kuja kwake Bwana. Anga- 7 
lieni, mkulima hungoja mazao ya thamani ya inchi, 
hustahimili sana, hatta kupokea mvua na ya kwanza 
na ya mwisho. Nanyi mstahimili; 'mweke imara 8 
mioye yenu: kwani kuja kwake Bwana kunakaribia, 

Msikasirike ninyi kwa ninyi, ndugu, msihukumiwe: 9 
angalieni, mwamuzi yupo mlangoni. Twaeni kwa 10 
mfano wa kuteswa, ndugu zangu, na kustahimili, mana- 
bii walionena kwa jina la Bwana. Twawaona wa heri 11 
waliodumu. Mmesikia uvumilivu wa Ayub, mmeuona 
mwisho wa Bwana, kama Bwana mwenyi huruma nyi- 
ngi na msikitikifu. 

Illa juu yote, ndugu zangu, msiape, wala kwa mbingu, 12 
wala kwa inchi, wala kwa kiapo kingine cho chote: 
lakini ndio yenu ndio, na sio, sio; msianguke katika 
kuhukumiwa. 

Mtu wa kwenu ameteswa? aombe. Mtu amefura- 13 
hiwa? aimbe zaburi. Mtu wa kwenu akiwa hawezi, 14 
awaite wazee wa kanisa; wakamwombee, wakimtia ma- 
futa kwa jina lake Bwana: na kuomba kwa imani 15 
kutamwokoa mgonjwa, naye Bwana atamwinua; na 
kama ametenda thambi atasamehewa. 

Ungameni makosa ninyi kwaninyi, mkaombeane, mpate 16 
kupona. Kufaa sana kuomba kwake mwenyi haki kwa 
bidii. Eliya alikuwa mtu aliyesumbuka kama sisi; akio- 17 
mba akaomba mvua isinye ; wala mvua haikunya j Juu ya 
inchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Akaomba 18 
tena, mbingu zikatoa mvua, inchi ikazaa matunda yake. 

Ndugu, mmojawapo wenu akikosa katika kweli, mtu 19 
akimwongoa, ajue kama amwongoaye mwenyi thambi 20 
katika makosa ya njia yake, ataokoa roho katika kufa, 
atasetiri wingi wa thambi. 


( "360 ) 


WARAKA WA KWANZA 


WA 


PETRO. 


1 PETRO, mtume wa Isa Masiya, kwa wateule wa uta 
wanyiko wakaao katika Ponto, Galatia, Kappadokia, 
2 Asia, na Bithunia, kwa kujua mbele Muungu Baba, 
katika utakaso wa Roho, kwa kutii na kunyunyizwa 
damu yake Isa Masiya: Neema kwenu na amani izidi. 
9 Mbarikiwa Muungu na Baba wa Bwana wetu Isa 
Masiya, aliyetuzaa marra ya pili kwa rehema yake nyi- 
ngi katika tumaini lenyi uzima kwa ajili ya ufufuo 
4 wake Isa Masiya katika wafu, kwa urithi usioharibika, 
usiotiwa uchafu, usiokauka, mliotunziwa ninyi mbi- 
9 nguni, mnaolindwa na nguvu za Muungu katika imani, 
kwa wokovu, ulio tayari ufunuke wakati wa mwisho: 
6 mnaofurahia, ikiwa kidogo, kama imewapasa, mmehu- 
7 zunishwa kwa majaribu manginemangine, ujaribu wa 
imani yenu, iliyo na thamani kuu kuliko thahabu ipo- 
teayo, ikiwa hujaribiwa kwa moto, uonekane kwa sifa 
na utukufu na heshima, katika kufunuka Isa Masiya : 
8 msipomwona mmpendaye ; naye hatta sasa hammwoni; 
mkimwamini, mwafurahi kwa furaha isiyonenwa na 
9 iliyotukuzwa : mkipokea mwisho wa imani yenu, wo- 
10 kovu wa maisha. Kwa mambo ya wokovu huu waka- 
tafuta, wakapekua manabii waliotoa unabii wa neema 
ll iliyo kwenu: wakitafuta wakati upi na wakati gani 
Roho ya Masiya iliyomo mwao ionyeshao, ikishuhudia 
mbele mateso yake Masiya na baadaye utukufu wake: 
12 waliofunuliwa kama si kwao wenyewe, illa kwetu, wa- 
nangojea haya, yaliyohubiriwa sasa kwenu nao waliowa- 
hubiria anjili kwa Roho Mtakatifu aliyepelekwa katika 
mbinguni; katika haya nao malaika wataka kuchu- 
ngulia. 
13 Kwa hiyo fungeni viuno vya akili zenu, mkiwa na 
kiasi mkatumaini hatta mwisho kwa neema mliyoletewa 


I. PETRO, II. 361 


kwa ufunuo wake Isa Masiya; kama watoto wasikiao, l4 
msipozifuata tamaa za kwanza za ujinga wenu : lakini 15 
awaitaye alivyo mtakatifu, "mwe na ninyi watakatifu 
katika mazumgumzo yote: kama ilivyoandikwa, "Mwe 16 
watakatifu ; kwani mimi mtakatifu. 

Nanyi mkimwitia Baba, ahukumuye pasipo kua- 17 
ngalia cheo, kwa kazi yake killa mtu, ongeeni katika 
hofu wakati wenu wa kukaa hapa: mkijua kama si kwa 18 
vitu viharibikavyo, kwa fetha ao thahabu, mmekombo- 
lewa katika maongeo yasiyofaa mliyoyapokea kwa baba 
zenu ; illa kwa damu ya thamani, kama ya mwana ko- 19 
ndoo pasipo ila pasipo mawaa, Masiya: aliyejuliwa 20 
mbele ya kuwekwa ulimwengu, akaonekana mwisho wa 
zamani kwa ajili yenu, mliomwaminia Muungu kwa 21 
yeye, aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu; hatta 
imani na tumaini lenu liwe kwa Muungu. 

Mkiwa mmesafisha maisha yenu kwa kuitii kweli 22 
kwa Roho, kwa upendano usio na hila, kwa mioyo safi 
mpendane kwa nguvu: mliozaliwa si kwa mbegu ziha- 28 
ribikazo, illa isiyoharibika, kwa neno hayi la Muungu, 
liishilo milele. Hivyo, Mwili wote kama majani, na 24 
killa utukufu wake kama ua la majani. Majani hu- 
kauka, na ua lake huanguka: Bwana anenalo laishi 25 


hatta milele. 


VIV VU 


Ndilo anenalo mliohubiriwa ninyi. 

BASSI mkiwekea mbali uovu wote na hila zote, na 2 
unafiki, na hasidi, na usingizio wote, kama vitoto vya 2 
leo myatamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, mpate 
kwa haya kukua kwa wokovu; kama mmeonja Bwana 3 
afaavyo. 

Mkimjia kama jiwe lililo hayi, lisilokubalika na 4 
watu, illa alilolichagua Muungu, lenyi thamani, nanyi 5 
kama mawe yaliyo hayi, mmejengwa, nyumba ya roho, 
ukohani mtakatifu, mtoao thabihu za roho, mliokubali- 
wa na Muungu kwa Isa Masiya. Kwa hiyo ndivyo 6 
ilivyo katika maandiko, Angalia, naweka katika Sayuni 
jiwe kuu la pembeni, teule, la thamani : naye amwami- 
niye hatatahayarika. Bassi kwenu mwaminiothamani: 7 
kwa wasiotii, Jiwe wasilolikubali waliojenga, hili lime- 
kuwa lililo juu pembeni, na, Jiwe la kujikwaa, na mwa- 8 
mba wa kuchukiza; wajikwaao katika neno, wasipotii: 
kwa hiyo nao wakawekwa. 


Q 


362 I. PETRO TMi 


9 Ninyi uzao mteule, ukoham wa kifaume, taifa taka- 
tifu, watu wa milki, hatta kuhubiri nguvu zake aliye- 
10 waita katika giza kwa nuru yake ya ajabu: walio kwa- 
nza si taifa, sasa taifa la Muungu : wasiorehemewa, sasa 
waliorehemewa. 
11 Wapenzi, nawasihi kama wageni na wasafiri, mwe- 
pukane na tamaa za mwili, zipiganazo na maisha; 
12 mkiwa na maongeo yaliyo mazuri kwa mataifa ; illi, 
kama walivyowanenea kama watenda vibaya, waki- 
yaona matendo yenu mema wamtukuze Muungu siku 
ya kuangaliwa. 
13. Mjitie chini ya killa kiumbe cha watu kama kwa 
14 Bwana: akiwa mfalme, kama aliye juu, wakiwa wa- 
kuu, kama waliopelekwa naye kufanya haki juu yao 
15 watendao vibaya, kwa sifa zao watendao vema. Kwani 
ndivyo apendavyo Muungu, mtendapo mema mfumbe 
16 kanwa la ujinga wa watu wasio na akili: kama huru, 
wasiotumia uhuru kwa kisetiri cha ubaya, akini kama 
17 watumwa wa Muungu. °Mwaheshimie wote. “Mwa- 
pende ndugu. 'Mmwogope Muungu. Mpeni mfalme 
heshima. 
18 Watumishi, "mwatii bwana kwa hofu wote; sio walio 
19 wema na wenyi upole tu, illa nao walio wakali. Kwani 
ndilo neema, mtu akivumilia kwa kumkumbuka Mu- 
20 ungu, akiteswa pasipo haki. Sifa gani kuvumilia mki- 
kosa mkapigwa? Lakini mkitenda vema mkateswa, 
mkivumilia, ndiyo neema kwa Muungu. 
2l Kwani kwa hiyo mmeitwa : kwamba na Masiya ali- 
vyoteswa kwa ajili yetu, akituachilia andiko, mfuate 
22 nyayo zake; asiyetenda thambi, wala hila haikuone- 
23 kana kanwani mwake : akishutumiwa hakushutumu te- 
na; akiteswa hakuogofya ; akajiwekea kwa yeye ahu- 
24 kumuye kwa haki: aliyezitweka thambi zetu mwe- 
nyewe katika mwili wake juu ya mti, illi sisi tukifa- 
riki kwa thambi, tuwe hayi kwa haki; kwa mapigo 
25 yake mmepona. Kwani mlikuwa kama kondoo walio- 
potea; lakini mmemrudia Mchunga na Askafu wa 
maisha yenu. 
3 HIVI na wake, wakiwatii waume wao; illi wasioia- 
mini neno, kwa mwenendo wa wake, pasipo neno, wa- 
2 fayidiwe, wakiangalia mwenendo wenu wa hofu na safi. 
3 Kupamba kwao kusiwe kwa 'nje, kusuka nyele na kuji- 





NAEENRO, ILI. 363 


tia thahabu na kuvaa mavazi; illa kwa ndani, mtu wa 4 
moyoni pasipoonekana, pasipoharibika, roho ya upole 
na tulivu, iliyo ya thamani kuu mbele ya Muungu. 
Kwani hivi na zamani, wake watakatifu waliomtu- 5 
mainia Muungu wakajipamba, wakiwatii waume wao: 
kama Sara alivyomsikiliza Ibrahimu, akimwita bwana: 6 
nanyi watoto wake, mkitenda vema, wala hamwogopi 
kwa woga wo wote. Hivi na waume, mkikaa nao kwa 7 
akili, mkiwagawanyia heshima kama chombo kike ki- 
sicho na nguvu, na kama warithio pamoja neema ya 
uzima; msizuiliwe katika kuomba kwenu. 

Mwisho, wote wa nia moja, waonao mamoja, wape- 8 
ndanao, wa rehema, wanenyekevu : wasiolipia uovu kwa 9 
uovu, 20 shutumu kwa shutumu ; illa mbali wabarikio; 
mkijua ndilo mwitialo, mrithi mbaraka. Kwani, Ata- 10 
kaye kupenda uzima na kuona siku njema, akomeshe 
ulimi wake katika uovu, na midomo yake isinene hila. 
Mgeuke katika uovu, mkafanye mema; tafuteni amani 11 
mkaifuate. Kwamba macho yake Bwana kwao wenyi 12 
haki, na masikio yake kwa kusihi kwao: uso wake 
Bwana juu yao watendao maovu. Nani atakayewa- 13 
thuru, mkiwa na uwivu kwa mema? Lakini mkiteswa 14 
kwa haki, m heri. Msiogope woga wao, wala msita- 
abike. Mkamfanye mtakatifu Bwana Muungu mioyoni 15 
mwenu. Tayari sikuzote kutoa sababu kwa killa awa- 
ulizaye neno la tumaini liliomo mwenu, lakini kwa 
upole na hofu: mkiwa na moyo mwema ; illi walivyo- 16 
wanenea kama watendao vibaya, watahayarike wastakio 
burre mwenendo wenu mwema katika Masiya. 

Afathali mkitenda vema, pendo la Muungu liki- 17 
penda, kuteswa, kuliko mkitenda vibaya: ya kuwa naye 18 
Masiya akateswa marra moja kwa thambi, Mwenyi haki 
kwa ajili yao wasio na haki, atulete kwa Muungu; 
akiuawa kwa mwili, akifufuka kwa roho; kwa hiyo aki- 19 
waendea roho walio mafungoni akahubiri, wasiotii kwa- 20 
nza, ulipongoja uvumilivu wa Muungu, siku za Nuhu, 
safina ikitengenezwa, katika ile wachache, ndio watu 
wanane, wakaokoka kwa maji. Mfano wake hiyo sasa 21 
atuokoa, ndiyo ubatizo; sio kuwekea mbali uchafu wa 
mwili, illa jibu la moyo mwema kwa Muungu, kwa 
ufufuo wake Isa Masiya; aliyoko mkono wa kuume wa 22 
Muungu, akienda mbinguni; wakiwekwa chini yake 
malaika na nguvu na uwezo. 


Q 2 


364 1. PETRO, Tia 


4 MASIYA akiteswa kwa ajili yetu kwa mwili, mjifa- 
nyie selaha kwa nia ileile; ya kuwa ateswaye katika 

2 mwili amekoma katika hanl ; asiishi kwa tamaa za 
watu, illa apendavyo Muungu, wakati uliosalia wa ka- 
tika mwili. 

8 Wakati uliopita watutosha kutenda kwa shauri la 


mataifa, kuenenda katika asharati, tamaa, kunywa mvi- | 


4 nyo, ulafi, ulevi, na ukafiri usio na sheria: wakiona vi- 


geni msiende nao katika kumwaga shari, wakiwanenea | 


9 vibaya : watakaotoa hesabu kwake aliye tayari kuwa- 

6 hukumu wahayi na wafu. Kwa hiyo na wafu wamehu- 
biriwa, wahukumiwe kwa watu katika mwili, wapate 
kuwa hayi kwa Muungu katika roho. 

7 Mwisho wa yote umekaribia : "mwe na kiasi, mkale- 


8 vuke kwa kuomba : juu yote mkiwa kwa bidii na upe- 


ndano kwenu ; kwani kupenda husetiri wingi wa tha- 
0 mbi: mkikaribishana pasipo kunung'unia. Killa mtu 
kama alivyopewa ukarimu, hivi mkiungojea ninyi kwa 
ninyi, kama mawakili wema wa neema zilizo nyingi za 


li Muungu. Mtu akinena, kama wosia wa Muungu; mtu ` 


akingojea, kama kwa uwezo alioruzukiwa na Muungu : 


illi kwa yote Muungu atukuzwe kwa Isa Masiya, aliye 


nao utukufu na uwezo hatta milele na milele. Amina. 
12 Wapenzi, msione vigeni moto wa kujaribia ulio 
13 kwenu, kama jambo geni limewapata. Lakini kama 
mkishariki katika kuteswa kwake Masiya, furahini, illi 
utukufu wake utakapofunuka, mfurahiwe tena kwa fu- 
14 raha kuu. Mkishutumiwa kwa neno lake Masiya, heri 
ninyi ; ya kuwa Roho ya utukufu na ya Muungu una- 
wakalia: kwa wale amenenwa unajisi, kwa ninyi ame- 
tukuzwa. 
15 Illa mtu wenu asiteswe kama muuaji, ao mwivi, ao 
16 mtenda vibaya, ao ajitiaye juu ya mambo ya watu. La- 
kini akiteswa kama Mmasihiya asione haya ; amtukuze 


17 Muungu kwa neno hili. Kwani ni wakati wa kwanza 


hukumu katika nyumba ya Muungu. Mwanzo ukiwa 
kwetu, mwisho gani wao wasioitii anjili ya Muungu? 
18 Mwenyi haki akiokoka kwa shidda, mnajisi na mkosaji 
19 ataorekana wapi? Hatta wateswao apendavyo Mu- 
ungu wa’mwekee maisha yao kama kwa muumba amini 
katika kutenda vema. 


5 NAWASIHI wazee walio kwenu mimi, niliye mzee | 


na shahidi wa mateso yake Masiya, na mshariki utukufu 


nA, aa AA 





JI. PETRO, I. 365 


utakaokuwa umefunuka: Chungeni kundi lake Muungu, 2 
mkisimamia, pasipo kulazimishwa, illa kwa moyo; wa- 
siotaka fayida ya aibu, illa kwa nia; wala si kama 3 
wajifanyao bwana za urithi, illa mkiwa namna kwa 
kundi. Hatta Mchunga mkuu atakapoonekana mpewe 4 
taji la utukufu isiyokauka. 

Hivi na vijana, "mwatii wazee. Ninyi kwa ninyi 5 
mtiiane wote, mkajifungie unenyekevu: akiwa Muungu 
Juu yao wenyi kiburi, wanenyekevu wapewa neema naye. 
Bassi mnenyekee chini ya mkono wa uwezo wa Muungu, 6 
awainue kwa wakati; mkimtupia taabu yenu yote, 7 
kwani yeye awatunzaye. 

Mlevuke, mkeshe: kwa sababu adui wenu shetani, 8 
kama simba angurumaye, hutembea, akitafuta ataka- 
yemla: simameni juu yake, imara katika imani, mkijua 9 
kama mateso yaleyale yametimika kwa ndugu zenu wa- 
hopo ulimwenguni. 

Muungu wa neema yote, aliyetuita kwa utukufu wake 10 
wa milele katika Masiya Isa, mkiisha kuteswa kidogo, 
atawatengeneza, atawategemeza, atawatia nguvu, ata- 
waweka vema. Utukufu kwake na uwezo hatta milele na 11 
milele. Amina. 

Kwa Silwano, kwenu ndugu aliye amini, kama nio- 12 
navyo, kwa machache nimewaandikia, nikionya, nikishu- 
hudia ndiyo neema ya kweli ya Muungu msimamapo. 

Lililo teule pamoja nanyi, katika Babeli, lawasalimia ; 13 
na Marko mwanangu. Msalimiane kwa busu la u- 14 
pendano. Amani kwenu nyote katika Masiya Isa. 

A mina. 


WARAKA WA PILI 


WA 


PETRO. 


SIMAN Petro, mtumwa na mtume wa Isa Masiya, 1 
kwao waliopata imani yenyi thamani moja na sisi, 
katika haki ya Muungu wetu na Mwokozi Isa Masiya: 

Q 3 


366 II. PETRO, I. 


2 Neema kwenu na amani ijae katika kumjua Muungu na 
Isa Bwana wetu. 

3 Kama uwezo wake wa Muungu utupavyo yote yaliyo 
kwa uzima na utawa, kwa kumjua aliyetuita kwa utu- 
4 kufu na wema; kwa hiyo tumepewa ahadi zilizo bora na 

za thamani; illi kwa hizo mpate kushariki sifa ya, 
Muungu, mkiokoka katika uharibifu uliopo duniani kwa 
5 tamaa. Na kwa hiyohiyo mkijitia kwa bidii yote, 
mkaongeze imani yenu kwa wema, na wema kwa maa- 
6 rifa, na , maarifa kwa kujizuia, na kujizuia kwa uvumi- 
7 livu, na uvumilivu kwa utawa, na utawa kwa kupenda‘ 
8 ndugu, na kupenda ndugu kwa upendano. Kwani 
mkiwa na haya mkazidi, yafanya si wavivu wala si wasio 
na matunda kwa maarifa ya Bwana wetu Isa Masiya. 
9 Mtu, pasipo haya, kipofu, haoni mbali, akisahau kuta- 
kasika katika thambi zake za zamani. 

10 Kwa hiyo, ndugu, afathali mfanye bidii kufanya imara 
wito wenu na uteule: mkitenda haya hamtajikwaa ka-1 

ll bisa; kwani hivi mtaruzukiwa sana kuingia katika 
ufalme wa milele wa Bwana wetu na Mwokozi Isa 
Masiya. 

12 Kwa hiyo nitaangalia niwakumbushe sikuzote mambo 
haya, mkiwa mmeyajua, mkawa imara katika kweli 

13 iliyopo.. Kwani naiona ya haki nikiwa mimi katika 

14 masikani hii, kuwaamsha katika kukumbusha, nikijua 
kama upesi nitaivua masikani yangu, kama Bwana wetu | 

15 Isa Masiya alivyonionyesha. Najitahidi kufanya wakati 
wote "mwe ninyi baada ya kufariki kwangu na ukumbu- 
ko uleule. 

16 Kwani hatukufuata hadithi zilizofanyika kwa hekima, 
tukiwajulisha ninyi nguvu na kuja kwake Bwana wetu 
Isa Masiya, lakini tumeona kwa macho yetu ukuu wake: 

17 kwani akipewa na Muungu Baba heshima na utukufu, 
akiletewa sauti katika utukufu ulio mkuu, Huyu ndiye” 

18 mwanangu nimpendaye, niliyependezewa naye. Na 
sauti hiyo sisi tukasikia imeletwa katika mbinguni, tu- 
kiwa pamoja naye katika mlima ulio mtakatifu. 

19 Tunalo na neno la unabii lililo imara; mwatenda 
vema mkiliangalia, kama fanusi ikimulika mahali pa 
uchafu, hatta mchana utakapomwangaza, na nyota ya 

20 assubui itazuka mioyoni mwenu. Mkijua kwanza hiyo, 
kama unabii wote wa andiko haupati kufasirika kwake 


ta n 





II. PETRO, II. 367 


tu. Kwani unabii haukuletwa zamani kwa mapenzi ya 21 


mtu: illa watu walio watakatifu wa Muungu wamenena 
wakichukuliwa na Roho Mtakatifu. 

WAKAWA na manabii wa uwongo katika watu, 
kama kwenu watakuwa waalimu wa uwongo, watakaoi- 
ngiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkania 
naye Bwana aliyewanunua, wakijiletea upotevu usioka- 
wia. Na wengi watafuata jeuri zao; kwaajili yao njia ya 
kweli itanenwa unajisi. Na katika kutamani watajipa- 
tia fayida kwenu kwa maneno yaliyotengenezwa: hukumu 
yao tangu zamani haikawii, wala upotevu wao hausinzii. 

Kwani Muungu asipowaachilia malaika waliokosa, 
lakini mafungoni mwa giza wakitiwa shimoni akawatoa 
walindwe kwa hukumu; wala ulimwengu wa kwanza 
hakuuachilia, lakini N uhu mhubiri haki wa nane aliye- 
mhifathi, akileta gharika juu ya ulimwengu wa wanajisi; 
na miji ya Sodoma na Gomora akiifanya majifu akahuku- 
mu kwa upotevu, ameiweka kwa dalili kwao watakaofa- 
nya unajisi; na Lut mwenyi haki, akisumbuka na mao- 
ngeo yao wasio na adabu katika jeuri, akamwokoa 
(kwani katika kutazama na kusikia, mtu wa haki akikaa 
kwao, siku kwa siku roho yake ya haki ikateswa na 
matendo yasiyo na sheria): Bwana amejua kuwaokoa 
watawa katika jaribu, na kuwaweka wathalimu wakia- 
thibiwa kwa siku ya hukumu. Nao wa kwanza wafuatao 
mwili katika tamaa ya ujusi, wakitharau ukuu: wasio 
na hofu, wajivunao, hawatetemeki wakiyanenea unajisi 
matukufu: ikiwa malaika, walio bora kwa uwezo na 
nguvu, hawawastaki kwa unajisi mbele ya Bwana. 
Hawa, kama nyama wasio na akili, walio kwa asili wa 
kutwaliwa na kupotezwa, katika yale wasiyoyajua wa- 
nena unajisi: katika upotevu wao watapotea, wakipata 
ujira wa uthalimu: walionao anasa kujivimbisha mchana; 
mawaa na aibu, wakijivimbisha katika madanganya yao, 
wakifanya karamu nanyi; wakiwa na macho yajaayo 
mazini, yasiyostarehe katika thambi; wakishawishi 
watu wasio imara; wakiwa na moyo uliozoea kutamani; 
waana wa laana, 'Wameacha njia iliyo sawa, wakapotea, 
wakifuata njia ya Balaam wa Bosor, aliyependa ujira wa 
thulumu, akategwa katika kukosa sheria : nyama isiyo- 
nena akisema kwa sauti ya mwana Adamu, akakataza 
wazimo wa nabii. 


2 


© 0O ā (e>) 


10 


l1 
12 
13 


14 


15 
16 


368 II. PETRO, III. 


17 Hawa visima pasimo maji, na mawingu yaliyofukuzwa 
na tufanu: wanaolindiwa weusi wa giza hatta milele. 
18 Kwani, wakinena makuu mno ya ubatili, wawashawishi 
kwa tamaa” za mwili, na jeuri, wale waliokitisibili kabisa 
19 katika kwao waongeao katika kukosa; wakiwaahidia 
kuwa huru, wakiwa wenyewe watumwa wa upotevu; 
20 kwani aliyeshindwa naye, huyu humtumikia. Kwani 
waliokimbia katika ujusi wa dunia kwa maarifa yake 
Bwana na Mwokozi Isa Masiya, wakinaswa tena waka- 
shindwa, hawa, ya mwisho yao yamekuwa mabaya 
21 kuliko ya kwanza. Kwani afathali hawangaliijua njia 
ya haki, kuliko walipojua kugeuka katika amri takatifu 

22 waliyopewa. Imewapata kwa methali ya kweli, Mbwa ` 
amerudi kwa matapiko yake, na nguruwe aliyeoshwa 
kwa kufingirika matopeni. 

3 WARAKA huu wa pili, wapenzi, sasa nawaandikia ; 

2 katika hizi nawaamsha akili safi kwa kukumbuka, mpate 
kukumbuka maneno yaliyonenwa zamani na manabii wa- 
takatifu, na amri ya mitume wake Bwana na Mwokozi: 

3 mkijua kwanza, ya kwamba siku za mwisho watakuja 
katika kufanya thihaka wenyi thihaka, waendao kwa 

4 tamaa zao wenyewe, wakinena, Iko wapi ahadi ya kuja 
kwake? kwani, tangu walipolala babu, yote yamekaa 
vivyo tangu mwanzo wa kuumba. 

5 Kwani kwa moyo hawajui kama mbingu zilikuwa za 
kale, na inchi katika maji kwa maji imesimama kwa 
neno la Muungu. Kwa hizo ulimwengu wa wakati ule, 
ukigharikiwa na maji, ukaharibika. Mbingu za sasa, 
na inchi, zimewekwa kwa neno lile, zikilindwa kwa 
moto, hatta siku ya hukumu na kupotezwa watu wa, 
thulumu. 

8 Hili moja, wapenzi, lisisahauliwe kwenu, ya kwamba 
siku moja kwa Bwana kama miaka elfu, na miaka elfu 
kama siku moja. Bwana hakawii kwa ahadi, kama 
wangine wahasibuvyo kukawia; illa mvumilivu kwetu, ` 
asipende watu wapotee, illa wote wafike kutubu. 

10 Siku ya Bwana itakuja kama mwivi usiku; katika 
ile mbingu zitapita zikienda kassi, na vitu vitalegea 
vikiungua, na inchi na matendo yaliyomo yatateketea. 

11 Bassi haya yote yakilegea, watu gani imetupasa tuwe 

12 sisi katika maongeo matakatifu na utawa, tukitazamia 
tukihimia kuwako siku ya Muungu, kwa ile mbingu 








PSV ONANA, I. 369 


zitalegea zikiwa na moto, na vitu vitayeyuka vikiungua. 

Twatazamia mbingu mpya na inchi mpya, kwa ahadi 13 
yake, ikaamo haki. 

Kwa hiyo, wapenzi, mkiy ratazamia haya, mkafanye 14 
bidii mwonekane naye, pasipo mawaa wala aibu, katika 
amani. Nao uvumilivu wa Bwana kwenu muhasibu 15 
kuwa wokovu; kama na ndugu yetu Paolo tumpendaye, 
kwa hekima aliy opewa, amewaandikia; kama na katika 16 
nyaraka zote, akiyanena haya. Katika hizi mangine 
yasiy ofahamiwa upesi; haya wasio na elimu na wasio 
imara huyapotoa, kama maandiko yaliyosalia, kwa upo- 
tevu wao wenyewe 

Bassi ninyi, wapenzi, mkijua mbele, mjilinde, msipate 17 
kuchukuliwa na kukosa kwao wasio na sheria, msia- 
nguke katika imara yenu. Illa mkue katika neema na 18 
kumjua Bwana wetu na Mwokozi Isa Masiya. Utukufu 
kwake na sasa na hatta siku za milele. Amina. 


WARAKA WA KWANZA 


WA 


YOHANA. 


YALIYOKUWA tangu mwanzo, tuliyoyasikia, tuli- 1 


yoyaona, macho yetu tuliyoyatazama, na mikono yetu 


tuliyoyapapasa, ya Neno la uzima (uzima ukaonekana, 2 
tukaona, tukashuhudu, tukahubiri kwenu, uzima wa 
milele ulio katika Baba, ukaonekana kwetu); tuliyo- 3 


yaona tukayasikia, twahubiri kwenu, nanyi mpate ku- 
sharikiana na sisi: na usharika wetu ni wake Baba, na 
wake Mwanawe Isa Masiya. Nasi twawaandikia haya, 4 
furaha yenu ijae. 

Ndizo habari tulizozisikia kwake, tunazowatolea, kama 5 
Muungu ndiye nuru, wala hapana giza kwake kabisa. 
Tukisema twasharikiana naye, tukienda katika giza, 6 
twasema uwongo, wala si kweli. Tukienda katika nuru, 
kama yuko katika nuru, tumesharikiana sisi kwa sisi, 


>”) 


370 I. YOHANA, TH. 


na damu yake Isa Masiya hutusafisha katika thambi 
8 yote. Tukisema hatunayo thambi, tumejikosesha, wala 
9 kweli haimo mwetu. Tukiziungama thambi zetu, ni 
amini na mwenyi haki, atuondolee thambi, akatusafishe 
10 katika yote yasiyo haki. Tukisema hatukukosa, tume- 
mfanya "mwongo, wala neno lake halimo mwetu. 
2 WATOTO wangu, nawaandikia haya, msikose. Hat- 
ta akiwa mtu amekosa, tunaye Mwombezi kwa Baba, 
2 Isa Masiya Mwenyi haki. Ndiye sadaka kwa thambi 
zetu; wala si kwazo zetu tu, illa kwazo za ulimwengu 
3 wote. Hivi twajua kama tumemjua, kwa kushika amri 
4 zake. Asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, 
5 ndiye "mwongo, wala kweli haimo mwake. Alishikaye 
neno lake, ndiye mapenzi ya Muungu aliyemtimilia. 
6 Hivi twajua kama tumo mwake. Asemaye anakaa 
mwake, imempasa, kama alivyokwenda yeye naye aende 
vivyo. 
7 Wapenzi, siwaandikii amri mpya, illa amri ya zama- 
ni, mliyo nayo tangu mwanzo. Amri ya zamani ndiyo 
8 neno mlilosikia tangu mwanzo. Tena amri mpya na- 
waandikia, iliyo kweli kwake na kwenu. Kama giza 
9 linapita, na nuru ya kweli sasa imeonekana. Asemaye 
yuko katika nuru, akimchukia nduguye, yuko katika 
10 giza hatta sasa. Ampendaye nduguye yuko katika 
ll nuru, wala cha kujikwaa hakimo mwake. Amchukiaye 
ndugu yake yuko katika giza, anakwenda katika giza, 
wala hajui aendako, kwani giza limempofusha macho. 
12 Nawaandikia, watoto, kwani mmeondolewa thambi 
13 kwa jina lake. Nawaandikia, baba, kwani mmem- 
jua aliye tangu mwanzo. Nawaandikia, vijana, 
kwani mmemshinda mwovu. Nimewaandikia, watoto, 
14 kwani mmemjua Baba. Nimewaandikia, baba, kwani 
mmemjua aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia, vija- 
na, kwani hodari ninyi, nalo neno la Muungu lakaa 
15 mwenu, mkamshinda mwovu. Msipende dunia, wala 


mambo yake dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda 


16 Baba hakumo mwake. Kwani killa kilichomo duniani, 
tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, 

17 hazimazo kwa Baba, illa kwa dunia. Dunia hupita, na 
tamaa zake: afanyaye ayapendayo Muungu ndiye 
akaaye milele. 

18 Watoto, wakati wa mwisho. Kama mlivyosikia ka- 


i 





I. YOHANA, III. 371 


ma anakuja adui yake Masiya, hatta sasa adui wengi 
wake Masiya wako; hivi twajua kama ndio wakati wa 
mwisho. Walitoka kwetu, wala sio wa kwetu; kama 19 
wangalikuwa wa kwetu wangalikaa naswi: lakini wao- 
nekane kama wote si wa kwetu. Illa ninyi mmetiwa 20 
mafuta naye aliye Mtakatifu, mmejua yote. Sikuandika 21 
kwenu kwa sababu hamkujua yaliyo kweli, lakini kwa 
sababu mmeyajua, na kama uwongo wo wote sio wa 
kweli. Nani aliye "mwongo, illa akanaye kama Isa 22 
ndiye Masiya ? ndiye aliye adui yake Masiya, amkanaye 
Baba na Mwana. Killa amkanaye Masiya amekosa na 23 
Baba: amwungamaye Mwana anaye na Baba. Nanyi, %4 
yakae katika ninyi mliyoyasikia tangu mwanzo. Ya- 
kikaa katika ninyi mliyoyasikia tangu mwanzo, ninyi 
mtakaa katika Mwana na katika Baba. Ndiyo ahadi 25 
aliyotuahidia, uzima wa milele. Haya nimewaandikia 26 
wawakoseshao. Ninyi, mafuta mliyopewa naye hukaa 27 
mwenu, wala hamhitaji mtu awafundishe; lakini kama 
mafuta huwafundisha yote, nayo kweli, wala si uwongo, 

na kama yalivyowafundisha, mkae mwake. Hatta sasa, 28 
watoto, mkae mwake; illi atakapotokea tusiaibike naye 
akiwapo. Mkimjua kama ana haki, Mwajua kama killa 29 
atendaye haki amezaliwa naye. 

ANGALIENI upendo gani tuliopewa na Baba, tu- 3 
itwe waanawe Muungu. Kwa hiyo dunia haitujui sisi, 
kwa sababu haikumjua yeye. Wapenzi, sasa tu watoto 
wa Muungu, wala haijaonekana nini tutakaokuwa : twa- 
jua kama akionekana, tutakuwa kama yeye; kwani 
tutamwona kama ndivyo. Killa aliye nalo tumaini hili, 83 
hujisafisha, kama yule ni safi. Killa atendaye thambi 4 
ameasi: kwani thambi ndiyo kuasi. Mkajua kama 5 
yeye ameonekana aziondoe thambi zetu; wala thambi 
mwake hamna. Killa akaaye mwake hakosi: akosaye 6 
yote hakumwona, wala hakumjua. Watoto, mtu asi- 7 
wadanganye : afanyaye haki ndiye wa haki, kama yeye 
wa haki: afanyaye thambi ni wa shetani; kwani she- 8 
tani hukosa tangu mwanzo. Kwa hiyo akaonekana 
Mwana wa Muungu, azivunje kazi za shetani. Killa 9 
aliyezaliwa na Muungu hatendi thambi, kwani uzao wake 
hukaa ndani yake: wala hawezi kukosa, kwani amezaliwa 
na Muungu. Hivi waonekana waana wa Muungu na 10 
waana wa shetani: killa asiyetenda haki siye wa Muu- 


372 I. YOHANA, IV. 


1) ngu, wala asiyempenda ndugu yake. Kwani ndizo habari 
12 mlizozisikia tangu mwanzo, tupendane sisi kwa sisi: si 
kama Kain, aliye wake mwovu, akamua nduguye. Aka- 
mua kwa nini? kwani matendo yake maovu, nayo yi 
nduguye ya haki. 

lo NI taajabuni, ndugu, dunia ikiwachukiza. Sisi tume- 
jua kama tumetoka katika kufa kwa uzima, kwani twa- 
15 wapenda ndugu : asiyependa hukaa katika kufa. Killa 
asiyempenda nduguye ni muuaji: mkajua kama hapana 

16 muuaji mwenyi uzima ukikaa mwake. Hivi ili yatu; 





aaa 


kupenda, kwani huyu ametoa maisha yake kwa ajili yetu: 
imetupasa naswi tutoe maisha zetu kwa ajili yao ndugu. 
17 Aliye nazo riziki za duniani, akimwona ndugu yake 
amepunguka, akijifunga moyo kwake, gisi gani ku- 
18 mpenda Muungu kumekaa mwake? Watoto, msipende 
kwa neno, wala kwa ulimi, illa kwa tendo na kwa kweli. 
19 Hivi tutajua kama sisi wa kweli, na mbele yake mioyo 
20 yetu tutatumaimi: moyo ukituhukumu, mkuu kuliko 
21 moyo wetu ni Muungu, ajuaye yote. Wapenzi, moyo 
22 usipotuhukumu, hatuna haya mbele zake Muungu; nasi 
tukitaka, tutapewa naye, kwani twazishika amri zake, 
23 tukayafanya yapendezayo mbele yake. Ndiyo amri 
yake, tuamini kwa jina la Mwanawe Isa Masiya, tuka- 
24 pendane sisi kwa sisi, kama alivyotuamuru. Azishikaye 
amii zake hukaa mwake, naye mwake. Hivi twajua 
kama twakaa mwake, kwa Roho tuliopewa naye. 
4 WAPENZI, msiamini kwa roho yote, illa zijaribuni 
roho, kama zake Muungu: kwani nabii za uwongo 
2 wengi wameingia ulimwenguni. Hivi mwaijua Roho 
ya Muungu: killa roho iungamaye Isa Masiya amekuja 
3 katika mwili, ndiyo ya Muungu: na killa roho isi- 
youngama kama Isa Masiya amekuja katika mwili, siyo 
wa Muungu: ndiyo adui wake Masiya, mliyemsikia 
4 anakuja; hatta sasa naye yuko ulimwenguni. Ninyi 
wa Muungu, watoto, mmewashinda: kwani aliye mwe- 
5 nu mkuu kuliko yule aliye duniani. Wale wa dunia: 
kwa hiyo wanenayo ya dunia, na dunia huwasikia. 
6 Sisi wa Muungu: amjuaye Muungu hutusikia; asiye 
wa Muungu hatusikii. Hivi twajua roho ya kweli na, 
roho ya kukosa. 
7 Wapenzi, tupendane sisi kwa sisi: kwani kupenda 
ni kwa Muungu; na killa apendaye amezaliwa na 





KUZOA NA V. 578 


Muungu, amemjua Muungu. Asiyependa hakumjua 8 
Muungu; kwani Muungu ni kupenda. Hivi imeone- 9 
kana Muungu alivyotupenda, kwani Muungu akampe- 
leka Mwanawe wa pekee katika ulimwengu, tupate 
uzima kwaye. Hivyo ndivyo kupenda: si kwamba sisi 10 
tumempenda Muungu, illa kwamba yeye ametupenda 
sisi, akapeleka Mwana wake kuwa sadaka kwa thambi 
zetu. Wapenzi, Muungu akiwa ametupenda sisi hivyo, 11 
imetupasa na sisi kupendana sisi kwa sisi. Hapana 12 
mtu aliyemwona Muungu po pote: tukipendana sisi 
kwa sisi, Muungu hukaa mwetu, na mapenzi yake yame- 
timilia mwetu. Hivi twajua kama twakaa mwake naye 193 
mwetu, kwani ametupa ya Roho yake. Naswi tume- 14 
ona, tukashuhudu, kama Baba amempeleka Mwana, 
Mwokozi wa ulimwengu. Aungamaye kama Isa ni l5 
Mwana wa Muungu, Muungu hukaa ndani mwake, naye 
katika Muungu. Naswi tumejua tukasadiki ginsi alivyo- 16 
tupenda Muungu. Muungu ndiye kupenda; naye akaaye 
katika kupenda hukaa katika Muungu, na Muungu 
katika yeye. Hivi kumetimia kupenda, tusiwe na haya 17 
siku ya hukumu. Kwani yeye alivyo, naswi tupo ka- 
tika ulimwengu huu. Hapana hofu katika kupenda: 18 
lakini kupenda kukitimia kwatupa 'nje hofu, kwani 
hofu inayo mashaka; wala aliye na hofu hakutimia 
katika kupenda. Sisi twapenda kwa sababu yeye kwa- 19 
nza ametupenda sisi. Mtu akisema kama Nampenda 20 
Muungu, akimchukia ndugu yake, ni "mwongo: asiyem- 
penda ndugu yake aliyemwona, Muungu asiyemwona 
apateje kumpenda? Naswi amri hii tumepewa naye, 11 
ampendaye Muungu ampende na ndugu yake. 

KILLA aaminiye kama Isa ndiye Masiya amezaliwa 5 
na Muungu: na killa ampendaye aliyezaa humpenda 
aliyezaliwa naye. Hivi twajua kama twawapenda wa- 2 
toto wake Muungu, tukimpenda Muungu, tukatenda 
amri zake. Ndiyo kumpenda Muungu, kuzishika amri 3 
zake: wala amri zake si nzito. Kwani killa aliyeza- 4 
hwa na Muungu huishinda dunia. Na kushinda 
kuishinda dunia ndiyo imani yetu. Nani aishindaye 5 
dunia, illa aaminiye kama Isa ni Mwana wa Muungu? 
Ndiye ajaye kwa maji na damu, Isa Masiya; si katika 6 
maji tu, illa katika maji na katika damu. Na Roho 7 
ndiyo shahidi, kwani Roho ni kweli. Kwani tatu ni 


74 I. YOHANA. 


8 mashahidi, Roho, maji, na damu: na tatu hizi katika 
9 moja. Tukiukubali ushahidi wa watu, ushahidi wa 
Muungu ndio mkuu: kwani ndio ushahidi wa Muu- 
LO ngu, aliomshuhudia Mwana wake. Amwaminiye Mwa- 
na wa Muungu anao ushahidi ndani yake. Asiye- 
mwamini Muungu, amemfanya “mwongo; kwani ha- 
kuuamini ushahidi aliomshuhudia Muungu Mwana 
ll wake. Ndio ushahidi, kama tumepewa na Muungu 
uzima wa milele, na uzima huu ni katika Mwana wake. 
12 Aliye naye Mwana anao uzima; asiye naye Mwana wa 
Muungu uzima hanao. 
13 Haya nimewaandikia, mjue kana mnao uzima wa 
milele, mwaminio kwa jina la Mwana wa Muungu. 
14 Na hii sababu tusione haya mbele yake; kwani tuki- 
15 taka kwa ginsi apendavyo, atusikia; nasi tukijua kama 
atusikia tukitaka, twajua kama tunazo haja tulizozitaka 
16 kwake. Mtu akimwona nduguye akikosa kosa lisilo la 
kufa, atataka, naye atampa uzima kwao waliokosa, wala 
si kwa kufa. Kosa liko la kufa: silineni aliulizie. 
17 Killa lisilo haki ni kosa: na kosa liko lisilo la kufa. 
18 Twajua kama aliyezaliwa na Muungu yote hakosi; 
lakini aliyezaliwa na Muungu hujitunza, wala mwovu 
19 hamshiki. Twajua kama sisi wa Muungu, na dunia 
20 yote hukaa katika uovu. Twajua kama Mwana wa 
Muungu amekuja, ametupa sisi akili tumjue aliye wa, 
kweli, naswi katika yule aliye wa kweli, katika Mwana- 
we Isa Masiya. Ndiye aliye Muungu wa kweli, na 
2l Uzima wa milele. Watoto, mjilinde katika sanamu. 
Amina. 


WARAKA WA PILI 
WA 


YOHANA. 


| MZEE kwa bibi mteule na waanawe, niwapendao 
katika kweli; wala si mimi tu, illa na wote waijuao kweli; 


2 kwa ajili yake kweli ikaayo mwetu, itakayokuwa kwetu, 
i 





III. YOHANA. 219 


milele: Neema, rehema, na amani kwenu, katika kwa 3 
Muungu Baba, na Bwana Isa Masiya Mwana wake 
` Baba, katika kweli na upendano. 

Nalifurahiwa sana nikiona wa waana wako wakienda 4 
katika kweli, kama tumepewa amri katika kwa Baba. 
Na sasa nakutaka, bibi, si kama nikuandikie amri mpya, 9 
illa tuliyo nayo tangu mwanzo, tupendane. Ndio upe- 6 
ndano, tuende kwa amri zake. Ndiyo amri, kama 
mmesikia tangu mwanzo, tuende katika hiyo. Kwamba 7 
wadanganya wengi wametokea ulimwenguni, wasiou- 
ngama Isa Masiya akija katika mwili. Huyu ndiye 
mdanganya na aliye juu yake Masiya. Angalieni mambo 8 
yasipotee tuliyoyatenda, lakini tupokee thawabu pia. 
Killa atanguliaye asiyekaa katika elimu yake Masiya, 9 
hana Muungu: akaaye katika elimu, huyu anao na 
Baba na Mwana. Mtu akija kwenu wala haleti elimu 10 
hii, msimkaribishe nyumbani, wala msimwambie heri; 
amwambiaye heri ashariki matendo yake maovu. INI 

Nikiwa na mambo mengi niyaandike, sipendi kwa 12 
karatasi na wino: lakini nataraja kuwako kwenu na 
kunena kanwa kwa kanwa, furaha yetu ipate kujaa. 
Wakusalimia watoto wa ndugu yako aliye mteule. 13 


WARAKA WA TATU 


WA 


YOHANA, 


MZEE kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. 
Mpenzi, nakuombea kwa yote uende vema ukaone afya, 
kama maisha yako ilivyokwenda vema. Nalifurahiwa 
sana, wakija ndugu wakishuhudia kweli yako, kama 
uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko 4 
kusikia waana wangu waendao katika kweli. 

Mpenzi, wafanya amini uyafanyayo kwa ndugu na 
wageni wote, waliokushuhudia upendano wako mbele 
ya kanisa: watenda vizuri ukiwapeleka mbele kama 


QO %9 þei 


O Ot 


















376 YUBHA. 


7 astahilivyo Muungu. Kwani kwa ajili ya Jina wai 
8 ka wasitwae kitu kwa mataifa. Imetupasa kuwaka- 
ribisha kama hawa, tushariki kazi katika kweli. | 

9 Naliandika kwa kanisa: lakini Diotrefe, apendaye 
10 kuwa wa kwanza, hatukubali. Kwa hiyo nikija, nita 
mkumbushia matendo ayatendayo, akitoa upuuzi jA 
yetu kwa maneno maovu: wala haya hayamtoshi: ha- 
wakaribishi ndugu, nao watakao awazuia, na katika 
kanisa awaondoa. f 

11 Mpenzi, usifuate ubaya, illa wema. Atendaye mema 
ndiye wa Muungu : atendaye mabaya hakumwona Muu 

12 ngu. Demetrio ameshuhudiwa na wote, hatta na ewl 
yenyewe : na sisi twashuhudu ; na ushahidi wetu wO 
kama wa kweli. | 

13 Nabkuwa na mengi nikuandikie, illa sipendi kuku- 
14 andikia kwa wino na kalamu: nataraja kukuona upesi 


na kanwa kwa kanwa tutanena. Amani kwako. Wa 
kusalimia marafiki. Salimie marafiki kwa jina. 


WARAKA WA YUDA. 


1 YUDA, mtumwa wa Isa Masiya, ndugu wa Yakobo, 
kwao waliotakaswa katika Muungu Baba, wanaolindwa 
2 katika Isa Masiya, walioitwa : Rehema kwenu na amani 
na upendano uzidike. 
3 Wapenzi, bidii yote nikifanya kuwaandikia kwa ma- 
mbo ya wokovu uliosharikiwa, sina buddi kuwaandikia 
nikiwaonya,mshindane kwa imani iliyotolewa kwa marra 
moja kwa watakatifu. 
4 Kwani wameingia kwa siri watu, walioandikiwa za- 
mani kwa hukumu hiyo, wanajisi, wabadilio neema ya 
Muungu wetu kuwa jeuri, na wamkanao aliye Mola 
peke yake, na Bwana wetu Isa Masiya. 
5 Nataka kuwakumbusha, waliojua kwanza yote, ya 
kwamba Bwana akiwaokoa watu katika inchi ya Misri, 
6 baadaye akawapoteza wasioamini. Malaika wasiolinda 
mwanzo wao, lakini wakiacha makao yao, amewalinda 
kwa hukumu ya siku iliyo kuu katika mafungo ya ahera 


AODA. 977 


chini ya giza. Kama Sodoma na Gomorra, na miji ili- 7 
yoizunguka, kwa ginsi hiyo kama hawa, wakifanya 
asherati, wakifuata mwili mgeni, imewekwa kwa dalili, 
ikihukumiwa moto wa milele. 

Hivi na hawa waotao, wautia mwili ujusi, ukuu hawa- 8 

ukubali, utukufu waunenea unajisi. Naye Mikael, ma- 9 
laika mkuu, akijadiliana na shetani akafanya maneno 
kwa mwili wa Musa, hakuthubutu kumstakia mshtaka 
kwa unajisi, illa akasema, Bwana akukemee. Hawa, 10 
wasiyoyajua wayanenea unajisi: wayafahamuyo kwa 
asili, kama nyama wasio na akili, katika haya wajipoteza. 

Ole wao! waendao njiani mwa Kain, kwa kosa la 11 
Balaam wajimwagia kwa ujira, wamepotea katika maasi 
ya Kora. 

Hawa katika karamu za upendano zenu mawaa, 12 
wakifanya karamu pasipo hofu, wakijilisha ; mawingu 
yasiyo na maji, yachukuliwayo na pepo; miti iliyopu- 
kutika, isiyo na matunda, iliyokufa kuwili, iliyong’oka ; 
mawimbi ya bahari yenyi pofu, yakitoa aibu zao wenye- 13 
we; nyota zipoteazo, zilindiwazo weusi wa giza hatta 
milele. 

Akatoa mbele unabii wa hawa, wa saba baada ya 14 
Adamu, Enok, akinena, Angalia, Bwana amekuja na 
elfu kumi za watakatifu wake, afanye hukumu juu ya 15 
wote, awahukumie wote wanajisi wao kwa ajili ya mate- 
ndo yote ya unajisi waliyoyatenda kwa unajisi, na kwa 
ajili ya magumu yote waliyoyanena juu yake wanajisi 
wenyi thambi. 

Hawa ndio wanung’unika, wasioona heri, waendao 16 
kwa tamaa zao, na kanwa lao lanena makuu mno, waki- 
taajabika na watu wa cheo kwa ajili ya fayida. 

Ninyi, wapenzi, kumbukeni maneno yaliyonenwa 17 
mbele na mitume wa Bwana wetu Isa Masiya, ya kwa- 18 
mba waliwaambia, ya kwamba wakati wa mwisho 
watakuwa wafanyaji thihaka, wakienda kwa tamaa zao, 
walio wanajisi. Ndio wajitengao, wa maisha hii, wa- 19 
sio na Roho. 

Ninyi, wapenzi, mkijijengea juu ya imani yenu iliyo 20 
takatifu, mkiomba katika Roho Mtakatifu, mjilinde 21 
katika mapenzi ya Muungu, mkitazamia rehema ya 
Bwana wetu Isa Masiya kwa uzima wa milele. 

Wangine mkarehemee, wakishindana; wangine 3? 























378 UFUNUO, 1. j 


23 "mwaokoe katika hofu, mkiwanyakua katika moto 
mkichukizwa hatta na vazi lililotiwa mawaa na mwili 
24 Kwa yule awezaye kuwalinda msijikwae, na kusim 
misha mbele ya utukufu wake pasipo aibu katika fu- 
25 raha, kwa Muungu aliye mmoja mwenyi hekima, Mwo. 
kozi wetu, kwa Isa Masiya Bwana wetu, atukufd 
ukuu, uwezo na nguvu, mbele ya zamani zote, na sasa; 


na hatta milele yote. Amina. | 


UFUNUO WA YOHANA. 


1 UFUNUO wa Isa Masiya, aliopewa na Muungu 
awaonyeshe watumwa wake yalivyopasa kuwa upesi: 
akathihirisha, akituma kwa malaika wake, kwa mtu- 

2 mwa wake Yohana; aliyeshuhudia Neno la Muungu, 

3 na ushahidi wake Isa Masiya, alivyoviona. Heri aso- 
maye, nao wasikiao maneno ya unabii, wayalindao ya- 
liyoandikwa katika huo: kwani wakati karibu. | 

4 YOHANA kwa makanisa saba yaliyoko katika Asia: 
Neema kwenu na amani, katika kwake aliye naye, na 
aliyekuwa, na atakayekuwa; na katika kwa maroho 

5 saba, yaliyo mbele ya kiti chake; na katika kwa Isa 
Masiya, shahidi aliye amini, mzaliwa wa kwanza wa 
wafu, na wa kwanza wa wafalme wa duniani. Kwa 
huyo, aliyetupenda sisi, akatuosha katika thambi zetu 

6 kwa damu yake yeye, akatufanya wafalme, wakohani 
kwa Muungu na Baba wake; kwa huyo utukufu na 
uwezo hatta milele na milele. Amina. 

7 Angalia, yuaja na mawingu; na killa jicho lita 
mwona, nao waliomchoma ; na makabila yote ya inchi 
yatamlilia. Ndiyo. Amina. 

8 Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema 
Bwana Muungu, aliye naye, aliyekuwa, na atakaye- 
kuwa, Mwenyiezi. 

9 Mimi Yohana, ndugu yenu na asharikiye katika 
teso, na ufalme, na uvumilivu wa Masiya Isa, nali- 
kuwako katika kisiwa kiitwacho Patmo, kwa ajili ya 
neno la Muungu, na kwa ajili ya ushahidi wa Isa. 


UFUNUO, II. 879 


Nalikuwa katika Roho siku ya Bwana; nikasikia 10 
nyuma yangu sauti kuu, kama ya paanda, ikinena, Mimi 11 
Alfa na Omega, wa kwanza na wa kwisha. Uonayo 
uyaandike katika chuo, ukapeleke kwa makanisa saba 
yaliyo katika Asia; kwa Efeso, na kwa Smurna, na 
kwa Pergamo, na kwa Thuatera, na kwa Sardi, na 
kwa Filadelfia, na kwa Laodikia. Nikageuka nione 12 
sauti iliyosema nami. Nikigeuka nikaona taa saba 
za thahabu; ma kati ya taa saba kama Mwana 13 
Adamu, amevaa hatta miguuni, akifungwa kifuani 
mshipi wa thahabu. Kitwa chake na nyele zake nyeupe 14 
kama sufu nyeupe, kama thuluji; na macho yake kama 
moto uwakao; na miguu yake kama shaba ing'aayo, 15 
kama imeyeyuka katika tanuu; na sauti yake kama 
sauti ya maji mengi: akiwa katika mkono wa kuume 16 
na nyota saba: na katika kanwa lake watoka upanga 
mkali, mkali kuwili: na nathari yake kama jua liki- 
ngaa katika nguvu yake. 

Nilipomwona nikamwangukia miguuni kama nime- 17 
kufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, 
akiniambia, Usiogope: mimi ni wa kwanza na wa 18 
mwisho, na aliye hayi, niliyekuwa nimekufa, kaangalia 
ni hayi hatta milele na milele; nami ninazo funguo za 
kufa na ahera. Bassi andika uyaonayo, nayo yaliyo, 19 
nayo yatakayokuwa baada ya haya; siri ya nyota saba, 20 
ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, nazo taa 
saba za thahabu. Nyota saba ndizo malaika za maka- 
nisa saba; na taa saba ulizoziona ndizo makanisa saba. 

KWA malaika ya kanisa lilioko katika Efeso andika, 2 
Haya anena aziwezaye nyota saba katika mkono wake 
wa kuume, aendaye kati ya taa saba zilizo za thahabu: 
Najua matendo yako, na kazi yako, na uvumilivu wako, 2 
na kwamba huwezi kuchukuliana na wabaya, na ume- 
wajaribu wajiitao mitume, wala sio, ukawaona wawongo; 
unao na uvumilivu, nawe umechukuliana kwa ajili ya 
Jina langu, umetenda kazi, wala hukuzimia. Lakini 
nina juu yako, ya kwamba umeuacha upendano wako wa 
kwanza. Kumbuka ulikoanguka, ukatubu, ukatende 5 
matendo ya kwanza. Kama sivyo, naja kwako upesi ; 
nitaondoa taa yako katika mahali pake, usipotubu. 
Lakini ndiyo uliyo nayo, ya kwamba wachukia matendo 6 
yao Wanikolaiti, myachukiayo na mimi. Mwenyisikio, 7 


A oo 



































380 UFUNUO, II. 


asikie Roho awaambiayo makanisa. Ashindaye nitampa 
kula ya mti wa uzima, ulioko katikati peponi mwa 
Muungu. 
8 Na kwa malaika wa kanisa lilioko katika Smurna 
andika, Haya ayanena aliye wa kwanza na wa mwisho, 
9 alikuwa mfu, akafufuka: Najua matendo yako, na 
shidda, na umasikini (lakini mtajiri wee), na unajisi wao 
wajiitao Wayahudi, wala sio, illa sunagogi la Shetani. 
10 Usiogope yatakayokupata: angalia, mstaki atatupa wa 
kwako katika gereza mjaribiwe; mtakuwa na shidda 
siku kumi. Uwe amini hatta kufa, nami nitakupa taji 
ll ya uzima. Mwenyi sikio, asikie Roho awaambiayo ma- 
kanisa. Ashindaye hathulumiwi na kufa kwa pili. 
12 Na kwa malaika wa kanisa lilioko katika Pergamo 
andika, Haya ayanena aliye nao upanga mkali, mkali 
l3 kuwili: Najua ukaapo, ndipo kiti chake Shetani : nawe 
washika jina langu, wala hukukania imani yangu, hatta 
siku za Antipa shahidi wangu amini, aliyeuawa kwenu, 
14 Shetani akaapo. Lakini ninayo juu yako yasiyo mengi, 
ya kwamba unao huko washikao elimu ya Balaam, 
aliyemfunza Balak atie chukizo mbele ya waana wa 
15 Israeli, kula zilizotolewa kwa sanamu, na kuzini. Hivi 
unao na wewe waishikao elimu ya Wanikolai, ndilo 
l6 nilichukialo. Bassi utubu: kama sivyo, naja kwako 
upesi; nitawafanyia vita kwa upanga ulio wa kanwa 
17 langu. Mwenyi sikio, asikie Roho awaambiayo maka- 
nisa. Ashindaye nitampa kula manna iliyostirika, nita- 
mpa na jiwe jeupe, na juu ya jiwe jina jipya limeandi- 
kwa, asilolijua mtu illa yule aliyepewa. i 
18 Na kwa malaika wa kanisa lilioko katika Thuatera 
andika, Haya ayasemayo Mwana wa Muungu, aliye m 
macho kama moto uwakao, na miguu yake kama shab 
19 ing'aayo : Najua matendo yako, na upendano, na ungoje 
na wamini, na uvumilivu wako, na matendo yako ya 
20 mwisho yamepita matendo ya kwanza. Lakini ninayo 
juu yako, ya kwamba wachukuliana na mke Yezebel, 
ajiitaye nabii, afundishaye na akoseshaye watumwa wa- 
21 ngu kuzini, na kula zilizotolewa kwa sanamu. Nimempa 
muhulla atubu katika kuzini kwake, wala hataki kutu- 
22 bu. Angalia, nitamlaza kitandani, nao wazinio naye 
katika shidda nyingi, isipokuwa watubu katika matendo 
23 yao; na waanawe nitaua kwa kufa: na makanisa yote 


UFUNUO, II. 381 


watajua ya kwamba ndimi atafutaye viuno na moyo: nami 
24 nitawapa killa mtu kwa matendo yenu. Nawaambia ninyi, 
mliosalia katika Thuatera, wasio na elimu hii, wasiojua 
yaliyo chini ya Shetani, kama wanena, Sitaweka juu yenu 

3 uzito, illa mliyo nayo myashike hatta nitakapokuja. Naye 
ashindaye na alindaye hatta mwisho matendo yangu, nita- 

27 mpa nguvu juu ya mataifa; atawachunga kwa fimbo ya 
chuma, kama vyombo vya udongo atawaseta ; kama nami 

28 nilivyopewa na Baba wangu: nami nitampa nyota ya 

29 assubui. Mwenyi sikio, asikie Roho awaambiayo ma- 
kanisa. 

3 NA kwa malaika wa kanisa lilioko katika Sardi 
andika, Haya ayanena aliye nazo roho saba za Muungu, 
na nyota saba: Najua matendo yako, ya kwamba unalo 

2 jina la kuwa hayi, lakini umekufa. Ukeshe, ufanye 
imara yaliyosalia, yaliyo katika kufa : sikuyaona matendo 

3 yako yamekamilika mbele ya Muungu. Kumbuka ginsi 
ulivyopewa, na ulivyosikia, ukajilinde, ukatubu. Usipo- 
kesha nitakuja juu yako kama mwivi, usipojua saa ipi 

4 nitakapokuja juu yako. Lakini unayo majina machache 
na katika Sardi, wasiotia uchafu katika mavazi yao: nao 
watatembea kwangu katika meupe; ya kuwa wamesta- 

5 hili. Ashindaye, huyu atavikwa kwa mavazi meupe, wala 
sitafuta jina lake katika kitabu cha uzima; nitaungama 
jina lake mbele ya Baba wangu, na mbele ya malaika 

6 zake. Mwenyi sikio, asikie Roho awaambiayo ma- 
kanisa. 

7 Na kwa malaika wa kanisa lilioko katika Filadelfia 
andika, Haya anenayo aliye mtakatifu, mwenyi kweli, 
mwenyi ufunguo wa Daud, afunguaye wala mtu hafu- 

$ ngi, afungaye wala mtu hafungui: Najua matendo yako 
(tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, 
wala hawezi mtu kuufunga), ya kuwa unayo nguvu isi- 
yo nyingi, nawe umelinda neno langu, wala hukukania 

jina langu. Angalia, nawatoa walio wa sunagogi la 
shetani, wajiitao Wayahudi, wala sio, illa wawongo, 
angalia, nitawafanya waje wasujudie miguuni pako 
10 wakajue ya kwamba mimi nimekupenda. Kwamba 
umelinda neno la uvumilivu wangu, nami nitakulinda 
katika saa ya kujaribiwa, itakayokuja juu ya ulimwengu 

11 wote, kuwajaribu wakaao juu ya inchi. Naja upesi: 

12 shika uliyo nayo, mtu asitwae taji yako. Ashindaye 


382 UFUNUO, IV. 


nitamfanya nguzo katika hekalu la Muungu wangu, 
wala hatatoka tena "nje; nitaandika juu yake j jina "la 
Muungu wangu, na jina la mji wa Muungu wangu, 
Yerusalemi iliyo mpya, ishukayo katika mbinguni, katika 

13 kwa Muungu wangu, na jina langu lililo jipya. Mwenyi 
sikio, asikie Roho ‘awaambiayo makanisa. 

l4 Na kwa malaika wa kanisa lilioko kanika inodd 
andika, Haya ayanena aliye Amina, shahidi amini na 
mwenyi kweli, mwanzo wa kuumba kwa Muungu: 

15 Najua matendo yako, ya kwamba si wa baridi wala si 
wa moto: afathali ungalikuwa wa baridi ao wa moto. 

16 Hivi, ya kwamba una uvuguvugu, wala si wa moto wala 

17 si wa baridi, nitakutapika katika kanwa langu. Kwa- 
mba wanena, Ni mtajiri na mwenyi mali, wala sihitaji? 
kitu; wala hujui ya kwamba wewe u maskini, na ku- 

18 hurumiwa, na fukara, na kipofu, na utupu: nakupa 
shauri ununue kwangu thahabu iliyojaribiwa kwa moto, 
mpate kuwa na mali; na mavazi meupe, mpate kuvaa, $ 
wala aibu ya utupu wako usionekane; na marhamu ya 

19 kupakia machoni mwako, upate kuona. Mimi niwape- 
ndao nawakemea na nawarudi. Bassi ujitie uwivu uka- 

20 tubu. Angalia, nimesimama mlangoni nabisha: mtu 
akisikia sauti yangu, akifungua mlango, nitaingia 
kwake, nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. 

21 Ashindaye, nitampa kuketi pamoja nami kitini mwangu, 
kama nilivyoshinda mimi, nikaketi pamoja na Baba 

22 wangu kitini mwake. Mwenyi sikio, asikie Roho awa- 
ambiayo makanisa. 

4 BAADA ya haya naliona, mlango umefunuka mbil 
nguni, na sauti ya kwanza niliyoisikia kama ya paanda, 
ikisema nami, ikinena, Panda hatta hapa, nami nitakuo 

2 nyesha yapaswayo kuwa baada ya haya. Marra nali- 
kuwa katika Roho. Kiti kimewekwa mbinguni, na ju 

3 ya kiti akaaye; naye akaaye kama machoni jiwe la” 
yaspi na sardio: na upindi wa mvua kuzunguka kiti, 
kama machoni zumaridi. 

4 Na kukizunguka kiti viti asharini na vinne: na 
juu ya viti wazee asharini na wanne wameketi, waki- 
vikwa mavazi meupe, na juu ya vitwa vyao taji za 
thahabu. 

5 Na katika kiti ukatoka umeme, na sauti, na ngu- 
rumo. Na taa saba za moto zikiwaka mbele ya kiti. 





l 


UFUNUO, V. 3893 


ndizo Roho saba za Muungu; na mbele ya kiti bahari 
ya kioo, kama krustallo. 

Na kati ya kiti, na pande zote za kiti, nyama wanne, 
wamejaa macho mbele na nyuma. Na nyama wa kwa- 
nza kwa mfano wa simba, na nyama wa pili kwa mfano 
wa ndama, na nyama wa tatu mwenyi uso wa mtu, na 
nyama wa 'nne kwa mfano wa tai arukaye. Na nyama 
wanne killa mmoja alikuwa na mabawa sita; pande zote 
na ndani wakajaa macho: wala hawakomi mchana wala 
usiku wakinena, Takatifu, Takatifu, Takatifu, Bwana 
Muungu Mwenyiezi, aliyekuwa, aliye, naye atakaye- 
kuwa. 

Na nyama watoapo utukufu, na heshima, na kushu- 
kuru, kwa yule akaaye juu ya kiti, aliye hayi hatta 


6 


7 


9 


milele na milele, waanguka wazee asharini na wanne 10 


mbele yake akaaye juu ya kiti, wamsujudia aliye hayi 
hatta milele na milele, nao watupa taji zao mbele ya 


kiti, wakinena, Umestahili, Bwana, kupewa utukufu, na 11 


heshima, na nguvu, kwani ndiwe uliyeviumba vyote, 
na kwa kupenda kwako vimekuwa vikaumbwa. 

NIKAONA mkononi mwa kuume mwake akaaye juu 
ya kiti kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kikatiwa 
muhuri saba. 

Nikaona malaika mwenyi nguvu akihubiri kwa sauti 
kuu, Nani astahiliye kukifungua kitabu, na kuzivunja 
muhuri zake? Wala hakuna awezaye katika mbingu, 
wala juu ya inchi, wala chini ya mchi, kukifungua ki- 
tabu, wala kukitazama. 

Nikalia sana, ya kwamba hakuna aliyeonekana aliye- 
stahili kukifungua kitabu na kukisoma, wala kukitaza- 
ma. Mmoja wao wazee akaniambia, Usiłie : ameshinda 
Simba aliye wa kabila ya Yuda, Shina la Daud, kuki- 
fungua kitabu na kuzivunja muhuri zake saba. 

Nikaona kati ya kiti na nyama wanne, na kati ya 
wazee, Mwana kondoo amesimama kama ameuawa, 
mwenyi pembe saba na macho saba, ndizo Roho saba za 
Muungu, zinaotumwa kwa inchi yote. Akaja akiki- 
twaa kitabu katika mkono wa kuume wake akaaye juu 
ya kiti. Hatta alipokitwaa kitabu, nyama wanne na 
wazee asharini na wanne wakaanguka mbele yake 
Mwana kondoo, wakiwa killa mtu na kinubi, na vitupa 
vya thahabu vikijaa manukato, ndivyo masala ya wata- 


















384 UFUNUO, VI. 


9 katifu. Wakaimba wimbo mpya, wakinena, Umestahi 
kukitwaa kitabu na kufungua muhuri zake, ya kwamb 
umeuawa, ukamnunulia Muungu kwa damu yako katik 

10 killa kabila na ulimi, na wa watu na wa mataifa, uka 
wafanya kwa Muungu wetu wafalme na wakohani; na 
wamiliki juu ya inchi. 

]l Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi, pande 
zote za kiti, na za nyama, na za wazee; na hesabu 
yao elfu kumi marra elfa kumi na elfu marra elfu, 

12 wakinena kwa sauti kuu, Amestahili Mwana kondoo 
aliyeuawa kupewa nguvu, na mali, na hekima, na 

13 uwezo, na heshima, na utukufu, na mbaraka. al | 
killa kiumbe kilicho mbinguni, na juu ya inchi, na chini 
ya inchi, na juu ya bahari, navyo vilivyo ndani yao, ni- 
kavisikia vyote vikinena, Kwa yeye akaaye juu ya kiti 
na kwa Mwana kondoo, mbaraka, na heshima, na utu 

14 kufu, na uwezo, hatta milele na milele, Nyama wanna 
wakanena, Amina.” Wazee asharini na wanne wakaa 
nguka wakamsujudia aliye hayi milele na milele. 

6 NIKAONA, Mwana kondoo alipofungua moja ya mu- 
huri, nikasikia mmoja wa nyama wanne akinena kama 

2 sauti ya ngurumo, Njoo kaone. Nikaona, frasi mweupe, 
na akaaye juu yake mwenyi upindi; akapewa taji: akasi 
toka akishinda na illi ashinde. 

3 Hatta alipofungua muhuri ya pili nalisikia nyama wa 

4 pili akinena, Njoo kaone. Akatoka frasi mwingine, 
rangi ya moto: na akaaye juu yake amepewa kutwaa 
amani iliyo katika inchi, wauane: akapewa upanga” 

mkubwa. 

5 Hatta alipofungua muhuri ya tatu, nalisikia nyam: 
wa tatu akinena, Njoo kaone. Nikaona, frasi mweusi; 
na akaaye juu yake mwenyi mizani mkononi mwake. 

6 Nikasikia sauti kati ya nyama wanne, ikinena, Pishi ya 
ngano kwa dinari, na pishi tatu za shayiri dinari; na 
mafuta na mvinyo usiuthuru. 

7 Hatta alipofungua muhuri ya nne, nalisikia nyama $ 

8 wa 'nne akinena, Njoo kaone. Nikaona, frasi rangi ya | 
majani meupe: naye akaaye juu yake jina lake Mauti; $ 
akafuata Ahera baadaye. Wakapewa uwezo juu ya 
sehemu ya /'nne ya inchi, kuua kwa upanga, na kwa njaa, 
na kwa kufa, na kwa nyama za inchi. 

9 Hatta alipofungua muhuri ya tanu, naliona chini ya 


UBUNUOJ VT. 385 


mathbahu roho zao waliouawa kwa ajili yake Neno la 
Muungu, na kwa ushahidi walio nao: wakala kwa 10 
sauti kuu, wakinena, Hatta lini, ee Mola, mtakatifu na 
mwenyi kweli, huhukumii wala hufanyi iliyo haki kwa 
damu yetu juu yao wakaao juu ya inchi? Wakapewa 11 
killa mtu nguo nyeupe, wakaambiwa wastarehe wakati 
haba bado, hatta watakapotimia wajoli wgo na ndugu 
zao watakaouawa kama na wale. 

Nikaona alipofungua muhuri ya sita likawa tetemeko 12 
kubwa; jua limekuwa jeusi kama sako ya nyele, na 
mwezi umekuwa kama damu; na nyota za mbingu 13 
zikaanguka hatta inchi, kama mtini upukutikavyo ma- 
pooza yake ukitikisika na upepo mwingi. Uwingu 14 
ukachukuliwa kama kitabu kilichozingwa; na killa 
mlima na kisiwa kikaondoshwa katika mahali pake. 
Wafalme wa inchi, na wakuu, na majemadari, na mata- 15 
jiri, nao wenyi nguvu, na killa mtumwa, na killa huru, 
wakajificha katika mapaango na katika miamba ya 
milima, wakaiambia milima na miamba, Angukeni juu 16 
yetu mkatusetiri katika usoni pake akaaye juu ya kiti, na 
katika hasira yake Mwana kondoo: kwani siku iliyo kuu 17 
ya hasira yake imekuja ; na nani awezayo kuistahimili. 

HATTA baadaye nikaona malaika wanne wakisimama 7 
juu ya pembe 'nne za inchi, wakiziweza pepo 'nne 
za inchi, upepo usivume juu ya inchi, wala juu ya ba- 
hari, wala juu ya mti. 

Nikaona malaika mwingine akipanda katika macho 2 
ya jua, akiwa na muhuri ya Muungu aliye hayi: aka- 
walilia malaika wanne kwa sauti kuu, waliopewa wai- 
thuru inchi na babari, akinena, Msithuru inchi, wala 3 
bahari, wala miti, hatta tutakapowatia muhuri watumwa 
wa Muungu wetu juu ya paji la uso wao. 

Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri, mia naarobai- 4 
ni na "nne elfu, waliotiwa muhuri katika killa kabila ya 
waana wa Israeli. Wa kabila ya Yuda thenashara elfu 5 
wakatiwa muhuri. Wa kabila ya Reuben thenashara elfu. 
Wa kabila ya Gad thanashara elfu. Wa kabila ya 6 
Asher thenashara elfu. Wa kabila ya Nafthali the- 
nashara elfu. Wa kabila ya Manasse thenashara elfu. 
Wa kabila ya Simeon thenashara elfu. Wa kabila ya 7 
Lawi thenashara elfu. Wa kabila ya Issakar thenashara 
elfu. Wa kabila ya Zabulon thenashara elfu. Wa 8 

R 


386 UFUNUO, VIII. 
kabila ya Yusuf thenashara elfu. Wa kabila ya Benya- 


min thenashara elfu wakatiwa muhuri. 

9 Baada ya haya nikaona, makutano mengi, asiyoweza 
mtu kuwahasibu, kwa killa taifa, na kabila, na watu, na 
ulimi, wamesimama mbele ya kiti, na mbele ya Mwana 
kondoo, wamevikwa kwa nguo nyeupe, na matawi ya 

10 mitende mikononi mwao; wakalia kwa sauti kuu, waki- 
nena, Wokovu kwa Muungu wetu akaaye juu ya kiti, 
na kwa Mwana kondoo. 

ll Nao malaika wote wamesimama pande zote za kiti, 
na za wazee, na za nyama wanne; wakaanguka mbele 

12 ya kiti usoni mwao, wakamsujudia Muungu, wakinena, 
Amina: Mbaraka, na utukufu, na hekima, na kushu- 
kuru, na heshima, na nguvu, na uwezo, kwa Muungu 
wetu hatta milele na milele. Amina. 

13 Akajibu mmoja wa wazee akaniambia, Hawa walio- 

14 vikwa nguo nyeupe ni nani, na walikotoka wapi? Ni-` 
kamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akania- 
mbia, Hawa ndio waliotoka katika shidda iliyo nyingi, 
wakaosha nguo zao, wakazifanya nyeupe katika damu 

19 yake Mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti 
chake Muungu; nao wamwabudu mchana na usiku 
katika hekalu lake: naye akaaye juu ya kiti atafanya 

16 masikani yake kwao. Hawaoni tena njaa, wala hawaoni 
kiu, wala jua halitawapiga, wala kuungua kwote: akiwa 

17 Mwana kondoo aliye kati ya kiti atakayewachunga, na 
atakayewaleta kwa chemchemi hayi za maji: na Muu- 
ngu atafuta machozi yote katika macho yao. 

8 HATTA alipofungua muhuri ya saba, kimekuwa 
kimya katika mbingu kama nuss ya saa. 

2 Nikawaona malaika saba wasimamao mbele ya Muu- 
ngu, wakapewa mapaanda saba. 

3 Malaika mwingine akaja akasimama kwa mathbahu, 
akiwa na vukizo la thahabu. Akapewa manukato me- 
ngi, ayatoe katika masala ya watakatifu wote juu ya 

4 mathbahu ya thahabu iliyo mbele ya kiti. Ukapanda 
mvuke wa masala ya watakatifu katika mkono wa ma- 

5 laika mbele ya Muungu. Malaika akalitwaa vukizo 
akalijaza na moto wa mathbahu, akalitupa katika inchi: 
zikawa sauti, na ngurumo, na umeme, na tetemeko. 

6 Nao malaika saba walio nayo mapaanda saba, wakaji- 
weka tayari wapige. 


UFUNUO, IX. 387 


Malaika wa kwanza akapiga paanda: ikawa mvua ya 7 
mawe na moto ukichanganyika na damu, ikatupwa 
katika inchi: theluth ya miti ikateketea, na killa jani 
bichi likateketea. 

Malaika wa pili akapiga paanda, na kama mlima 8 
mkubwa ukiwaka moto ukatupwa katika bahari: the- 
luth ya bahari ikawa damu; wakafa theluth ya viumbe 9 
walio katika bahari walio wahayi; na theluth ya meri- 
kebu zikapotea. 

Malaika wa tatu akapiga paanda : ikaanguka katika 10 
mbingu nyota kubwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu 
ya theluth ya mito, na juu ya chemchemi za maji; na 11 
Jina la nyota linakwitwa Absintho: na theluth ya maji 
ikawa absintho; wengi wa watu wakafa kwa maji, ya 
kuwa yametiwa uchungu. 

Malaika wa 'nne akapiga paanda : ikapigwa theluth 12 
ya jua, na theluth ya mwezi, na theluth ya nyota, the- 
luth yao iwe giza, wala mchana usimwangaze theluth 
yake, wala usiku vivyo. 

Nikaona, nikasikia malaika mmoja akiruka katikati 13 
ya mbinguni, akinena kwa sauti kuu, Ole! ole! ole 
wao wakaao juu ya inchi, kwa sauti zilizosalia za paanda 
za malaika watatu watakaopiga. 

MALAIKA wa tanu akapiga paanda : nikaona nyota 9 
ya mbinguni imeanguka katika inchi: akapewa ufu- 
nguo wa shimo la abuso. Akalifungua shimo la abuso; 2 
moshi ukapanda katika shimo, kama moshi wa tanuu 
kubwa; jua na anga likatiwa giza kwa moshi wa 
shimo. 

Katika moshi wakatoka nzige juu ya inchi; waka- 3 
pewa nguvu, kama wanazo nguvu '"ngezainchi. Wakaa- 4 
mbiwa wasithuru majani ya inchi, wala killa kibichi, 
wala killa mti, illa watu tu wasio na muhuri ya Muungu 
juu ya nyuso zao. Wakapewa wasiwaue, illa wawau- 5 
mize miezi mitanu. Na kuumiza kwao kama kuumiza 
kwa 'nge, ampigapo mtu. Siku zile watu watatafuta 6 
kufa, wala hawatakuona: watatamani kufia mbali, na 
kufa kutawakimbia. Na maumbo ya nzige kama frasi 7 
zilizotengenezwa kwa vita; na juu ya vitwa vyao kama 
taji kama za thahabu, na nyuso zao kama nyuso za 
watu. Wakawa na nyele kama nyele za waanaake; na 8 
meno yao kama ya simba. Wakawa na mabapa kifuani, 9 

R 2 


388 UFUNUO, X. 


kama mabapa ya chuma. Na sauti ya mabawa yao 
kama sauti ya magari ya frasi wengi yakienda upesi 

10 kwa vita. Wakawa na mikia kama 'nge, na nyuma 
katika mikia; na nguvu yao kuwathuru watu miezi 

ll mitanu. Wanao juu yao mfalme, ndiye malaika wa 
abuso, jina lake kwa Kiebrania Abaddon, na kwa Kiyo- 

12 nani analo jina Mharibu. Ole wa mosi umepita: 
zinakuja tena ole mbili baadaye. 

13 Malaika wa sita akapiga paanda: nikasikia sauti 
moja katika pembe nne za mathabahu ya thahabu, ili- 

14 yoko mbele ya Muungu, ikimwambia malaika wa sita, 
aliye na paanda, Fungua malaika wanne waliofungwa 

15 katika mto Eufrati ulio mkubwa. Akawafungua ma- 
laika wanne waliowekwa tayari kwa saa, na siku, na 

16 mwezi, na mwaka, wawaue theluth ya watu. Na > 
sabu ya majeshi wapandao frasi, elfu kumi mbili marra 

l7 elfu kumi: nikasikia hesabu yao. Nikawaona hivi frasi 
katika njozi, nao waliokaa juu yao, wakiwa na mabapa 
ya kifuani ya moto, na ya samawati, na ya kiberiti: na 
vitwa vya frasi kama vitwa vya simba; na katika 
makanwa yao ukatoka moto, na moshi, na kiberiti. 

18 Kwa haya matatu theluth ya watu wakauawa, kwa moto 
na kwa moshi na kwa kiberiti, kilichotoka katika maka- 

19 nwa yao. Kwani nguvu yao ni katika kanwa lao, na 
katika mikia yao: kwani mikia yao kama ya nyoka, 
yenyi vitwa; na kwa hiyo wathuru. 

20 Na watu waliosalia, wasiouawa kwa mapigo haya, 
hawakutubu katika matendo ya mikono yao, wasiwasu- 
judie pepo, wala sanamu za thahabu, na za fetha, na za 
shaba, na za mawe, na za mti; zisizoweza kutazama, 

21 wala kusikia, wala kutembea: wala hawakutubu katika 
mauaji yao, wala katika uchawi wao, wala katika wO 
sherati wao, wala katika kwiba kwao. 

10 NIKAONA malaika mwingine hodari akishuka ka- 
tika mbinguni, amevikwa na wingu; na upindi wa 
mvua juu ya kitwa chake, na uso wake kama jua, na 

2 miguu yake kama nguzo za moto; akiwa na kitabu 
kidogo mkononi mwake kimefunuka: akaweka mguu 
wake wa kuume juu ya bahari, na wa kushoto juu ya 

3 inchi; akalia kwa”sauti kuu, kama simba angurumavyo. 

4 Hatta alipolia, zikanena ngurumo saba sauti zao. Hat- 
ta ziliponena ngurumo saba sauti zao, nikawa katika 









i 


UEUNUO, XI. 389 


kuandika: nikasikia sauti ya mbinguni ikinena, Tia 
muhuri juu yao ziliyoyanena ngurumo saba, wala usi- 
yaandike. 

Naye malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari 5 
na juu ya inchi, akainua mkono wake kwa mbingu, 
akaapa kwa yeye aliye hayi hatta milele na milele, 6 
aliyeumba mbingu nazo zilizomo, na inchi nazo zilizomo, 
na bahari nazo zilizomo, ya kwamba wakati hautakuwa 
tena: illa siku za sauti yake malaika wa saba,atakapoku- 7 
wa katika kupiga paanda, nayo siri ya Muungu itatimia, 
kama alivyowahubiria watumwa wake manabii. 

Na sauti niliyoisikia katika mbinguni, ikisema nami 8 
tena, ikanena, Ondoka, twae kitabu kidogo kilichofu- 
nguliwa katika mkono wa malaika asimamaye juu ya 
bahari na juu ya inchi. Nikamwendea malaika, nika- 9 
mwambia, Nipe kitabu kidogo. Akaniambia, Twae, 
ukile pia; nacho kitakutia uchungu tumboni, lakini 
kamwani mwako kitakuwa tamu kama asali. 

Nikakitwaa kitabu kidogo katika mkono wa malaika, 10 
nikakila. Kikawa kanwani mwangu kama asali kita- 

u: hatta nilipokila, tumbo langu likatiwa uchungu. 
Akaniambia, Imekupasa kufanya unabii tena juu ya 11 
watu, na mataifa, na ndimi, na wafalme wengi. 

NIKAPEWA unyasi kama ufito, kusema, Ondoka, 11 
kapima hekalu la Muungu, na mathbahu, nao wanaosu- 
judia humo. Na behewa iliyo 'nje ya hekalu utupe 'nje, 2 
wala usiipime; ya kwamba imetolewa kwa mataifa : na 
mji mtakatifu wataukanyaga miezi arobaini na miwili. 

Nami nitawapa mashahidi wangu wawili, nao wata- 3 
fanya unabii siku elfu na miteen na sitini, wakivikwa 
nasako. Hawa ndio mizetuni miwili na taa mbili zili- 4 
zosimama mbele yake Muungu wa inchi. 

Na mtu akitaka kuwathuru, moto hutoka hatika ka- 5 
nwa lao, utawala maadui yao; na mtu akitaka kuwathuru, 
hivyo imepasa auawe. Hawa wanao nguvu ya kuzi- 6 
funga mbingu, mvua isinye siku zao za unabii. Nao 
wanao nguvu juu ya maji kuyageuza kuwa damu, nə, 
kuipiga inchi marra wazipendazo kwa mapigo yote. 

Hatta watakapomaliza ushahidi wao, nyama apanda- 7 
ye katika abuso atafanya vita nao; atawashinda na 
atawaua. Na mzoga wao katika njia ya mji ule mku- 8 
bwa, ulioitwa kwa roho Sodoma na Misri, na aliposuli- 

R 3 


390 UFUNUO AT 


9 bishwa Bwana wao. Nao watautazama mzoga wao, wa 


watu, na wa makabila, na wa ndimi, na wa mataifa, 
siku tatu na nusu, wala mizoga yao haitachukuliwa 
kuwekwa kaburini. 

10 Nao wakaao juu ya inchi watafurahiwa juu yao na 
watapendezewa, nao watapelekana zawadi; ya kwamba 
manabii wawili hawa wakawauma wakaao juu ya inchi. 

11 Hatta baada ya siku tatu na nusu, roho ya uzima wa 
Muungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao; 
hofu kuu ikaanguka juu yao waliowaona, 

12 Wakasikia sauti kuu katika mbinguni ikiwaambia, 
Pandeni hapa. Wakapanda mbinguni katika wingu; 

13 maadui yao wakawatazama. Saa ile ikawa tetemeko 
kuu, na sehemu ya kumi ya mji ikaanguka ; wakauawa 
katika tetemeko majina ya watu elfu saba. Nao walio- 
salia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Muungu wa 

14 mbingu. Ole wa pili umepita: ole wa tatu waja upesi. 

15 Malaika wa saba akapiga paanda; pakawa sauti kuu 
katika mbinguni, zikinena, Ufalme wa dunia umekuwa 
wa Bwana wetu na wa Masiya yake, naye atamiliki 


16 hatta milele na milele. Nao wazee asharini na wanne, 


wakaao mbele ya Muungu juu ya viti vyao, wakaangu- 

17 ka usoni, wakamsujudia Muungu, wakinena, Twakushu- 
kuru, Bwana Muungu Mwenyiezi, uliye nawe, na uliye- 
kuwa, ya kwamba umetwaa nguvu zako kuu ukamiliki. 

18 Mataifa wakaona hasira, na hasira yako imekuja, na 
wakati wa wafu wahukumiwe, na kupewa thawabu 
watumwa wako, manabii na watakatifu, nao wachao 
jina lako, wadogo na wakuu; na kuharibika inchi. 

19 Likafunuka hekalu la Muungu katika mbingu ; lika- 
onekana sanduku la agano yake, katika hekalu lake ; 
zikawa na umeme, na sautipna ngurumo, na tetemeko, 
na mvua ya mawe nyingi. 

12 ISHARA kuu ikaonekana mbinguni. Mwanamke 
amevikwa kwa jua, na mwezi chini ya miguu yake, na 

2 juu ya'kitwa chake taji ya nyota thenashara; naye 
akiwa na mimba akalia, akiwa na utungu na akiumwa 
katika kuzaa. 

3 Ikaonekana ishara ngine mbinguni; joka kubwa la 

moto, lenyi vitwa saba na pembe kumi, na juu ya vitwa 

4 vyake vilemba saba: na mkia wake ukakokota theluth 

ya nyota za mbingu, ukaziangusha katika inchi. 


ma 





UFUNUO, XIII. 391 


Joka likasimama mbele ya mwanamke aliye katika 
kuzaa, illi akizaa amle mtoto wake. Akazaa mwana, 5 
mume, atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya 
chuma. Mtoto wake akachukuliwa hatta kwa Muungu 
na kwa kiti chake. Mwanamke akakimbia hatta nyika, 6 
alipokuwa na mahali pamewekwa tayari na Muungu, 
wapate huko kumlisha siku elfu na miteen na sitini. 

Palikuwa na vita mbinguni: Mikael na malaika zake 7 
wakipigana na joka; joka akapigana na malaika zake ; 
wala hawakuweza, wala uwingu haukuwaweka tena. 8 
Akatupwa joka kubwa, nyoka wa zamani, aitwaye 9 
Mstaki na Shetani, akoseshaye ulimwengu wote; aka- 
tupwa juu ya inchi, na malaika zake pamoja naye wa- 
katupwa. 

Nikasikia sauti kuu katika mbingu, ikinena, Sasa 10 
imekuwa wokovu, na nguvu, na ufalme wa Muungu 
wetu, na uwezo wa Masiya yake: ya kwamba ametupwa 
aliyewastaki ndugu zetu, awastakiye mbele ya Muungu 
wetu, mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu 11 
yake Mwana kondoo, na kwa neno la ushahidi wao; 
wala hawakupenda maisha yao hatta kufa. Kwa hiyo 12 
furahini, mbingu, nanyi mtuao humo. Ole wao wakaao 
katika inchi na bahari, kwani Mstaki amewashukia 
akiwa na ghathabu nyingi, akijua ya kwamba muhulla 
anao haba. 

Hatta alipoona joka ya kwamba ametupwa juu ya 13 
inchi, akamfukuza mwanamke aliyemzaa mume. Mwa- 14 
namke akapewa mabawa mawili yake tai mkubwa, 
apate kuruka hatta nyikani hatta mahali pake, anapoli- 
shwa wakati, na nyakati, na nusu ya wakati, katika 
usoni pa nyoka. Nyoka akatupa katika kanwa lake 15 
nyuma ya mwanamke, maji kama mto, amfanye 
achukuliwe na mto. Inchi ikamsayidia mwanamke, 16 
inchi ikafumbua kanwa lake, ikanywa mto alioutupa 
joka katika kanwa lake. 

Joka likaghathabika na mwanamke, akaenda afanye 17 
vita na wazao wake waliosalia, wazishikao amri za 
Muungu, nao wanao ushahidi wake Isa. 

AKASIMAMA juu ya mchanga wa bahari. 13 

Nikaona katika bahari nyama ikitoka, yenyi pembe 
kumi na vitwa saba, na juu ya pembe vilemba kumi, na 
juu ya vitwa vyake majina ya unajisi. 


392 UFUNUO, XIII. 


2 Na nyama niliyoiona imefanana na chui, na miguu 
yake kama ya dubba, na kanwa lake kama kanwa la 
simba. Joka likampa nguvu zake, na kiti chake, na 
uwezo mwingi. 

3 Nikaona kitwa kimoja chake kama kimejeruhi hatta 
kufa; na pigo la kufa likaponyeka. 

4 Inchi yote ikataajabika nyuma ya nyama. Waka- 
msujudia joka, ya kwamba amempa nyama uwezo; 
wakamsujudia nyama, wakinena, Nani kama nyama ? 
na nani awezaye kufanya vita naye ? | 

5 Akapewa kanwa linenalo makuu na manajisi; aka- 
pewa uwezo wa kufanya, miezi arobaini na miwili. 

6 Akafumbua kanwa lake kwa manajisi hatta kwa 
Muungu, kumnena unajisi jina lake, na masikani yake, 

7 nao watuao mbinguni. Akapewa kufanya vita nao wa- 
takatifu, na kuwashinda: akapewa uwezo juu ya killa 

8 kabila, na ulimi, na taifa. Wakamsujudia wote wakaao 
katika inchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha 

~ uzima cha Mwana kondoo, aliyeuawa tangu kuwekwa 
ulimwengu. 

io Mtuakiwa na sikio, asikie. Mtu akiwa kwa kufunga, 
aende kufungwa: mtu akiua kwa upanga, imempasa 
kuuawa kwa upanga. Ndio uvumilivu na imani ya wa- 
takatifu. 

11 Nikaona nyama mgine akipanda katika inchi. Ali- 
kuwa na pembe mbili kama mwana kondoo, akanena ka- 

12 majoka. Naye afanya kwa nguvu yote ya nyama wa 
kwanza mbele yake, na afanya inchi nao wakaao humo 
waisujudie nyama wa kwanza, aliyeponyeka pigo la 
kufa lake. 

13 Naye afanya ishara kuu, na moto upate kushuka ka- 

14 tika mbinguni hatta inchi mbele ya watu; naye awa- 
kosesha wakaao juu ya inchi kwa ishara alizopewa ku- 
fanya mbele ya nyama; akiwaambia wakaao juu ya inchi | 
wafanye sanamu kwa nyama, aliye nalo pigo la upanga 

l5 akapona. Naye akapewa kutia roho katika sanamu 
ya nyama, na sanamu ya nyama ipate kunena, aka- 

16 fanye wasioisujudia sanamu ya nyama wauawe. Naye 
afanya wote, wadogo na wakuu, na matajiri na masikini, 
na mahuru na watumwa, awatie alama katika mkono 

]7 wao wa kuume, ao katika paji la uso wao; wala mtu 





UBUNUO,.KIV. 393 


asiweze kununua wala kuza, asipokuwa nayo alama, ao 
jina la nyama, ao hesabu ya jina lake. 

Hiyo ndiyo hekima. Mwenyi akili ahasibu hesabu ya 18 
nyama; kwani ni hesabu ya mtu : na hesabu yake sita mia 
na sitini na sita. 

NIKAONA, Mwana kondoo amesimama juu ya mlima 14 
Sayuni, na pamoja naye mia na arobaini na "nne elfu we- 
nyi jina la Baba wake limeandikwa juu ya nyuso zao. 
Nikasikia sauti katika mbinguni, kama sauti ya maji 2 
mengi, na kama sauti ya ngurumo kuu: na sauti nili- 
yoisikia kama ya wapiga kinubi wakipiga vinubi vyao: 
nao waimba kama uimbo mpya mbele ya kiti, na mbele 3 
ya nyama wanne, na wazee: wala hawezi mtu kuji- 
funza uimbo, illa mia na arobaini na 'nne elfu walionu- 
nuliwa katika inchi. Hawa ndio wasiojitia uchafu kwa 4 
waanaake; kwani ni bikira. Hawa ndio wamfuatao Mwa- 
na kondoo killa aendako. Hawa wamenunuliwa katika 
watu, malimbuko kwa Muungu na kwa Mwana kondoo. 
Wala katika kanwa lao haikuonwa hila: kwani hawa- 5 
na hatiya. 

Nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu, 6 
mwenyi anjili ya milele awahubirie wakaao juu ya inchi, 
na killa taifa, na kabila, na ulimi, na watu, akinena kwa 7 
sauti kuu, Mwogopeni Muungu, mkamtukuze; ya kwa- 
mba saa ya hukumu yake imekuja: mkamsujudie 
aliyefanya mbingu na inchi, na bahari, na chemchemi 
za maji. 

Na malaika mwingine akamfuata,akinena, Imeanguka, 8 
imeanguka, Babeli, mji ulio mkubwa, uliowanywesha 
mataifa yote mvinyo wa hasira ya washarati wake. 

Na malaika wa tatu akawafuata, akinena kwa sauti 9 
kuu, Mtu akisujudia nyama na sanamu yake, naye aki- 
pokea alama juu ya paji la uso wake, ao juu ya mkono 
wake, naye huyu atakunwa mvinyo wa hasira ya Muu- 10 
ngu, uliomiminika pasipo maji katika kikombe cha 
ghathabu yake; naye ataumwa katika moto na kiberiti, 
mbele yao malaika watakatifu, na mbele yake Mwana ko- 
ndoo. Na moshi wakuuma kwao kupandahatta milele na 1J 
milele; wala hawana kustarehe mchana wala usiku, 
wasujudiao nyama na sanamu yake, wala mtu akipokea 
alama ya jina lake. Hapa uvumilivu wa watakatifu, 12 
wazilindao amri za Muungu, na imani yake Isa. 


394 UFUNUO, XV. 


13 Nikasikia sauti katika mbinguni, ikinena, Andika, 
Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Ndio, 
anena Roho, wapate kupumzika katika taabu zao; na, 
matendo yao yafuata pamoja nao. 

14 Nikaona, wingu jeupe; na juu ya wingu amekaa 
kama Mwana Adamu, akiwa, juu ya kitwa, na taji ya 

15 thahabu, na katika mkono wake mundu mkali. Malai-4 
ka mwingine akatoka katika hekalu, akimlilia kwa sauti 
kuu aliyekaa juu ya wingu, Tia mundu wako kavuna: 
ya kuwa saa ya kuvuna imekuja; ya kuwa vuno la inchi 

16 limekomaa. Naye aliyekaa juu ya wingu akatupa 
mundu wake juu ya inchi; inchi ikavunwa. 

17 Malaika mwingine akatoka katika hekalu lililo mbi- 

18 nguni, akiwa na yeye na mundu mkali. Malaika mwi- 
ngine akatoka katika mathbahu, aliye na nguvu juu ya | 
moto ; akamlilia kwa sauti kuu aliye na mundu mkali, 
akinena Tia mundu wako mkali, kachuma matawi 
ya mzabibu wa inchi ; kwani zabibu zake .zimepe- 

l9 vuka. Malaika akatupa mundu wake juu ya inchi, 
akachuma mzabibu wa inchi, akatupa katika shinikizo 

20 la hasira ya Muungu lilio kubwa. Shinikizo lika- 
kanyagwa 'nje ya mji; damu ikatoka katika shini- 
kizo hatta hatamu za frasi, hatta mastadia elfu na 
sita mia. 

15 NIKAONA ishara ngine katika mbingu, kuu, ajabu; ` 
malaika saba wenyi mapigo saba ya mwisho, ya kuwa 

2 katika haya imetimia hasira ya Muungu. Nikaona | 
kama bahari ya kioo kimechanganyika na moto, nao 
walioshinda katika nyama, na sanamu yake, na hesabu 
ya jina lake, wamesimama juu ya bahari ya kioo, wenyi 

3 vinubi vya M uungu: wakaimba wimbo wa Musa mtu- 
mwa wa Muungu, na uimbo wake Mwana kondoo, waki- 
nena, Makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Muungu 
Mwenyiezi ; za haki na za kweli njia zako, Mfalme wa 

4 watakatifu. Nani asiyekuogopa, Bwana, asiyelitukuza 
jina lako? Ya kuwa uliye safi peke yako. Ya kuwa ` 
mataifa yote watakuja watasujudia mbele yako. Ya 
kuwa hukumu zako zimeonekana. 

5 Baada ya haya nikaona, likafunuka hekalu la masi- 

6 kani ya ushahidi katika mbinguni: wakatoka malaika 
saba, wenyi mapigo saba, katika hekalu, wamevaa nguo 
nyeupe ya kitani ing'aayo, wakifungwa kifuani kwa 











UFUNUO, XVI. 395 


mishipi ya thahabu. Mmoja wa nyama wanneakawapa 7 
malaika saba vitupa saba vya thahabu, vikijaa hasira 
yake Muungu aliye hayi hatta milele na milele. He- 8 
kalu likajaa moshi wa utukufu wa Muungu, na wa 
nguvu zake; wala mtu hakuweza kuingia katika he- 
kalu, hatta yametimika mapigo saba ya malaika saba. 

NIKASIKIA sauti kuu katika hekalu, ikiwaambia 16 
malaika saba, Mwende zenu mkavimimine vitupa saba 
vya hasira ya Muungu juu ya inchi. 

Akaenda wa kwanza, akamimina kitupa chake juu ya 2 
inchi : likawa jipu baya na bovu juu ya watu walio na 
alama ya nyama, nao walioisujudia sanamu yake. 

Malaika wa pili akamimina kitupa chake juu ya 3 
bahari: ikawa damu kama ya mfu; na killa kilicho hayi 
kikafa, kilichomo katika bahari. 

Malaika wa tatu akamimina kitupa chake juu ya 4 
mito, na juu ya chemchemi za maji: yakawa damu. Ni- 5 
kasikia malaika wa maji akinena, Unayo haki, uliye nawe, 
na uliyekuwa, uliye safi, ya kuwa umehukumu hivi: ya 6 
kuwa damu ya watakatifu na ya manabii wameimimina, 
nawe umewapa damu wainywe: wamestahili. Nikasikia 7 
mathbahu ikinena, Ndio, Bwana Muungu Mwenyiezi; 
za kweli na za haki hukumu zako. 

Malaika wa "nne akamimina kitupa chake juu ya jua: 
likapewa kuwaunguza watu kwa moto. Watu wakau- 
ngua moto mkuu. Wakalinenea unajisi jina la Muungu 
aliye na nguvu juu ya mapigo haya: wala hawakutubu 
kumpa utukufu. 

Malaika wa tanu akamimina kitupa chake juu ya 10 
kiti cha nyama: ufalme wake ukatiwa giza. . Waka- 
jitafuna ulimi kwa taabu, wakamnenea unajisi Muungu 11 
wa mbingu kwa taabu zao, na kwa majipu yao; wala 
hawakutubu katika matendo yao. 

Malaika wa sita akamimina kitupa chake juu ya mto 12 
ulio mkuu, Eufrate : maji yake yakakauka, njia ipate 
kufanyika tayari ya wafalme walio wa katika kucha 
jua. Nikaona katika kanwa la joka, na katika kanwa 13 
la nyama, na katika kanwa lake nabii wa uwongo, ma- 
roho matatu machafu, kama vyura : kwani haya maroho 14 
ya pepo yafanyayo ishara ; yatokayo juu ya wafalme wa 
inchi na ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya 
siku ile kuu ya Muungu Mwenyiezi. 


co 00 


! 
396 UFUNUO, XV 


15 Angalia, naja kama mwivi. Heri akeshayo, na ali- l 
ndaye mavazi yake, asiende utupu, wakaone aibu yake. 

16 Akawakusanya kwa mahali, paitwapo kwa Kiebrania, 
Armagedon. 

17 Malaika wa saba akamimina kitupa chake katika 
hewa: ikatoka sauti kuu katika hekalu la mbinguni, 

18 katika kiti, ikinena, Imefanyika. Zikawa umeme, na 
sauti, na ngurumo; likawa na tetemeko kuu, kama 
halikuwa tangu mtu amekuwa juu ya inchi, ginsi tete- 
meko lilivyo kuu. 

19 Mji ulio mkubwa ukawa katika sehemu tatu, na miji 
ya mataifa ikaanguka. Na Babeli kuu ikakumbukwa 
mbele ya Muungu, kumpa kunwa mvinyo wa hasira ya 
ghathabu yake. 

20 Killa kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonwa. 

2l Na mvua kuu ya mawe mazito, kama talanto, yakishuka 
katika mbingu juu ya watu. Watu wakamnenea una- 
jisi Muungu kwa pigo la mvua ya mawe: ya kuwa pigo 
lake kubwa mno. 

17 AKAJA mmoja wa malaika saba walio navyo vi- 
tupa saba, akasema nami, akinena, Haya, nitakuonye- 
sha hukumu yake kahaba mkuu, akaaye juu ya maji 

2 mengi; wakafanya asharati naye wafalme wa inchi, 
wakalewa wakaao katika inchi kwa mvinyo wa washe- | 
rati wake. 

3 Akanichukua hatta jangwani katika roho: ni- 
kaona mwanamke akikaa juu ya nyama nyekundu, 
ijaayo majina ya unajisi, yenyi vitwa saba na pembe 
kumi. 

4 Mwanamke amevikwa ya porfuro na nyekundu, aka- 
pambwa na thahabu, na vito, na lulu, mwenyi kikombe 
cha thahabu katika mkono wake, kimejaa machukizo na 

9 machafu ya washerati wake, na juu ya paji la uso wake 
jina limeandikwa, SIRI, BABELI ILIYO KUU, 
MAMA WA MAKAHABA NA WA MACHUKIZO 
YA INCHI. 

6 Nikamwona mwanamke amelewa na damu ya wataka- 
tifu na damu ya mashahidi wake Isa: nikataajabu, ni- 
kimwona, ajabu kuu. 

7 Akaniambia malaika, Mbona wataajabu ? Nitakwa- 
mbia siri ya mwanamke, na ya nyama amchukuaye, 
mwenyi vitwa saba na pembe kumi, 





UBUNUOA XVIII. 397 


Nyama uliyemwona alikuwa, wala hakuna, naye ata- 8 
panda katika abuso, na kwa upotevu aendako. Nao 
wakaao juu ya inchi watataajabu, wasioandikwa majina 
yao juu ya kitabu cha uzima tangu kuwekwa ulimwe- 
ngu, wakimwona nyama ya kwamba alikuwa, wala ha- 
kuna, naye yuko. j Prg: 

Hapa akili zilizo na hekima. Vitwa saba ni milima 9 
saba, akaapo mwanamke juu yao. 

Na wafalme ni saba; watanu wameanguka, mmoja 10 
yuko, mgineo hajaja; hatta atakapokuja, imempasa ku- 
kaa wakati si mwingi. Na nyama aliyekuwa, wala ha- 11 
kuna, naye ni wa nane, naye ni wa wale saba; naye 
aenda katika upotevu. 

Nazo pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi, nao ha- 12 
wajapewa ufalme ; lakini nguvu kama wafalme watapewa 
saa moja pamoja na nyama. Hawa wanao shauri 13 
moja, na nguvu na uwezo wao watampa nyama. Hawa 14 
watafanya vita na Mwana kondoo, na Mwana kondoo 
atawashinda, ya kwamba ni Bwana wa mabwana na 
Mfalme wa wafalme, nao pamoja naye walioitwa, na 
wateule, na amini. 

Akaniambia, Majiuliyoyaona akaapo kahaba, ni watu, 1 
na makutano, na mataifa, na ndimi. 

Na pembe kumi ulizoziona za nyama, hawa watamchukia 16 
kahaba, nao watamfanya ameachwa na utupu, na nyama 
yake watamla, nao watamunguza kwa moto. Kwani 17 
Muungu amewapa moyoni mwao kutenda shauri lake, nao 
watafanya shauri moja, nao watampa nyama ufalme 
wao, hatta yatakapotimika maneno ya Muungu, 

Na mwanamke uliyemwona ni mji ulio mkubwa, 18 
mwenyi ufalme juu ya wafalme wa inchi. 

BAADA ya haya nikaona malaika mwingine akishuka 18 
katika mbinguni, mwenyi nguvu nyingi; inchi ikaa- 
ngazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti ya nguvu, 2 
akinena, Imeanguka, imeanguka, Babeli iliyo kubwa, 
imekuwa makazi ya pepo, na gereza ya killa roho 
wa uchafu, na gereza ya killa ndege mchafu na mkorofi: 
ya kwamba mataifa yote wamekunywa mvinyo wa hasira 3 
ya washarati wake, na wafalme wa inchi wamefanya 
asharati naye, na matajiri ya inchi wamepata mali kwa 
kuwa na nguvu kiburi chake. 

Nikasikia sauti ngine katika mbingu, ikinena, Toke- 4 
ni katika kwake, enyi watu wangu, msisharikiane na 
thambi zake, na mapigo yake msiyapokee: ya kwamba 5 


398 UFUNUO, XVIII. 


thambi zake zimefika hatta mbinguni, na Muungu ame- 
6 kumbuka thulumu yake. Mlipe huyu. kama alivyolipa, 
ukamzidishie marra mbili kwa matendo yake: kwa 
kikombe alichokichanganya umchanganyie marra mbili. 
7 Kama alivyojisifu, akatenda kwa moyo wake, hivyo 
mmpe kuuma na huzuni: ya kwamba moyoni mwake 
hunena, Nimekaa malkia, wala mimi si mjaani, wala 
8 sitaona huzuni. Kwa hiyo katika siku moja mapigo 
yake yamekuja, mauti, na huzuni, na njaa; na kwa 
moto ataungua kabisa: ya kwamba aliye hodari ndiye 
Bwana Muungu amhukumuye. 
9 Nao watalia na watataabika kwa ajili yake, wafalme 
wa inchi, waliofanya asharati naye wasiojizuia, wakiona 
10 moshi wa kuungua kwake, wakiwa wamesimama mbali, 
kwa hofu ya kuuma kwake, wakinena Ole, ole, wa mji 
ulio mkubwa, Babeli, mji ulio hodari! ya kwamba saa 
moja imekuja hukumu yako. 
ll Nao matajiri wa inchi watalia watahuzunika kwa ajili 
yake, ya kuwa shehena zao hapana mtu tena anunuaye ; 
12 shehena ya thahabu, na fetha, na vito vya thamani, na 
lulu, na kitani, na porfuro, na hariri, na nyekundu; na 
killa mti wa uudi, na killa chombo cha pembe, na killa 
chombo cha mti wa thamani nyingi, na cha shaba, na 
13 cha chuma, na cha marmari; na mdalasini, na uvumbi, 
na marhamu, na buhuri, na mvinyo, na mafuta, na unga, 
na ngano, na ng'ombe, na kondoo, na frasi, na magari, 
na miili na maisha ya watu. 
l4 Na matunda yako ya kutamanika na moyo yamepotea 
katika kwako, na yote yaliyo laini na mazuri yamepotea 
katika kwako, wala hutayaona tena. 
15 Wafanyao biashara ya haya, waliopata mali kwake, 
watasimama mbali kwa hofu ya kuuma kwake, wakilia 
16 na wakihuzunika, wakinena, Ole, ole wa mji ulio mkubwa, 
uliovikwa kwa kitani na porfuro na nyekundu, uka- 
pambwa kwa thahabu na vito vya thamani na lulu ! 
17 ya kuwa katika saa moja mali kama haya yame- 
angamia. Na killa mshika sukani, na killa aendaye pa- 
hali kwa matanga, na baharia, na wote watendao kazi 
18 baharini, wakasimama mbali, wakalia wakiona moshi 
wa kuungua kwake, wakinena, Upi ulio kama mji ulio 
19 mkubwa ? Wakatupa mavumbi juu ya vitwa vyao, waka- 
lia, wakitoa machozi na wakihuzunika, wakinena, Ole, 
ole, wa mji ulio mkubwa, katika yake walipata mali wote 





| 


UFUNUO, XIX. 399 
wenyi merikebu katika bahari, kwa thamani zake nyingi! 
ya kuwa katika saa moja umeangamia. 

Furahini juu yake, mbingu, na watakatifu, na mitume, 20 
na manabii; ya kuwa Muungu amehukumu hukumu 
yenu juu yake. 

Malaika mmoja hodari akatweka jiwe, kama la kusaga 21 
lililo kubwa, akatupa katika bahari, akinena, Hivi kwa 
nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ulio mkubwa, wala 
hautaonwa tena. Na sauti yao wapigao kinubi, na wa- 22 
fanyao ngoma, na wapigao filimbi, na wapigao paanda, 
haitasikiwa tena kwako; na killa fundi, wa kazi yo yote, 
hataonwa tena kwako; na sauti ya kusaga haitasikiwa 
tena kwako; na nuru ya taahaitamulika kwako ; na sauti 23 
ya bwana arusi na bibi arusi haitasikiwa tena kwako: 
ya kuwa waliofanya biashara kwako walikuwa wakuu wa 
inchi; ya kuwa katika uchawi wako wamedanganyika 
mataifa yote. Na kwake damu ya manabii na wata- 24 
katifu imeonekana, na yao wote waliouawa juu ya inchi. 

BAADA ya haya nikasikia kama sauti ya makutano 19 
mengi katika mbingu, wakinena, Alleluya: Wokovu, 
na utukufu, na heshima, na nguvu, kwa Bwana Muu- 
ngu wetu: kwani za kweli na za haki hukumu zake; 2 
ya kuwa amemhukumu kahaba aliye mkuu, aliyebaribu 
inchi katika asherati yake, naye ameihukumia damu ya 
watumwa wake katika mkono wake. Marra ya piliwa- 3 
kasema, Alleluya. Na moshi wake hupaa hatta milele 
na milele. 

Wakaanguka wazee asharinina wanne, nanyama wan- 4 
ne, wakamsujudia Muungu akaaye juuya kiti, wakinena, 
Amina. Alleluya. Sauti katika kitiniikatoka, ikinena, 5 
Msifuni Muungu wetu, enyi watumwa wake wote, na- 
nyi mmchao, na wadogo na wakuu. 

Nikasikia kama sauti ya makutano mengi, na kama 6 
sauti ya maji mengi, na kama sauti ya ngurumo za nguvu, 
ikinena, Alleluya : yakwamba amemiliki Bwana Muungu 
wetu Mwenyiezi. Tufurahi, tukafurahiwe, tukampe utu- 7 
kufu: kwani arusi ya Mwana kondoo imekuja, na mkewe 
amejifanya tayari. Akapewa avikwe kwa kitani safi na 8 
nyeupe: kwani kitani hii ni mahaki ya watakatifu. 

Akaniambia, Andika, Heri walioitwa kwa chakula cha 9 
arusi yake Mwana kondoo. Akaniambia, Haya maneno 
yaliyo ya kweli ya Muungu. Nikaanguka mbele ya mi- 10 
guu yake, nikamsujudia. Akaniambia, Angalia sivyo: 


400 UFUNUO, XX. 


mimi mjoli wako, na wa ndugu zako walio na ushahidi 


wa Isa. Msujudie Muungu : kwani ushahidi wa Isa ni 
roho ya unabii. 

11 Nikaona mbingu zimefunuka; na frasi nyeupe, na ali- 
yekaa juu yake aitwa Amina na Wa kweli; na katika 

12 haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake kama 
moto uwakao, na juu ya kitwa chake vilemba vingi; a- 
kiwa na jina limeandikwa, asilolijua mtu illa mwenyewe. 

13 Naye amevikwa kwa vazi lililochoveka katika damu. 

14 Na jina lake likaitwa, Neno la Muungu. Na maje- 
shi yaliyo mbinguni yakamfuata juu ya frasi nyeupe, 

195 wamevaa kitani nyeupe safi. Na katika kanwa lake 
watoka upanga mkali, apate kwao kuwapiga mataifa. 
Naye awachunga kwa fimbo ya chuma. Naye akanya- 
ga shinikizo la mvinyo wa hasira na ghathabu ya Muu- 

16 ngu Mwenyiezi. Na juu ya vazi na ya paja lake jina 
limeandikwa, MFALME WA WAFALME, NA 
BWANA WA MABWANA. 

17 Nikaona malaika mmoja amesimama katika jua ; aka- 
lia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege zote zirukazo ka- 
tika anga, Haya, kusanyikeni kwa chakula cha Muu- 

18 ngu aliye mkuu; mpate kula nyama ya wafalme, na 
nyama ya majemadari, na nyama yao walio hodari, na 
nyama ya frasi na yao wawapandao, na nyama ya wote 
wangwana na watumwa, na wadogo na wakuu. 

19 Nikamwona nyama, na wafalme wa inchi, na majeshi 
yao, wakikusanyika wafanye vita naye akaaye juu ya 
frasi na majeshi yake. 

20 Akatwaliwa nyama, na nabii wa uwongo aliye pamoja 
naye, aliyefanya ishara mbele yake, kwa hizo akawada- 
nganya waliopokea alama ya nyama, nao walioisujudia 
sanamu yake: wakatupwa hayi hawa wawili katika 
ziwa la moto uwakao kwa kiberiti. 

2l Nao waliosalia wakauawa kwa upanga wake akaaye 
juu ya frasi, utokao katika kanwa lake : na ndege zote 
zikashiba kwa nyama zao. 

20 NIKAONA malaika akishuka katika mbingu, mwe- 
nyi ufunguo wa abuso, na mnyororo mkuu mkononi 

2 mwake. Akamshika joka, nyoka wa zamani, aliye 

3 Mstaki na Shetani, akamfunga miaka elfu, akamtupa ka- 
tika abuso, akafunga, akatia muhuri juu yake, asipate 
kuwadanganya mataifa tena hatta itakapotimia miaka 
elfu : baadaye imepasa afunguliwe wakati si mwingi. 


| 


UFUNUO, XXI. 401 


Nikaona viti, nao waliokaa juu yao, wakapewa huku- 4 
mu: na roho zao, waliokatwa kitwa kwa ajili ya usha- 
hidi wake Isa, na kwa ajili ya neno lake Muungu, na 
wasiomsujudia nyama, wala sanamu yake, wala hawa- 
kupokea alamajuu ya pajila uso wao, walajuu ya mkono 
wao; wakawa hayi, wakamiliki pamoja naye Masiya mi- 
aka elfu. 

i Wafu waliosalia hawakuwa hayi hatta ikitimia miaka 5 
elfu. 

Ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu aliye 6 
nayo sehemu katika ufufuo wa kwanza: juu yao mauti 
ya pili haina nguvu; lakini watakuwa wakohani wa 
Muungu na wa Masiya, nao watamiliki naye miaka elfu. 

Hatta miaka elfu ilipotimia, Shetani atafunguliwa 7 
katika lindo lake, naye atakuja kuwadanganya mataifa 8 
walioko katika pembe 'nne za inchi, Gog na Magog, ku- 
wakusanya kwa vita: hesabu yao kama mchanga wa 
bahari. 

Wakapanda juu ya upana wa inchi, wakakizunguka 9 
kituo cha watakatifu, na mji uliopendwa : moto ukashu- 
ka katika mbingu katika kwa Muungu, ukawala. Naye 10 
Mshtaki awadanganyaye akatupwa katikaziwa la moto na 
kiberiti, walipo nyama na nabii wa uwongo; wakaumwa 
mchana na usiku hatta milele na milele. 

Nikaona kiti kikubwa cheupe, naye akaaye juu yake, 11 
mbele ya uso wake zikakimbia inchi na mbingu; wala 
mahali pao hapakuonekana. 

Nikawaona wafu, wakuu na wadogo, wakisimama 12 
mbele ya kiti; vitabu vikafunuliwa: hatta kitabu ki- 
ngine kikaletwa, ndicho cha uzima : wafu wakahukumi- 
wa kwayo yaliyoandikwa katika vitabu, kwa matendo 

ao. 
š Bahari ikawatoa wafu waliomo mwake; na Mauti na 13 
Ahera wakawatoa wafu waliomo mwao: wakahukumiwa 
killa mtu kwa matendo yao. 

Na Mauti na Ahera wakatupwa katika ziwa la moto. 14 
Ndio mauti ya pili. Naye mtu asiyeonwa ameandikwa 15 
katika kitabu cha uzima, akatupwa katika ziwa la moto. 

NIKAONA mbingu mpya na inchi mpya: kwani 21 
mbingu za kwanza na inchi ya kwanza imekwenda zake ; 
wala bahari hapana tena. 

Nami Yohana nikauona mji mtakatifu, Yerusalemi 2 
mpya, ukishuka katika mbinguni katika kwa Muungu, 


402 UFUNUO, XXI. 


umetengenezwa kama arusialiyepambwa kwa mume wa- 


ə ke. Nikasikia sauti kuu katika mbinguni, ikinena, Anga- 
lia, masikani ya Muungu pamoja na watu, naye atatua 
pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Muungu 

4 pamoja nao atakuwa Muungu wao: naye atafuta killa 
chozi katika machoni mwao; wala mauti haitakuwa 
tena; wala huzuni, wala kilio, wala taabu haitakuwa 
tena: ya kuwa mambo ya kwanza yamepita. 

5 Akanena akaaye juu ya kiti, Angalia, nayafanya yote 
mapya. Naye anena, Andika : ya kwamba haya maneno 

6 amini na ya kweli. Akaniambia, Imekuwa. Mimi ni 
Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa 

7 mwenyi kiu ya kisima cha maji ya uzima burre. Ashi- 
ndaye atayarithi haya ; nitakuwa kwake Muungu, naye 

8 atakuwa kwangu mwana. Nao waoga, na wasioamini, 
na wachukizao, na wauaji, na wenyi asharati, na wacha- 
wi, na makafiri, nao wawongo wote, sehemu yao katika 
ziwa liwakalo moto na kiberiti; ndio mauti ya pili. 

9 Akaja kwangu mmoja wa malaika saba walio navyo 
vitupa saba vya mapigo saba ya mwisho, akasema nami, 
akanena, Haya, nitakuonya bibi arusi, mkewe Mwana 
kondoo. 

10 Akanichukua katika Roho juu ya mlima mkubwa 
na mrefu, akanionyesha mji ulio mtakatifu, Yerusalemi, 

ll ukishuka katika mbinguni katika kwa Muungu, mwenyi 
utukufu wa Muungu, ukimulika kama kito cha thamani 

12 nyingi, kama jiwe yaspi la krustallo. Ukawa na ukuta 
mkubwa na mrefu, mwenyi milango thenashara, na juu 
ya milango malaika thenashara, na majina yameandi- 
kwa, ndiyo ya makabila thenashara ya waana wa Israeli. 

13 Kwa mashariki milango mitatu, kwa kaskazini milango 
mitatu, kwa kusini milango mitatu, kwa magaribi mila- 

14 ngo mitatu. Na ukuta wa mji ulikuwa na misinji the- 
nashara, na juu yao majina thenashara yao mitume the- 
nashara wa Mwana kondoo. 

15 Naye asemaye nami alikuwa na unyasi wa thahabu, 

16 aupime mji, na milango yake, na ukuta wake. Na mji 
umewekwa mraba, na urefu wake sawa na upana wake: 
akaupima mji kwa unyasi, hatta mastadio thenashara 
elfu : urefu wake, na upana wake, na kwenda juu kwake, 
mamoja. 

17 Akapima ukuta wake, mikono mia na arobaini na "nne, 
cheo cha mtu, ndiye malaika. 


<. 


UPUNUO, XXII. 403 


Na uwashi wa ukuta wake wa yaspi: na mji thahabu 18 
safi, kama kioo safi. 

Na misinji ya ukuta wa mji imetengenezwa kwa killa 19 
jiwe la thamani: wa kwanza, yaspi; wa pili, sapfiro; 
wa tatu, kalkedo; wa "nne, smaragdo ; wa tanu, sardo- 20 
nuksi; wa sita, sardio; wa saba, krusolitho; wa nane, 
berullo ; .wa tissa, topazio; wa kumi, krusopraso ; wa 
edashara, huakintho ; wa thenashara, amethusto. 

Na milango thenashara, lulu thenashara ; killa mlango 21 
mmoja wa lulu moja. Na njia ya mjini thahabu safi, 
kama kioo ikipenyacho nuru. 

Hekalu sikuona katika yake. Kwani Bwana Muungu 22 
Mwenyiezi ndiye hekalu lake, naye Mwana kondoo. 
Wala mji hauhitaji jua wala mwezi uangaze kwake: 23 
kwani utukufu wa Muungu huutia nuru, na taa yake ni 
Mwana kondoo. 

Nao mataifa waokokao hutembea katika nuru yake: 24 
na wafalme wa inchi wauletea utukufu wao na heshima 
yao. Wala milango yake haifungwi mchana: kwani 25 
huko hakuna usiku. Nao wauletea utukufu na heshima 26 
ya mataifa: wala hakiingii kwake kilicho kinyonge 27 
chote, wala afanyaye chukizo wala uwongo: illa walio- 
andikwa katika kitabu cha uzima chake Mwana kondoo. 

AKANIONYESHA mto wa maji ya uzima ung’aao 22 
kama krustallo, ukitoka katika kiti cha Muungu na 
Mwana kondoo. Kati ya njia yake na ya mto, upande 2 
huu na ule, mti wa uzima, uliozaa matunda thenashara, 
killa mwezi ukatoa tunda lake: na majani ya mti kwa 
kuwaponya mataifa. 

Wala hapana tena laana. Na kiti cha Muungu na 3 
cha Mwana kondoo kitaku wako ndaniyake: na watumwa 
wake watamwabudu; nao watamtazama uso; na jina 4 
lake juu ya paji la uso wao. Wala hautakuwa tena usi- 5 
ku; wala hawahitaji taa wala nuru ya jua; kwani Bwana 
Muungu atiaye nuru kwao. Nao watamiliki hatta mi- 
lele na milele. 

Akaniambia, Haya maneno amini na ya kweli: naye 6 
Bwana Muungu wa manabii watakatifu ametuma ma- 
laika yake awaonyeshe watumwa wake yatakayokuwa 
upesi. Kaangalia, naja upesi. Heri ayalindaye mane- 7 
no ya unabii wa kitabu hiki. 

Nami Yohana ndimi niyasikiaye na niyaonaye haya. 


404 UFUNUO, XXII. 


Hatta niliposikia, nikaona, nikaanguka nisujudie mbele 
9 ya miguu yake malaika anionyeshaye haya. Akaniambia, 

Angalia sivyo: mimi mjoli wako, na wa ndugu zako 
manabii, nao wayalindao maneno ya kitabu hiki. Msuju- 
die Muungu. 

10 Akaniambia, Usitie muhuri juu ya maneno ya unabii 

11 wa kitabu hiki; kwani wakatiu karibu. Mwenyi thu- 
lumu, awe tena na thulumu, na mchafu awe tena mchafu, 
na mwenyi haki awe tena na haki, na mtakatifu awe tena 

12 mtakatifu. Angalia, naja upesi; na thawabu yangu 
pamoja nami, nimlipe killa mtu kama itakavyokuwa 

13 kazi yake. Mimi Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, 
wa kwanza na wa kwisha. 

14 Her wafanyao amri zake, wapate kuuweza mti wa 

15 uzima, wakaingie milangoni mwa mji. “Nje mbwa, na 
wachawi, na washerati, na wauaji, na makafiri, na killa 
apendaye na afanyaye uwongo. 





| 


| 


l6 Mimi Isa nimepeleka malaika wangu awashuhudie 


ninyi haya katika makanisa. Mimi ni Shina na Mzao wa 

17 Daudi, Nyota ing'aayo ya ussubui. Naye Roho na bibi 
arusi wasema, Njoo. Na asikiaye aseme, Njoo. Naye 
mwenyi kiu aje: apendaye atwae maji ya uzima pasipo 
thamani. 

18 Namshuhudia killa ayasikiaye maneno ya unabii wa 
kitabu hiki, mtu akitia juu yake, Muungu atatia juu 

19 yake mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu 
akiondoa katika maneno ya kitabu cha unabii huu, Muu- 
ngu ataondoa sehemu yake katika kitabu cha uzima, na 
katika mji ulio mtakatifu, nayo yaliyoandikwa katika 

20 kitabu hiki. Anena ayashuhuduye haya, Ndiyo: naja 
upesi. Amina: njoo, Bwana Isa. 

21 Neema yake Bwana Isa Masiya pamoja nanyi nyote. 
Amina. 


MWISHO. 























Bible. Swahili 


1883. 


Kitabu cha Agano Jipya. 


“UNIVERSITY OF TORONTO 
LIBRARY 











=- g 
ene ” -= 
-, > 

. 
. 
. . 
. 
- E ae 
RA . 
ti è 
` 





n 





2 P 
.. 
,” 
` 3 , 
A . SEE 
- q. s 
. LA 
p UA Pa 
- KAA 
a a Te, w 
s ' 
. ai 
. NEON. 
TEE b= 
E ia - 
e ii 
D 2 Ei $ 
5 - Te 
PO 2% . 
d aa 
aka yA 
~ . ` 


se e frora. E 


~- aaen ` 





” 


.. 
-= ^ 
4, 
- 
` 
D 
a 
` 
Paie i Ea Sa 
mosey a 








